Google 


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world’s books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that’s often difficult to discover. 


Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book’s long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 


Usage guidelines 
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 


public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 





We also ask that you: 


+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individual 
personal, non-commercial purposes. 





and we request that you use these files for 


+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google’s system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 


+ Maintain attribution The Google “watermark” you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 


+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can’t offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book’s appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 






About Google Book Search 


Google’s mission is to organize the world’s information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world’s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 
ai[http: //books . google. com/| 














CRA JMJ //*O/« 


Celt 54 5.872 








Rarbard College Library 











le. ME Be De Ra JODes.............| 














w'n 


LLYFR HYMNAU 


Y 


METHODISTIAID CALFINAIDD; 











W.C ER — wee. 


CYHOEDDEDIG TRWY AWDURDOD © 


CYMANFA GYFFREDINOL Y CYFUNDEB YN NGHYMRU. 


YN NGHYDAG 


ATTODIAD, 


DAN OLYGIARTH 


Y Parch, HOWELL POWELL, Efrog Newydd) 
A 
J, EDWARDS. (Bos Glan Twrch,) Rome, E. W. 


EFROG NEWYDD: | 
ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN (. HUGHES. 





1872. 
ee 


oe CUT RS NOE o — ^4 
» . 


LLYFR HYMNAU 


Y 












- 


METHODISTIAID CALFINAIDD; 


9. 


CYHOEDDEDIG TRWY AWDURDOD : 


CYMANFA GYFFREDINOL Y CYFUNDEB YN NGHYMRU, 


YN NGHYDAG 


ATTODIAD, 


DAN OLYGIAETH 


Y Parch HOWELL POWELL, Efrog Newydd) 





A 
J. EDWARDS (Eos Glan Twrch,) Rome, E, N, | 
ee 


EFROG NEWYDD: 
ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN Cc. HUGHES. | 





1872. 








Cth SHIS 9] 2. 








RHAGYMADRODD. 





Us o'r ymarferiadau crefyddol mwyaf dyrchafedig a nefol- 
aiâd ydyw canu mawl i Dduw. Yms y mae yr enaid ger 
bron Duw, yn y teimlad o lwyr ymddibyniaeth arno, a hollol 
rwymedigaeth iddo, yn cyfiwyno iddo syniadau a theimìad- 
au ei galon, mewn geiriau a seiniau príodol. Ac nid oes 
golwg harddach dan y nefoedd na thyrfa yn ymuno yn y 
gwasanaeth ardderchog hwn. Nid oes eisíau treulio amser 
í ddangos y lle mawr sydd yn perthyn i'r gwaith hwn feì 
rhan o wasanaeth y cysegr, nac i egluro y cysylltiad agos 
sydd wedi bod rhwng caniadaeth grefyddol a'r diwygiadau 
grymus a gymerasant le yn mhob oes. Gyda bod y Diwyg- 
iad Protestanaidd yn cychwyn, yr oedd yn rhaid cael offer- 
ynolaeth nerthol “' saìmau & hymnau, ac odlau ysbrydol” 
f'wlìedaenu. Yr un modd y bu gyda'r Diwygiad Methodist- 
aiâd yn Lloegr a Chymru, a'r erica. Nid oes dafod a 
fedr ddesgrifio y nerthoedd fyddent yn cydfyned â chanu 
Hymnau Williams o Bant-y-celyn, na'r effeithiau daionus a 
gafodd hyny yn y,wiad. Canumawl felly, y mae yn ddiameu, 
sydd wedi bod yn un o'r moddion mwyaf effeithol yn sef- 
ydliad a chynydd ein cyfundeb ni. Y mae y fath gysylltiad, 
yn wir, rhwng canu mawl a sefyllfa crefydd, fel yn mha le 
bynag y ceir y naill yn farwaidd, ceir y llall felly hefyd; ac 
o'r ochr arall, os bydd y naill yn llewyrchus a bywiog, bydd 
y Hall felly hefyd. Nid ydyw hwn yn syniad newydd i'r 
Methodistiaid Calfinaidd; y maent wedi gweithredu arho i 
fesur trwy y blynyddoedd. Wrth weled, pa fodd bynag, fod 
galwad am ymdrechion adnewyddol gyda'r gwaith, so wrth 
ystyried yr anfantesion yr oeddid yn llafurio danynt gyda 
golwg ar Lyfrau Hymnau, ac yn enwedig yr anghyfleusdra 
a godai oddi wrth fod gwahanol gasgliadau yn cael en defn- 
yddio gan y cyfundeb yn Nghymru a threfydd Lloegr, barn- 
odd y Cymdeithasfaoedd mai angenrheidiol oedd cael un 
Uyfr Hymnau af wasanaeth y- holl gyfundeb, ac { fod yn 


RHAGYMADRODD. 


eiddo iddo. Y llyfr hwnw ydyw y gyfrol a gynygir yn brês- 
enol i'r cyhoedd. Ymgymerwyd â'r gwaith gan nifer o 
weinidogion yn y Gogledd ac yn y Deheu, ar gais y Gym- 
anfa Gyffredinol, a dygir y casgliad allan dan awdurdod y 
Gymanfa hono, 

Y mae yr DW gyntat o'r casgliad yn gynwysedig o Salm- 
au, wedi eu dethol yn hollol allan o waith yr Archddiacon 
Prys. Buasai yn dda gan y casglwyr pe gallasent roddi 
chwaneg o waith ardderchog yr archddiacon; ond cafwyd 
fod anwastadrwydd y mydr a'r acen yn rhwystr anorfod i 
wneyé hyny; ac nid oeddynt yn ewyllysio newid llawer ar 
ei waith, na'i gymysgu â gweithiau awdwyr eraill. Hyderir 
y gellir esgusodi y cam acenion a geir yma ar gyfrif rhagor- 
oldeb y syniadau. 

Y mae yr ail adran yn cynwys Hymnau. Yma yr oeâd 
gan y casglwyr amryw bethau i'w cadw mewn golwg. Un 
peth ydoedd, fod yr Hymnau a ddewisid yn hollol ysgryth- 
yrol ac efengylaidd o ran syniadau a theimladau. Rhoddent 
y lle blaenaf a phwysicafí hyn. Ac felly, er fod y casgliad 
yn cynwys llawer o Hymnau ag ydynt yn sefyll yn y dos- 
barth uchaf fel barddoniaeth, rhoddwyd lle i rai, nid ar y 
cyfrif hwnw, ond yn hytrach, ar gyfrif eglurder ac ysgryth- 
yroldeb eu syniadau, ac ar gyfrif yr ysbryd a'r teimlad dwys, 
efengylaidd, a gwresog sydd ynddynt. 

Peth arall a gadwent mewn cof oedd amrywiaeth a chyf- 
Oeth. Barnent y dylasai y casgliad fod yn cynwys yr holl 
hymnau da a geir yn y llyfrau a arferid genym yn flaenorol. 
Y mae caniadaeth grefyddol yn cymeryd i fewn bob math o 
deimlad sydd yn cael ei enyn yn mynwes dyn ar y ddaear 
yn yr olwg ar wrthddrychau a gwirioneddau crefydd. Bu 
rhai yn dal mai afresymol oedd canu edifeirwch, gaìar, hir- 
aeth, a gweddi, ac na ddylesid canu dim ond oedd yn cyn- 
wys mawl uniongyrchol i Dduw. Ond y mae y syniad hwn 
yn anghywir, yn gymaint a'i fod ar sail rhy gul; ac nid yw 
y rhai sydd yn ei goledd wedí edrych yn ddwfn î'r mater, 

lV. 





RHAGYMADRODD, 


onid ê buasent wedi gweled fod edifeirwch a galar am bech- 
od, a dymuniadau ar Dduw am gymhorth a gwaredigaeth, 
yn cynwys hanfodion mawl. Ni ddaethai yr un pechadnr 
byth i alaru ger bron Duw, nac i ofyn y ffafr leiaf oddì ar ei 
law, oni ba'i fod ganddo feddwl mawr a pharchus am dano. 
A syniad parchus, uchel am Dduw yw gwreiddyn mawl. 
Ac y mae yn ddiau fod dwfn edifeirwch ac ymostyngiad yr 
enaid yn cynwys yn fynych fwy o fawl na'r geiriau mwyaf 
canmoliaethus. Yn unol Â'r golygiad hwn, gwelir yn y 
casgliad presenol fwy o Hymnau yn cynwys amrywiol brof- 
iadau y eredinwyr nag a geir mewn un casgliad arall yn yr 
iaith. - 
Barnent, yn mhellach. mai doeth oedd rhoddi y Salmau 
a'r Hymnau fel eu gadawyd hwynt gan eu hawdwyr, heb 
ond ychydig iawn o gyfnewidiad. Nid oeddynt yn barnn 
fod ganddynt hawl í newid meddyliau yr awdwyr mewn un 
modd, nac ei fod yn ddoeth nac yn angenrheidiol newid 
ond ychydig ar eu geiriau. Yn hytrach na newid meddyl- 
isu yr awdwyr, gwell, yn eu barn hwy, oedd gadael yr Em- 
ynau neu y penillion allan; ac felly y gwnaed. Wrth sylwi 
ar y gwabanol gyfnewidiadat a wnaed, nid ydynt yn gweled 
fod ond ychydig, os dim, wedi ei enill, ond fod llawer iawn 
wedi ei golli. Mewn llawer o amgylchiadau, y mae medd- 
yliau gweiniaid a gwaelion wedi en rhoddi yn lle rhai eryf- 
fon a phrydferth; ac mewn lluaws o amgylchiadau, ceir 
gweddilion gwanaidd o'r meddyliau wedi eu cadw, tra mae 
eu nerth a'u bywyd wedi ehedeg ymaith. Enillir yr hyn a 
elwir yn fwy o gywirdeb, ond collir nerth a bywyd: sc 
aberthir iaith fywiog, danllyd, enaid ag oedd yn llosgi gan 
wres ei feddyliau, am frawddegau oerion, sychion, y mân 
reolau. Ni wnaed yn y casgliad hwn ond newid rhai geir- 
Íau, a newid trefn rhai eraill, pan y gwelid fod hyny yn 
ddymunol, #0 yn alluadwy heb niweidio y synwyr. Y mae 
y llyfr yn cynwys felly, nid yn unig y meddyliau a fu yn 
rhoddi miìoedd o saint Duw ar dân, ond hefyd yr hen ym- 
Vv. 


RHAGYMADRODD, 


adroddion eneiniedig ag sydd wedi eu sancteiddio gan brof- 
iadau yr hen bererinion, ac wedi eu cysegru gan gawodydd 
mawrion o wlith y nefoedd. Ni farnwyd yn angenrheidiol 
ysgoi yr ymadrodd ‘‘i maes,” a geir yn fynych yn Hymnau 
Williams; o herwydd y mae ymadroddion o'r un ffurf yn 
hollo} arferedig yn y De a'r Gogledd; megys, “ilawr,” “i 
fyny,” &c. Ni thybiwyd fod galwad chwaith am adael 
allan y fath eiriau ag ‘“‘abl,’’ “ildio,'' “ffeindio,'' “ ffrynd,'* 
&c.; oherwydd y mae lluaws mawr o eiriau cyffelyb yn 
arferedig yn mhob parth, a chan yr ysgrifenwyr mwyaf 
chwaethus. Ceir yn rhai o Hymnau Williams a Mrs, 
Anne Griffiths, ac yn Hymn anfarwol Mr. Charles o'r Bala, 
rai llinellau rhy hirion; ond nid oeddys yn gweled fod modd 
i'w byrhau heb i hyny anafu y synwyr neu yteimlad. Gydag 
ychydig o ystyriaeth, bydd yn hawdd eu canu fel y maent. 

Yn y drydydd adran rhoddwyd ychydig o Hymnau Saes- 
neg at wasanaeth cyfarfodydd a gynelir yn achlysurol yn yr 
iaith hono mewn addoldai Cymreig. 

O herwydd nad oes ond ychydig o Hymnau goreu y Cymry 

mewn ffurf athrawìaethol, barnwyd mai gwell ydoedd peidio 
ceisio gwneyd dosbarthiad arnynt yn nghorff y llyfr, yn 
mhellach na'u gosod dan ychydig o brif benau cyffredinol, 
Hyderir y bydd y dosbarthiad hwn, yn nghyd â'r Mynegaî 
mwy manwl i'r materion, y Mynegai i'r cyfeiriadau ysgryth- 
yrol, a'r Mynegai i'r llinell gyntaf o bob penill, yn gwein- 
yddu pob cymhorth a hwylusdod ag a deimlir yn angen- 
rheidiol, 'Tuag at gynorthwyo yr arweinyddion canu, barn- 
wyd y byddai yn fanteisiol rhoddi enw a rhif un neu ddwy 
o dônau príodol gyda phob Emyn. Yn nechreu y llyfr, 
'ceir ychydig o Salmau o'r Beibl Cymraeg, i'w canu fel y 
maent. Gwelir nad oes yn y llyfr ond ychydig o Hymnau 
at wasanaeth plant, i'w canu yn yr Ysgol Sabbothol, ac 
mewn cyfarfodydd eraíll. Y rheswm am hyny ydyw, fod y 
casgiwyr wedi penderfynu dwyn allan Jyfr bychan arall i'r 
perwyl hwnw yn neillduol. 


Wrth gyflwyno eu gwaith hwn í'r wiad, nîs gall y casgìwyr 
lai na mynegu awyddfryd cryf am weled y rhan hon o waith 
yr Arglwydd yn cael sylw adnewyddol, a mwy o ofal am dano 
nag erioed, yn enwedig yn mysg y cyfundeb y maent yn 
perthyn iddo. Byddai yn ddymunol i'n gweinidogion, ein 
pregethwyr, a'n diaconiaid wneyd eu hunain yn gyfarwydd 
yn y Llyfr Hymnau. Wrth ddarllen yr Hymnau godidog a 
geir yn y casgliad hwn—bymnau nad oes eu gwell, na chyf- 
oeth mwy o honynt, gan un genedl, nis gallai y casglwyr lai 
na gofidio wrth weled mor ychydig o honynt sydd yn arfer- 
edig yn eincynulleidfaoedd. Hyderwn y bydd mwy o hon- 
ynto hyn allan yn cael eu defnyddio. Yn lle ymfoddloni 
ar ychydig o benillion, cloddier allan, a dyger at wasanaeth 
crefydd yn ein gwlad, y cyfoeth o farddoniaeth grefyddol 
sydd yn drysoredig yn ein hen hymnau ardderchog. Dyger 
hwynt i arferiad yn ein teuluoedd hefyd, a dysger y plant 
i'w canu yn y gwasanaeth teuluaidd. Hyderir y bydd i 
bawb yn gyffredinol geisio oopi o'r llyfr hwn. * * * 

* # Ac yn chwanegol at geisio y llyfr, byddai yn dra dy- 
munol gweled plant a phobl ieuano ein cynulleidfaoedd yn 
trysori llawer o'r hymnau hyn yn eu côf. Ofnir fod yr hen 
arferiad ganmoladwy o ddysgu hymnau yn myned í golli; ac 
pad ydyw pobl ieuaino yr oes hon yn ystorio eu côf â dim 
gwell yn eu lle. 

Taer weddi y casglwyr ydyw, ar na byddo eu “lafur yn 
ofer yn yr Arglwydd;”' ac ar iddo fod dan fendith i gyn- 
orthwyo Seion Duw i wneyd el foliant ef yn ogoneddus. 


Clugror 15fed, 1800. 


RHAGYMADRODD 


TR ARGRAFFIAD AMERICANAIDD. 


DICHON yr ystyria ambell un o ddarllenwyr y llyfr hwn 
mai gorchwyl aniolchgar ao afreidiol ydyw cynyg yr Attod- 
iad hwn at gasgliad o hymnau o waith gweinidogion mor 
alluog ag sydd wedi bod yn dethol ac yn trefnu llyfr at 
wasanaeth y Cyfundeb yn yr Hen Wiad. Ond nid fel gwell- 
iant i'r eiddynt y mae ‘yr anturiaeth, eithr yn hytrach fol 
ychwanegiad, a'r angen am dano yn cyfodi oddi ar ansawdd 
yr achos yn ein mysg ni fel cenedl, a Threfnyddion Calfin- 
aidd yn yr Unol Dalaethau. 

Yn gymaint & bod llawer o benillion wedi eu gadael allan 
gan ein brodyr yn Nghymru ag sydd mewn ymarferiad 
cyson genym ni, a'r rhai byny yn gyfansoddiadau llawn 
telmlad a phrofiad Cristionogol, ac yn cynwys chwaeth dda 
parth geiriau a barddoniaeth fel y buasai bron yn ofer cynyg 
llyfr bymnau at wasanaeth ein heglwysi, heb eu bod yn 
gynwysedig ynddo; o herwydd cynefindra ein corau a'n cyn- 
ulleidfacedd â hwy, yn nghyd a'u cyfaddasrwydd i'r tônau 
ag sydd mewn ymarferiad genym, a chymaint o'r eneiniad 
yn y cyfansoddiad o honynt ac o effaith wedi bod yn dilyn 
eu harfer yn gyhoeddus, fel y mae llawer yn cofio gweled 
cynulleidfaoedd yn ngwlad ein genedigaeth yn ysgwyd fel 
coedwigoedd dan y Gylnwiduu 





RHAGYMADRODD, 


Mae hefyd yn hyn o ddosbarthiad rai penillion o gynyrch- 
iad awdwyr Americanaidd, pa rai ag y sydd wedi dyfod 1 
arferiad lled gyffredin yn ein Hysgolion Sabbothol, ac 
mewn cyrddau eraill ag yr edrychid ar y llyfr yn dra diffyy- 
iol hebddynt. Barnasom hefyd ei fod yn briodol i ni 
gael adran Ddirwestol a$ wasanaeth ein Cyfarfodydd Dir- 
westol. 


O dan ddylanwad y syniadau uchod yr ydym yn dodi yr 
Attodiad hwn at y llyfr, gan hyderu y bydd iddo gyfarfod â 
chydsyniad a chymeradwyaeth ein brodyr yn gyffredinol 
drwy y Talaethau. 

Rhoddwyd yr Attodiad o fiaen yr Hymnau Saeson- 
eg, er mwyn i'r rhai Cymraeg oll fod yn agosaf i'w 
gilydd. 

Ein dymuniad diragrith ydyw, ar iddo fod dan fendith, 
ac yn gymorth er peri adfywiad yn ein cynulliadau i gyf- 
lawni yr ordinhad bwysig o ganu mawl “â'r ysbryd ac 
â'r deall,” 

Ydym yr eiddoch yn efengyl Crist, 


HOWELL POWELL, 
Mai 1af, 1871. JOHN EDWARDS. 


CYFARWYDDIADAU. 


RHopDIR yt ychydig nodiadau hyn, nid fel rheolau, ond fel 
awgrymiadau a allant fod o wasanaeth gyda golwg ar drefn 
ac effeithiolrwydd yn ein caniadaeth grefyddol. 

Gwneler defnydd bob amser o'r Llyfr Hymnau; nid yn 
unig yn y bregeth, ond hefyd yn y cyfarfod gweddi, yn y 
cyfarfod eglwysig, ac yn y gwasanaeth teuluaidd. 

Noder rhif yr hymn cyn dechreu ei darllen; ac ar ol ei 
darllen, rhodder adeg i'r gynulleidfa i godi ar eu traed. 

Coded y gynulleidfa ar unwaith yn yr adeg hono, ac 
nid y naill ar ol y ligll, pan y byddo eraill wedi dechreu 
canu, 

Wedi í'r Llyfr Hymnau ddyfod yn gyffredinol trwy y 
gynulleidfa, byddai yn ddymunol mabwysiadu trefn arall:— 
Ar ol i'r hymn gael ei darllen drosti, yna caner hi gan y 
gynulleidfa, o'i dechreu i'w diwedd. O herwydd prinder 
llyfrau, ac anallu i ddarllen, y dechreuwyd yr arferiad o 
roddi penill allan bob yn ddwy. linell. Wedi i'r achos 
gael ei symud ymaith, nid da ydyw cadw i fyny arferiad 
ag sydd yn tueddu i wneyd y gwasanaeth yn aneff- 


eithiol. 
x. 


CYFARWYDDIADAU. 


Rhodded y gynulleidfa sylw manwl í amser ac arddull yr 
arweinydd, gan edrych arno fel arweinydd, ac nid ““dechreu- 
wr canu” yn unig. 

Taler sylw i'r syniadau a genir, gan ymdrechu ymweithio 
i'w hysbryd, a'u canu gyda'r amrywiaeth nerth ac ansawdd 
llais a fyddo yn briodol. Hyn yw canu “ Â'r deall.” 

Ceir yn y llyfr rai geiriau unsill, y rhai y mae y mesur 
yn galw am eu canu yn ddwysill; megys, pobl, ffafr, tem) 
ofn, &c. Yn yramgylchiadau hyn, rheol y Gymraeg ydyw 
rhoddi y llafariad sydd yn y gair i ffurfio yr ail sill hefyd; 
megys, pobol, ffafar, temel, ofon, &c.; a bon yw y ffordd 
briodol i ganu y cyfryw eiriau pan yn ddwysill, 

Cynalier cyfarfod i gorff y gynulleidfa i ymarfer mewn 
caniadaeth gynulleidfaol bob wythnos, neu bob pythefnos, 
fel y byddo y cyfleusdra. 

Y mae enwau a rhif y tônau wedi eu cymeryd o'r Llyfr 
Tonau Cynulleidfaol: dynoda Y yr Fchwenegiad. Pan y 
ceir sill yn nechreu Ilinell yn gwneyd y llinell hono yn rhy 
hir yn ol y mesur, caner y sill gyntaf ar y sain gyntaf o'r 
dôn. Ceir dwy dôn yn yr Ychwanegiad, sef “Esther” a 
“Dolwar,” wedi eu cyfaddasu i gyfarfod â'r amgylchiadau 
hyn, y rhaì a gyfarfyddir mor fynych yn Hymnau Mra 
Anne Griffiths, 


23 


awe 


MYNEGAI I'R ADNODAU. 


1i......99.. «9o 178 
19........cc«cc.c.e. 862 


DEUTERONOMIUM. 


12..... ee@eeeeeeen se 794 
YA. coc ncccccsccoes 441 


JOSUAH. 
13.... see eo, 636 


1 eecec2aê80êbO0OOOGOôO 


1 SAMUEL, 
18. LAREAEEAFSTIHHAEEF AE 105 


2 BRENHINOEDD. 
2, d..909vccecceaoe co 830 


ESTHER. 


.. 16 
of @eeeegeese BGesesed 295 


JOB, 
8...0.ccc e9 ee eeos 103 


S9S966eseeco6ooo oos, 339 


10.....,- e0, cceoo. 835 


SALMAU. 
HD 497 


—b. ce cc0cc9eo. 
So999ec 00 cs ccc o e498, 500 
6... 9c cc.. e106, 632 
se. ..DD2, 553 
ececcsdoeoooooeoBdoos, 643 
AB cw coe eo 554 
DBD. cecccsccesccsccce 790 


10............eec ces 


368 

12111.........540, 754, 785 
Led. sieeeenncees.. 599 
4....506, 858, 850, 861, 862 
5. LLM cccues 542, 837 


9, ——— REPL 


18, Th, cccccccccceces 576 


Leccccecess 


BSSSASSESSRESSSRSESSS 


e3 
eo 


77 


xiv. 


1, 2........ 144, 745, 768 

ceceeceg6ooeoas86u s 812 
9, ll...... ccc. o. 103 
COSC ee Bea eeHEEBMEBE 129 
T—22.......9e0:... 285 
$,Â.........cee coe. «74 
1, 8... 0... «oee. 872 
12.......e..... . Bl5, 816 
6—8.....,..426, 427, 428 


gd. ee«oe. Sêecoae 8o, 


S9Seesteeoeeeo o. . 808 
eeeeeeece ..114, 133, 719 
o Becvdessertaa ee tase 4 
10, Ll]. cc ccccccccce 105 
c953eseeaeeoeoooenaoo,o 386 


eeŴsao66guo9soo6oo.. a6ou 194 
V HY — 828 
91.........eec. eo, 491 
17—19. eese6oce6sno, 235 
25—28..... 127, 138, 161 
19....,..9.....ll9, 892 
14—16 ceeeeoe, PeocÔeo, 653 
1,2,9,10.......... 980 

eecesee*eeeeoeeo8oo, 109 
33, 94.......<2 e0, 125 
102 


eseeo6oeoeegoG Ogooeooe, 142 


1, y YL —— 


Â. eo ceoeee*.* @eaece 


Le ccccccccccccsccce 466 
eee eencece 582 


seen eennareeeeeese 33" 


eevee asoeeoeaevesven 10. 


49, 50.. eeseoantseGngvneoee 

105, 106.,....... ce 858 
B, &,.... ccccsecccce 467 
8.......c.ceceeeoo 611 
13, 14..,..c ccc oee. 925 
10—26.........ce. 627 
WS. cccwcceccevcces 804 


116. ccc cvccccccee 


1—13....., a@eesaee 


3... eoUO6o6Ôoooo6o 696 


GD Ob CB OD <3 59 GR Gi CA > > CO CO CO DD OO 89 OD 89 19 Pt 


KRRSVVVRREwoaw 
e 


MYNEGAI I'R ADNODAU. 


DIAAEBION. 


V y MENT” $1 
$4..... «ccc. oee. 611 
1—b5.............397, 718 
15....... ccc cc ccces 632 


17...............lÔT, 319 


10.......0c0ccoo oo 


CANIAD BOLOMON. 


8.....»c0c00000eon. 101 
12.........«w ce, 170 

@eeGeveaevneeeeeoneoe ete 610 
l........... 180, 260, 300 


Caeesaneeeeantes Oc, M2 


8,10. 
11, @o2n240 080080666 , 997 
11, 31.......486, 487, un 


;eSoeeos8eboo,_BDDOGDOoOp, 


seeeeesoeeose?,R OODO6OOO, 1 


16...,..9.«c.ce0e.. 


16 
1 Sees eeseo6obDOOOo, 3873 


10—16,..........160, 198 
10,......0c:9ccc ..8(l, 980 
1i ; 12. a . N NN 387 
Bi cccccccvcscccccece 


6............ cope O12, 614 


s$cSDdbeoo, see 319 


Festa. 
3.......453, 457, 449, 484 
945 


*9eooe6ôacenoocoo9*6ês 183 
SCOCeeeoseeoeGetoeses 450 
COCOCEHE REEDED ROO 1 
SOCCTC OE EFEHEROO Be 424 

90*2D000000000OoooDoo, 491 
16........... .90, 913, 827 
Toe 9oe,oo6eboobpêb, 173 
17.. eeeseee ooseecccce 688 
6, 7 


8...c0c0000090:c.., 


et6oso6eoeos69$eesêe 470 


SERSSALSSSSSACKEGERSESSSESSR 


a2 


16 
34 


Ev. 


10......9:.s. ... .BTÔ, 004 


etn seonesoveseese 101 
1,6,7 

oceans evenerncecce 196 

138 

ce*ceeooo9o oe oeoo, 385 

1........»......,. ll8, 958 


2.......49*0c cc. 01 06, 638 
468, 472 
ceocecasesgereasesen 118 


1, Dicccccccescccokt4, 


1 sÎoeeeseseeeoeosoeLb,s, 


so6,?POOOOOOoOoOo UKE 


q, Bi ccocccccccccaces 
6, Tanccvacveceses 


l0,..............lOÎ, 103 
22, BW. ccccccncvccces 


B. ccccccacccccvecen 
POT 089 90c <<. . ~ 
b............209, 905, 
LL. cccccccvcccccccce 
12.....9.0 90c 0eeo 201- 
101 


l0....e9e» ccc 0oo, 
L, wccccccccccccccces 
10,,...9« 9999999 eo 90 
T.......224, 229, 401, ae 


Li. wccccccvccccccvece 875 


sees tneeseeeneen es 9 


JEREMIAH. 


Birccccccccccccsshlly 189 
$1... cece ceccecseD ty 101 
20—26......*«*.e 101 
4, Be ccesccccccsccces 491 


GALARNAD. 
94......116, 117, 647, 648 
ZT HL — 369 


29......e*.-*ceeeeoo 799 
108 


ESROIEL. 


68.,..ccccce9eoeoeo ee 163 
18, BB ccccccsccccces 101 


47 


ŵ co 


eno cc Oi GR £0 pel bd 


MYNEGAI I'R AUNODAU. 
27 26—987......... .l4T, 148 


1.......289, 295, 349, 376, 
877, 390, 479 


| DANIEL. 
4, 85...9«9ccacscce, 491 


24, 25....««ececooo 891 
4... cccecooos e0, oeo 115 


Hoska. 

14, 1B. cccccccvesces 838 
JONAH. 

2—7.... aeeeeaeeeee,eo 822 
MI1CAH. 

7, 8.....*ee.. csooee 291 

124 


18, 19......cc9 «eco 


HABACcUC. 
9 eeccsseeeeeeooo. eo 


865 
18,..........178, 179, 797 
ZECHARIAH. 


1.......229, 256, 257, 442, 
444, 447, 448 


MALACHI. 
Ô. ccvccceceaces eevee 125 


eeceeoeese ee dseseeesese 489 
MATHEW. 


20, 9l..... eseeee ene 938 
91....,90» eo e0 .. coe, 21 9 
11......... ces eeo 2 
8....ccc«ccaee coosdyo 581 
1S. ccccccccsescccecre 

O—18 . cc cecvveccecce 108 
BO. ccnenccpcvecccees 1 
) 1, a.’ Serer §20 
24, 25... e- @eeeeeeese 620 
98....e. ceeeoeceeeon 

29, 90.. csbbciddiededdad 717 
LI—18....00.. cesse, 918 
14.. Sseseceeâaeec,bnoeoecoa 

$, 9, 11,......... eco 438 
14......c* e9 e.», > 

391—94.... ook «0845, 863 
26— 28. eaenesveseoe 888 417 


mt cece cceeehlD, 420 
Dicccvevccsccccccces 2 


27 
27 
28 


15 


xvi. 


êb--DÂ........«ecee. 314 
5T....cec«e.0ccecso, 315 
214 


MARC. — 
Luc. 


885,...2..0e. see. 238 
9, 15.......*....206, 912 
16,.....v«0 ce» e 221 
16, 17 eoevsre 0000s dk9, 850 
1 Geossseesteseenanerce 405 
ai, y > NHWF —— 382 
11—24, .407, 408, 692, 798 
18, 14............948, 352 
13.,....199, 621, 632, 625 

637, 740 


168 


' 16—18.........«*. 418 


19.....e9ceooe eos o» 429 
uyn y 235 
41—7 

1—47 caccccee 419, 420 
83,.......eeec eco. 306 
AD. ccecccvccccccsces 652 
Bo cccccccstescscone 316 
WD. cvecccsscsccccses 499 


Ioan. 


4... 9... ee. econ 271 
Als. GWIW 318 
14,1 Bi ceveccnccccnes 
16......139, 248, 249, 400 
lÂ,... «coco. 445 
29........0cces ee ceo,. 850 
wc 908900) cess 0 lB, 559 
27T...ec.ce ee, 14 


Lh. ccccccccvccece ee 323 . 


Ô8,....ccccecceceeeo, 964 
25, 26..*cocceeeoe«o 841 
2O4..ccccoeeeceeoeao 480 
19......eccecs9 co. 655 
13......931, 992, 833, 394 
90......185, 186* 187, 304 
$94.....cec ccc 9e. Y 
16, 17.. eeseeesanesece 373 
34, 37...... ce ...ôlô&, 


ea BF at nm AV EC atest 
<9 2 js 2 pe dn yr BF 


—— 
= - 


-_— — 
—— — 


pê 
i ÔD OB GB 60.05 08 GO OD «3 O On O'I» m™ 28 08 


^3 60 C0 60 bD bO b4 


13 


13 12, 18 


rm Phos 


MYNEGAI VR ADNODAU, 


Acrau. 
ab 95......0cceee. 929 


955 
269, 298, 675 


Hr de 9» 


RHUFEINIAID, 


95... @eaetesees 935 


eeSeoes te teseoese ee 580 


b.........ecccc eo. 176 
6—8,.....a0.ccseeo. 159 
V- MH eeceecseeoe, 533 
reer 353, 761 


498 


BB. sc occcccceceseees 
S1....,..c.4ceece o, 


83........ ceeeeeooes, 116 
894......-.. 
-»- 267, 283, 696, 734, 786 
476 


1 COBINTHIAID. 
90......192, 210, 211, 31 
9 


o MAL LL68, 686 
6—9.,.......e»e. seoec 867 


16,.......c. .. , 


eeesesve eevee eeeteves 


QO—B] occ ccccccccce 857 
So ae 890 
Tere eerie . 902, 910 
bc ccccecs sceece, ee 934 
20, OS,....cc«cecce. DIA 

eceeeseestrece 8000 914 
42, 43... «0c. eeeeoo 849 


BT wcccccccccveceses 180 


9 CORINTHIAID. 


18.........e*. sone: 855 

|. erry 113 

16—18.......649, 650, 818 
825 


» 824 
18......587, TT, 801, 864 
887, 888 


L. ccccvccccccceess 9 


Goe coco»? ep 


6 20 


ŵn jo 


O C0 63 60 b2 BD DO bb 


CO GD BD b3 b4 bd 


xvii, 


10,.....-... @e2 Geneon 


GALATIAID. 


4.. c9$8666OGa60oeoo, 6ê,o, 


14...... ceveeee + 619, 796 
EPHXzSIAID. 
7.......143, 256, 268, 336 


, Ce 131 


9— . 

11, 12, 21 eesnaseces se 156 
19 eaeete dove 9S.cesse, Sel 
al.... 9... 113 
10.......... 171, 641, 116 


PHILIPPIAID. 
31..........17T4, 549, 754 


6—11.. coeoeee, 
9—11.. .216, 217, ‘928, 269 
8. ccccucsceece , 569 
8, 9...... 538. 559, 736 ' 619 
10......538, 539, 726, 738 
746, 748, 800 
11........ eee eeeteses 760 


20..548, 906, 707, 908, 909 
CoLossiarD. 
16—19............. 102 


19....,.....ec. e.e. 0 


eoeoc,_Ôseoecse 17T 

S!SOecsÔesc oeecee6b,s, 878 
1, ee. 586, 590, 692 
600, 728, 773 


$......ccces e.e 
1 THESSALONIAID. 
14,.......«..... Cha, 852 


1 TrMormnEUS. 


15.......«c.9 9 cees 759 
S..... 


15........ 


BSOGSOBIAGAAMS bb Ph 039 09 


16.......c9 ccc... 196 
8.....0ccceco,«esceo 995 


2 TIMOTHEUS. 


9,...9...0ceoee o neo, 108 
11, 13.... eocse ce 0600, 610 


.  TIrus. 
1ll...........c9 ce ce. 370 


HEBREAID. 


9—14............... 204 
14,15............l52, 236 


806 
vee ee195, 901 
16...............199, 200 
WT cccccocccccvccces 101 
18........9e.e ee a, 825 
19,..... Y 896 
25........... .209, 829 
2 weeeervesest noe 101 
BIB. LL... 416 

eeetesnecece 200 
14......250, 254, 297, 803 
26—98.............. 245 
cr 250 
> | $27 
1» 20.... ev occ.... 166 


MYNEGAI I'R ADKODAU. 


CRM 68 OO eb jb 


8—l1 


ceced JO OO O» GO CO bo led led bed 


1 Toam. 
8,.....«.<cc. ..DO8S, 733 
"2.198, 149, 1, 989 
1, 2.....128, 149, 150, 164 


19,.......... 


DADGUDDIAD, 


FL —— 913 
18,.,........... 
os secceee  .lÔO, 925 
rn DDDDDNDDDDDDDN 650 
“11. ..216, 217, 228, 306 
5—l4............159, 269 
9................188, 189 
9—14.... eos “807, Sad 
12, 18......... 


9—12..... oe 
9—17...... 


13—17..... »-861, 870, 871 
14......... eeoeeoes, oe 
14—17........ . ..894, 895 
S9OebDpocsT ee eveenseeeaene 608 11 J36—17.............» 176 
l.... ec... S28 [UL l7.............. e.e. 481 
T.... cc c9 So Oea o. 893 14 ld. 
10 eos oee, 805 74 6.. eee 
13, Th. ccc Y. eco. 699 14 13.. eeceoesv, 
16..........e*. .. 868, 903 18 2. ee... 
27....-,00e0.9 oo o 174 18 gi........e.......455, 456 
412, 604, 663/19 T,8.............884, 886 
810, 813, 834 20 1...... coc ccoe,, 
10, 11.......809, 811, 820 20 11, 13,,....00... eco. 839 
831, 894 


LU 86 
.844, ‘875, 886 


905 
000437, 578 
04 


214 
413 


$eêe. 914 
. 896, 919, 920 
921, 929 


847 


. 479 


348 


a1 2, Sicccccvcccccscces 884 


eeneeoeeesnesesovne 630 
SCaeves ett esecooes 817 


1 Pepn. 


21 @aeeeenese steve 
Deccvccesccscveccl Ol, 120 22 1—6.............900, 916 
22 


xvi 


hi ccvecccccccsececes 


6,8.........669, 699, 640 21 3,4.....568, 569, 571, 671 
.%67,. 871, 873, ' Sa 


Q1 21,22............917, 918 


893 


MYNEGAI I FATERION POB EMYN. 





L-— AM DnoUW. 
Duw a'i briodoliaethau, 60, 


05. 

Duw mewn rhagluniaeth, 6, 
7, 19%, 28, 46, 62, 66, 69, 90, 
Tl, T2, 85, 91, 96, 98, 108, 
105, 119, 196, 759. 

Duw yn nhrefn íachawdwr- 
iaeth, 12, 113, 129, 249, 287, 
997, 591, 759. 

Y cyfamod gras, 61, 101, 123, 
141, 326, ‘ 

Etholedi gras, 120, 131. 

Arfaeth Duw, 102, 168, 131, 


Cwymp dyn, a'i aâf riad, 120, 
141, 144, 182, 252, 386. 
Daw, 121, 139, 607, 
682, 693, 693. 
Duw, 124, 129, 599, 
617, a 622, 708. 
Rhad ras, 140, 614. 
Ffyddlondeb Duw, 115, 116, 
125, 126, 136, 628, 6338, 664, 
677, 678. 
Anghyfnewidioldeb Duw,127, 
, 690, 638. 


Presenoldeb a Chymdeithas 
Duw, 56, 107, 108, 111, 113, 
132, 522, 551, 557, 632, 661, 
630, 688, 691, 697, 715, 761, 
764, 168. 783, 785, 786, 793, 


Digonolrwydd yn Nuw, 110, 
y2, 117. 194, 195, 518, 525, 
652, 559, 558, 563, 568, 569, 


571, 590, 599, 601, 617, 647 
648, 653, 675, 700, 762, 778, 
779, 791, 858. 

Moliant i Dduw, 25, 45, 47, 60, 
65, 66, 68, 69, 70, 74, 75, 78, 
89, 91, 98, 99, 789. 


IY.— Ax IEsU GRIST. 


Ymgnawdoliad Crist, 183, 196, 

252, 271, 296, 312, 318. 

Ki berson, 183, 237, 288, 317. 
Ei swyddau a'i gymeriadau: 

Yn Brophwyd, 221. 

Yn Offeiriad, 195, 200, 416, 
612, 513. 

Yn Frenin, 38, 60, 51, 61, 
73, 175, 214, 216, 223, 229, 
291, 336, $40, 402, 403, 
410, 411, 412, 415, 436, 
451, 464, 481, 621, 734, 780. 

Yn 144, 923, 443, 


— BO. 
Yn Feddyg, 224, 245, 264, 
280. 


Yn Frawd, 236. 

Yn Syìfaen, 237, 310, 313, 
620 

Yn ay lwedd y cysgodau, 
173, 219, 416. 

Ei fywyd, ei ddyoddefiadau, 
a'i augeu, 147, 148, 168, 18], 
185 166, 209, 228, 261, 814, 
418, 419, 420, 426, 429, 432, 


433, . 

Ei adgyfodiad a'i ddyrchaf- 
iad, 229, 272, 273, 848, 852. 
Y prynedigaeth trwy ei waed, 
143, 140, 150, 151, 152, 154, 
159, 166, 177, 178, 181, 182, 


xix. 


‘MYNMOAL I FATERION POB EMYN. 

186, 291, 245, 246, 247, 250, | 820, $43, 344, 490, B50, 897, 

304, 916, 816, 827, 229, 296, | 616, 619, 679, 689, 706, 732, 
406, 426, 427, 428, 494, 495, | _ 809, 926, 856." 

440. “| Ymddifyru ym yr Toga, 222, 

Ei eiriolaeth, 159, 165, 174,| 285, 306, 307, 308, 925, 341, 


911, 259, 320, __ 316, 537, AT, 586, 698, 603, 
Crist yn y nefoedd, 176, 180, |’ ~ 659, 725, 738, 795. 
669, 890, 917. Moliant i'r Gwaredwr, 156, 


Ei gariad a'i ras, 167, 191,209, | 157, 159, 160, 165, 177, 188, 
304, 205, 206, 212, 218, 241, | 217, 227, 230, 292, 239, 294, 


S4, 04, 89, 800, 0B, TI2,| 614, TM, TOR, OL, 919, 918, 

eet TII—Ax yn Ysmayp Gian. 
Ai hawddgarwch, 161, 169, 

180, 190, 109, 219, 243, 243, | Am berson yr Ysbryd Glân, 

260, 281, 299, 811, $24, 516, | _ a'i ddoniau, 348, 360—855.. 


NA CL 
yn ee 
HELE | as 

as, 499, 503, 510, 587, 702, TV.—Au Arm Dow. 


‘724, 721, T46, T9T, 800, 
yr iachtwawriaeth yn | ®5,,79» 8, 81, 356--S63, 583, 


181, 184, 187, 201, 
ŵr, 240, eH, aoe, | Y —AM Yn Rexons a'r 
aM DOL SAS OO a< alan am, 
294, 295, 1, 
G15, 708, 706, 7% YD. “a 
Cyflawnder ynN st, 145, a galwad yr EE 
MOI ok: | Pecgyl Sra se 335 20, 308, 
192, 194, 197, 1998, 210, | 307, 400, 404, 405, 407, 408, 
11, 212, 219, 95 55, 269, | _ 458, 466. 
268. 269, 210,214; 280, | Dechren addoliad, 87, 926— 


302, 

Sau, Su, 5, 84 Tr ADL, | Mewn cymanfa, 81, 923925, 
425, 495, 515, 51 36, 598, | Bwper yr Arglwydd, 170, 188, 
549, 544, 667, 65 10, 711, | 416441, 800. 








UU Mg Bedydd, 412448, 
Deg a, Se 7) vyw Eouwrs DDUW. 


yfynon Calfaria, 256, 257, 909, | Nodau gwir dduwiolion, 1, 9, 
914, 930, 401, 444, 445, 447, | _ 24, 98, 581, 923, 924. 
448, 703, 755. Undeb yr 6glwys, 904, 967, 
Ymddiried yn Nghrist fel 
Gwaredwr, 157, 168, 162, cymdeithas y saint, B8, 381; 
164, 167, 142, 179, 188, 300, | Duw o biaid ef bobl, 76, 82, 
202, 208, 215, 264, 262, 275,| 84,187, 142. 





MYNEGAITI FATERION POB EMYN, 


Diogetwch yr eglwys, 48, 53, 


. 114, 391. 
t yreglwys, 34, 36, 


48, b7, 59, 83, 87, 373, 374, 
- $87, 389. 


Dymuniadau . arran yr eg- 
.lwys, 58, 67, 965, 398. 

Gogoneddiad yr eglwys, 88, 
67, 371, 380, 386, 392, 874. 


VII.— RHAGORFREINTIAU - 
PoeL Dpuw. 


Anian dduwiol, 546, 642, 698, 


Sancteiddhad, 39, 40, 102, 354, 
509, 540, 544, 592, 690, 709, 
TOR, 742, 744, 748. 

Diogelwch, 4, 22, 27, 45, 63, 
84, 114, 142, 267, 372, 410, 
413, 414, 610, 775. 

Parhad, 29, 262, 409, 574. 


VIII. —PROFIADAU Y SAINT. 


Edifeirwch, 39, 40, 495, 51T, 
535, 559, 582, 621, 622, 635, 


Ffydd, 528, 608, 616, 766, 769, 
774, TTI, 859. . 

Rhydaíd o'r caethiwed, 594, 
643, 658, 660, 694, 695, 701, 
722, 723, 37, 741, 1752, 
763. 


Hiraeth am Dduw, 31, 54, 86, 
111, 133, 474, oe 500, §11, 
533, 550, 576, 600. 646, 680, 
692, 699, 750, 760, 807. 

Nesau at Dduw, 127, 128, 575, 
aus, 605. 606, 637, 652, 739, 


ymddiried yn Nuw, 2, 8, 14, 
20, 21, 23, 42, 49, 52, TI 109, 
100, 116, 129, 520, 523, 534, 
562, 596, 628, 630, 633, 651, 
662, 719, 745, 75 57. 

Cariad, 138, 265, 497, 573, 578, 


602, 672, 683, 685, 686, 687, 
692, 698, 718, 733, 152. 

Hyder a gobaith, 3, 19, 35, 
43, 93, 94, 527, 574, 612, 641, 
645, 649, 668, 695, 747, 749, 
771, TT7, 781, 806. 

Cynydd m mewn gras, 497, 729, 

Cynaliaeth, 585, 609, 617, 656, 
$66, 671, 676, 704, 743, 765, 


Ymbyfrydu yn Nuw, 16, 44, 
106, 778, 
Gorfoledd, 10, 41, 530. 


IX.— DYLEDSWYDDAU CREF- 
YDDOL, 

Gweddi, 1I, 13, 15, 99, 40, 42, 
94, 496, 634, 644. 

Dysgwyliad wrth Dduw, 86, 

Mae 529, 577, 588, 591, "611, 


Ymostyngtad 1 enyilys Duw, 
103, 130, 644, 664. 


X.—Bywyp CREFYDDOL. 


Gw ae erefydd, 878, 884, 895, 

Hyfrydwch gwir grefydd, 18, 
32, 57, 64, 369, 539, 580, 029, 
718, 754, 

Taith. yr anialwch, 507, 508, 
519, 549, 554, 560, 564, 565, 
566, 579, 623, 624, 627, 638, 
639, 654, 669, 674, 707, 712, 
716, 720, 753, 168, 770, 787, 


788, 789. 794, 801, 817, 894. 
Pererin 


reríndod, 504, 506, 507, 508, 

541, 542, 545, 655, 562, 572, 
595, 604, 609, 634, 636, 640, 
670, 74, 755, 784, 790, 792, 
875, 880, 892. 

Rhodio’r ffordd, 18, 505, 580. 

Mordaith, 562, 597, 599, 607, 
635, 655, 696, 750, 816. 

Milwriaeth, 171, 266, 968, 394, 
583, 502, 624, 635, 665, 684, 
751, 767, T80. 


- XXL 


MYNEGAI I FATERION POB EMYN. 


Y nefoedd, 548, 557, 613, 713, 
731, 733, 805, 

Y wlad well, '86T, 868, 875, 
880, 883, 885, 891, 892, 905, 


908, 911 

Gogoniant y nefoedd, 879, 
870, 896, 901, 605, 910, 917, 
919, 922. 

Mwynhad y nefoedd, 871, 


$72, 876, 879, 881, 880, 884, 
886—890, 893, 894, 899, 990, 
902, 904, 907, 911—915, 919, 
20, 921 


Cartref Duw a'r saint, 872, 
873, 878, 894, 995, 897, 898, 
903, 9 


° A 


XI. — AMGYLCHIADAU AC 
ACHLYSURON NEILLDUOL. 


Cystuddiau, 5, 166, 549, 596, 
618, 638, 650, 654, 656, 714, 
279, 808—837. 

Cystuddiau yn fuddio), 812, 
818, 820, 821, 928, 832, 834, 


830. 
Mwyn 
tudd, 908, 810, 814, $19, 823, 


» 827, . 


bad o Ddnw mewn cys- 


Nerth i ddyoddef cymudd, 
809, 830, 832, 833, 835. 

Cysur mewn 'cystudd, 836, 
837, 639. 

Terfyn ar gystnddiau, 811, 
815, 816, 818, 822, 824, 837, 
887, 888, 916. 

Gwaredigaeth o gystudd, 813, 

Diwedd bywyd, 30, 853, 864. 

Angeu a'r bedd, 97, 620, 731, 
838, 840, 843, 844, 846, 850, 
851, 854— 862, 865, 866, 302. 


Tragwyddoldeb, 857, 907. 
AXII.— ACHLYSURON NEILI- 
DUOL. 


Y Sabboth, 933— 905. 
Diolchgarwch, 26, 45, 46, 66, 
68, 69, 70, T4, 92, 96, 937, 
939, 940, 941. 
Ymostyngìad, 41, 96. 
b, 996. 





MYNEGAI I'R “ATTODIAD.” 





I — ÂM YR YSGRYTHYRAU, 
946, 947, 948 


IL.— Duw a'r BRIODOLIAETH- 


AU, 949, 
III.—CREADIGAETH A RHAG- 


CYFAMOD Gras, 951, 952. 


963, 964, 965, 966, 967. 

WI.— Yn EFENGYL A'I GWEIN- 
IDOGAETH, 968, 969, 970, 
971, 972, 973. 974. 

VII.—YR YSBRYD GLAN A'I 
WAITH, 975, 976. 

VIII. — RHAGORFREINTIAU 
Gras Duw, 977, 978, 979, 
980, 981, 982, 983, 984. 

IX.—GRASUBAU Y SAINT, 985, 
986, 987. 

2.—PnO0FIADAU YSAINT, 988, 
989, 990. 

XI. — YMARFERIADAU CREF- 
YDDOL Y SAINT, 992, 992, 
998, 994, 995, 996, 997. 

XII.— OYSTUDDIAU A PHROF- 
RDIGAETHAU Y SAINT, 998, 
99, 1000. 


XIII,.— AX EGLWYS DDUW, 
1001, 1002, 

XIV. — MODDION GRAS, AG 
ORDINHADAU YR EFENGYL, 
1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 
1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 
1013. 

XV SABBOTH, 10I4, 1016, 

XVI. — AMSERAU A PHRYDIAU, 
1017, 1018. 

XVIL—ANGEU A THRAGYW- 
YDDOLDEB. 1019, 1020, 1021, 
1022, 1028, 1024. 


XVIII.—OYFARFODYDD AocH- 
LYSUROL. 


Angiadiol, 1025, 1026, 
|, 1027, 1028, 1029, 
1090, 1031, 1032, 1083, 1084, 
1095, 1036. 
Dirwestol, 1097, 10S8, 1099, 
1010, 1041, 1042, 1043, 1044, 


piolcbgurwch, MRI 1047, 
1048, 1849, 1 

Yr Yagol Sabbothol, 1051, 
1082, 1059, 1054, 1056, 1056, 


ENWAU YR AWDWYR. 


PRYDEINIG, 
An....... Anadnabyddus 
D. O..... Parch. Davip CHARLES, Henaf, Caerfyrddin, 
D. Cs..... Parch, Davip CHARLES, Ieuaf, Caerfyrddin. 
T. C..... Parch. THOMAS CHARLES, B. A. Bala. 
M. D..... Mr. MoRRIS Davirs, Bangor. 
E.E..... Parch. Evan Evans (Ieuan Glan Geirionydd.) 
R.E..... Parch. ROGER EDWARDS, Wyddgrug. 
W. E..... Mr. WILLIAM EDWARDS, Bala. 
J. E..... Parch. JoHN ELIaAs. 
B. F..... Parch. BENJAMIN FRANCIS, Horsley. 
G........ '“G. S. Canaan,” gan y Parch. R. Joxzs, Rhoslan, 
A.G..... Mrs. ANNE GRIFFITHS. 
. W.G.... Parch. WILLIAM GRIFFITHS, Glandwr, 
H. H.... Mr. Huex HUGHES. 
J.H..... Parch. JOHx HUGHES, Pontrobert, 
Js. H..., Parch. JAMES HUGHES (Iago Trichrug), Llundain, 
D.J..... Mr. Davin Jones, Cyfieithydd Watts. 
D. Js.... Parch. DAvIpD Joxes, Treborth. 
B J..... Mr. EDWARD JONES, Maes-y-plwm. 
E.Js.... Mr. EVAN JENKINS, Llansamlet. 
H. ab I.. Mr. Hues Jonas, Amlwch. 
H.J..... Mr. HUGH Jones, Maesglasau. 
P.J..... Mr. PETER Jones (Pedr Fardd), Liverpool, 
R. J... .e.. Parch, RICHARD JONES, Wern. — 
T.J..... Parch. THOMAS JONES, Dinbych. 
T. Ja... ... Mr. THOMAS Jones (Glan Alun). 
W. JL... Mr. WILLIAM JONES, Bala. 
Dr. L... Parch. GEoRGz Lewis, D. D. 
T.L..... Mr. THOMAS Lewis, Tal-y-llychau. 
W. L.... Mr. WILLIAM LEWIS, Abermawr, 
8. Lr.... Mr. JOHN ROBERTS (Sion Lleyn). 
D. M.... Parch. Davip MoERIsS, Twrgwyn, 
R. O.... Parch. ROBERT OwEN (E. G. Walia), Llundain, 
E. P,... Hybarch. EDMUND Prys, Archddiacon Meirionydd, 
xxv. . 


ENWAU YR AWDWYR. 


E.PARRY Mr. EDWARD PARRY. 

D.R.... Parch. DANIEL ROWLANDS, Llangeitho. 

J. B..... Parch. JOHN ROBERTS, Llangwm. 

M.R.... Mr. MonaAx Raya. 

Mr. R... Parch. MICHAEL ROBERTS, Pwllheli. 
D.T..... Mr. Davip THomas, Caerfyrddin. 

D. T.... Mr. Davip THOMAS, (Dafydd Ddu Eryr). 
E. T.... Mr. EBENEZER THOMAS (Eben Fardd). 
J.T..... Mr. JoHN THomas, Rhaiadr. 

W...... . Parch. WILLIAM WILLIAMS, Pant-y-celyn. 
W.G.D.C. Eto WiLLIAMS—'' Golwg ar Deyrnas Crist.” 
W. TH... Eto WILLIAMS8—*“ Theomemphus.” 

Dr. W.. Parch. Isaac Warts, D. D. 

C.W.... Parch. CHARLES WESLEY, 

D. W.... Mr. Davip WiLLIAMS, Llandeilo Fach. 
P.W.... Parch. PETER WILLIAMS, Caerfyrddin, 
J.W.... Parch, JOHN WILLIAMS, Pant-y-celyn. 

J. Ws... Mr. JoHN WiLLIAMS, (Jeuan Morganwg). « 
R. W.... Mr. ROBERT WILLIAXIS (Robert ab Gwilym Ddu.) 
T.W.... Mr. THOMAS WILLIAMS, Morganwg. 

W. Ws.. Mr. WILLIAM WILLIAWS, Llanbrynmair. 


AMERIOANAIDD. 


J. E. D.. Parch. JosEPH E. Davies, Hyde Park, Pa. 

J. E..... Mr. JoHN Epwarps (Eos Glan Twrch), Rome, N. Y 

R. H.... Mr. RICHARD HUGHES, Utica, N. Y. 

T.L. H. THOMAS LLOYD HUGHES, Ysw., Oak Hill, O. 

W. Js... Parch. WILLIAM JONES, Welsh Prairie, Wis, 

W.N.J. Mr. WILLIAM N. Jonzs, Rome, N. Y... 

J.D. M. Mr. Jomx D. Morgan, Utica, N. Y. 

T.J. P.. Parch. T. J. PHILLIPS, Plymouth, Pa. 

D. H. R. Cyfl. Mr. Danrex H. Ropents, Philadelphia, Pa, 

R. H.... Mr. RICHARD E. ROBERTS, Pen-y-caerau, N. Y. 

W.R.... Parch. WILLIAM ROWLANDS, D. D. 

8. W.... Parch. 8. WiLLmus (0. Fardd), Hyde Park, Pa. 
xxv. 


SALMAU O'R BEIBL. 





EGLURHAD. 


(") Arwydda hwn ddechreuad y banau neu y mesurau yn 
y gerddoriaeth, 
al. Hwn a ddynoda fod dau nôd i'w canu ar y sill sydd 
0. - 
(-) Hwn a ddynoda fod y ddwy sill a gysylltir ganddo i'w 
canu ar un nôd 
(:) Hwn a rana y dôn yn ddwy ran. 





1. SALM I, 


1. Gwyn ei fyd y ni rodia yn nghyngor yr annuwiol” 
ion, ac ni saif yn' ffordd pech-aduriaid: ac nid eistedd yn 
eis todd-fa gwae'wiirwyr. 

2. Ond sydd â'i ewyllys yn’ nghyf-raith yr Arglwydd: ac 
yn myfyrio yn ei’ gyf-raith ef’ ddydd a nos, 

3. Ac efe a fydd fel pren wedi ei blanu ar lan afonydd 
dyfroedd, yr hwn a rydd ei ffrwyth yn ei bryd, a'i' ddal-en 
ni’ wywa: a pha beth bynag a’ wnel ef’e a lwydda. 

4. Nid felly y' bŷdd yr-annuwiol: ond fel mân îs yr hwn 
a’ chwâl y' gŵynt ymaith. 

5. Am hyny yr annuwiolion ni safant’ yn y farn: na 
phechaduriaid yn nghynull'eidfa' y rhai cyfiawn. 

6. Canys yr Arglwydd a edwyn' ffordd y-rhai cyflawn: 
ond ffordd yr annuw’iolion’ a ddifethir. 





2. SALM IL, 


1. Pa ham y terfysga' y cenhedloedd: ac y myf'yr-ia y 

bobl-oedd beth ofer. 
ffr! Y mae brenhinoedd y yen yn ymosod, Arel penaeth- 

yn ymgynghoti yn ng er- yr wy ac 
yn er-byn ei’ Grist ef. yn yn 

8. Drylliwn eu’ rhwymau hwy; a thaflwn eu rheff’ynau’ 
oddi wrth ym. 
4. Yr hwn sydd, yn preswylio yn y' nefoedd a chwardd: 
yr' Ar-glwydd a'u' gwatwar hwyn 

an 





SALMAU O'R BEIBL. 


S. Yna llefara efe wrthynt' yn ei lid: ac yn eí ddigilon- 
rwydd y dych’ryn-a e’fe hwynt. 
ve Minau a osodais fy’ Myon-in ar Seion: fy’ ninas' sinot- 

7. Mynegaf y ddeddf—dywedodd yr Arglwydd wrthyf, Fy* 
Mab yd-wyt ti: myfi' heddyw' a'th genhedìais. 

8. Gofyn i mi, a rhoddaf y cenhedloedd yn eti’fedd-iaeth 
iti: a ther'fynau y' ddae-ar í'th yfeddiant. 

9. Drylli hwynt a’ gwialen haiarn: mal'ur-i hwynt' fel 
llestr pridd. 

10. Gan hyny yr awr hon, frenhinoedd” bydd-wch syn- 
hwyrol: barnwyr y’ ddae-ar cym’erwch ddysg. 

11. Gwasanaethwch yr’ Ar-glwydd mewn ofn: ac ym- 
lawen*hewch mewn dychryn 

12. Cusenwch y Mab rhag iddo ddigio, a'ch difetha chwi 

o'f ffordd, pan gyneuo eì lid ef’ ond ychydig: gwyn eu byd 

pawb a ymddir’iedant’ ynddo ef. 





3. SALM VIII, 


1. Arglwydd ein Iôr ní, mor ardderchog yw dy enw ar yr’ 
hôll ddaear: yr hwn a osodaist d o goniant” uwch y nefoedd. 
2 Oenau plant bychain a r. yn ug no y peraist nerth o 
achos' dy elynion: i ostegu y’ gel-yn a'r' ymddialydd. 
$. Pan edrychwyf ary au ive, Trait ay fysedd: y lloer 
a'r' ser y’ rhai a-ordeiniaist. 
4. Pa beth yw dyn i’ ti i'w gofio: a mab dyn i’ ti i-ym’wel- 


ed ag ef? 

5. Canys gwnaethost ef ychydig' is na'rangyllon: ac a'i 
eoronaist â gog'oniant' ac â harddwch. 

6. Gwnaethoet iddo arglwyddiaethu ar weith'red-oedd dy 
ddwylaw: gosodaist' bob peth” dan eî draed-ef. 

T. Defaid ac’ ychain oll: ac ani’feil-iaid y miles hefyd. 

8. Ehediaid y nefoedd a’ physgod y môr: ac y sydd yn 
ome llwybr-au y moroedd. 

a Arglwydd' ein Iôr: mor ardderchog yw dy' enw' ar-yr 





4. SALM XXIII. 


1. Yr Arglwydd' yw fy Mugail: ni' bŷdd' eisîeu arnaf. 
2. Efeawnaimi orwedd mewn por era gwelltog: efe 
A'm tywys ger'liaw y' dyfroedd taw: 
3. Efe a’ ddych-wel fy enaid: efe am harwain ar hyd 
llwybrau cyf'iawn-der er’ mwyn ei enw. S0 
XXViL 


SALMAU O'R BEIBL. 


4. Ie, pê rhodiwn ar hyd glyn cysgod angeu' nid ofnaf 
niwed: canys yr wyt ti gyda mi, dy' wial-en a'th ffon 
a’m-cysurant, 

5. Tiaarlwyi ford ger fy mron yn n dd fy’ n 
wynebwyr: iraist fy mhen &@’ olew, fy’ phi-ol sydd lawn. 

6. Daioni a thrugaredd yn ddiau a'm canìynant holl’ 
ddydd-iau fy mywyd: a phreswyliaf yn nhŷ yr' Arglwydd' 
yn dragywydd. 





5. BALM XLVI. 


1. Duw sydd noddfa a’ nerth i ni: cymhorth' hawdd ai’ 
gael mewn-cyfyngder, 

2. Am hyny nid ofnwn pe sym'ud-ai y ddaear: a phe 
treiglid y myn'ydd-oedd i’ gan-ol y môr, 

9. Er rhuo a ther'fysg-u o'i ddyfroedd: er crynu o'r myn- 
yddoedd' gan ei' ymchwydd ef. 

4. Y mae afon a'i ffrydiau a lawenhant’ ddinas Duw; cys- 
segr’ preswyl'feydd y-Goruchaf. 

5. Duw sydd yn ei chanol, nid’ ysgog hi: Duw a'i cyn- 
orth'wy-a yn’ foreu iawn. 

6. Y cenhedloedd a derfysgasant, y teyrnasoedd a' ysgog- 
asant: efe a roddes ei’ lef,’ todd-odd y ddaear.. 

7. Y mae Arglwydd y lluoedd? gyda ni: y mae Dnw Jacob 
yn’ amddi'ffyn-fa i ni. 

8. Deuwch, gwelwch weith'red-oedd yr Arglwydd: pa an- 
nghyfanedd-dra a” wnaeth e-fe ar-y ddaear. 

9. Gwna i ryfeloedd beidio hyd' eith-af y ddaear: efe a 
ddryllia y bwa, ac a dyr y waywffon, efe a’ lysg y-cer'byd-au 
a . 


-10. Peidiwch, a gwybyddwch mai my’fi sydd Dduw: 
dyrchefir fi yn mysg y cenedloedd, dyrch’efir’ fi ar-y ddaear. 

11. Y mae Arglwydd y llucedd’ gyda ni; amddiffynfa i’ ni 
yw’ Diw Jacob. 





6. BALA XL VIYI, 


eee 


XXVili. 








BALMAU O'R BEIBI. 


5. Hwy a welsant, felly y' rhyfeddasant; brawychasant ac’ 
acthant’ ymaith ar ffrwst. 


6. Dychryn a ddaeth' arnynt yno: a dolur' megys’ gwraig 


yn esgor. 

7. A’ gwynt y dwyrain: y' drylli' long-au y môr. 

8. Megys y clywsom, felly y gwelsom yn ninas Arglwydd 

y lluoedd, yn ninas ein’ Dw ni: Duw a'i sicr'ha hi’ yn 
dragywydd. 
ay an Meddyliasom, O Dduw, am’ dy drugaredd: yn’ nghanol” 

deml 

10. Megys y mae dy enw, O Dduw, felly y mae dy fawì 
hyd eith'afoedd y tir: cyflawn o gyfi’awnder’ yw dy-dde- 
heulaw. 

11. Liswenyched mynydd Seion, ac ac ymhyfryded” merched 
Judah: o' her-wydd JU y darned-lgae 

12. Amgylchwch , ac ewch ah o'i' yi Bamgylch hi: a’ rhif- 
ewch ei 'thyran hi 

13. Ystyriwch ei rhagfuriau, edrychwch' ar-ei phalasau: 
fel y mynegoch i'r” oes a’ ddel-o ar ol. 

14. Canys y Duw hwn yw ein Duw ni byth ac’ yn dragyw- 
ydd: efe a'n 'tywys' ni hyd angeu. 





7. SALM LL. 
1. Trugarha wrthyf, o Dduw, yn ol dy’ drugarowgrwydd: 
yn oì lluaws dy dosturiaethau di'le-s fy’ anwireddau. 


2. Golch fi yn llwyr ddwys oddi'wrth fy-anwiredd: a 
glanha fi ’oddi’wrth fy mhechod. 
$. Canys dm wyf yn cydnabod fy nghamweddau: a'm 
pechod syd wastad’ ger fy mron. 
4. Yn dy erbyn di, tydi dy hunan, y pechais, ac en 
um y drwg hwn' yn dy olwg: fel y'th gyflawr 
leforych. ac y' byddit' bur pan farnech. 
. Wele, mewn an'wir-edd y'm lluniwyd: ac ME 
beistviogod d fy 'mâm arnaf. 
ceraist wirionedd 'oddi mewn: a pberi i mi wyb- 
od doeth'ineb' gp ds dirgel. 
7. Glanha fi âg isop, a mi’ a lanheir: golch fi, a’ byddaf” 
wyn-ach na'r eira. 
8. Pâr i mi glywed gorfoledd” allawenydd: fel y llawen'- 
ych-o yr’ es-gyrn a ddrylìiaist. 
9. Cuddia.dy wyneb oddi' wrth fy-mhechodau: a di'le-a 
fy' holl anwireddau. 
10. Crea ) galon lan ynof', O Dduw: ac adnewydda' ysbryd' 
'un-íawn o'm mewn, 


xx. 


SALMAU O'R BEIBL. 


11. Na fwrw fi ymaith oddi’ ger dy fron: ac na chymer dy 
Ysbryd' sanctaidd' oddi wrthyf. 

12. Dyro drachefn i mi o orfoledd dy’ iachawdwriaeth: ac 
â'th hael' Ysbryd' cynal fi. 

19. Yna y dysgaf dy’ ffyrdd i-rai anwir: a phechad'ur-iaid 
a’ drdir atat. 

14. Gwared fl oddi wrth waed, O Dduw, Duw fy’ iachawd- 
wriaeth: a'm tafod a gân yn’ llafar' am dy-gyfiawnder. 

15. Arglwydd, agor’ îy ngwefusau; a'm genau a fyn'eg'a” 
dy foliant. 

16. Canys ni chwenychi aberth, pe amgen’ mi a'i rhoddwn: 
poeth’offrwm’ ni 'fyni, 

17. Aberthau Duw ydynt' ys-bryd drylliedig: calon ddryll- 
iog gystudd'ied-ig, O' Dduw, ni-ddirmy, 

18. Gwna ddaioni yn dy ewyllys 'garwch i Beion: adeilada’ 
fur’iau Jerusalem. 

19. Yna y byddi foddlawn i ebyrth cyfiawnder, { boeth- 
offrwm, ac' aberth llosg: yna yr offrymant' fustych' ar dy 
allor. 





8. SALM LXXXV. 


1. Graslawn fuost, O' Ar-glwydd, i'th dir: dych'wel aist 
gaeth'iwed Jacob 
b 2. Maddeualst 'an'wir-edd dy bobl: cuddiaist eu' hôll' 

ec 

3. Tynaist ymaith Jy' bdil lid: troaist oâdi'wrth Hdiowg- 
-rwydd dy anger: 

4. Tro ni, O Dduw ein 'hiachawdwriaeth: a thor ymaith 
dy ddig’ofaint’ oddi wrthym. 

6. Ai byth y '.igi wrthym: a estyni di dy soriant hyd 
gen'hedlaeth ’a. chen hediaeth ? 

6. erry throi di’ a'n bywhau-ni: fel y llawenycho dy’ bdbl’ 
yno 

7. Dangos i ni, Arglwydd', dy drugaredd: a dod i’ ni d 
Ba d dawaf FAM " ” 

8. Gwranda a Arglwydd Dduw: canys 
efe a draetha heddwch i'w bobl, re saint, ond na’ thro- 
yt Dina tod ef tock hyd ef i 

au echyd ef yn agos i'r 'rhaia'i hofnant: fel 
wiog eni ynei i CS 
ga a onedd a rfuant: wndor 

a heddwch a ym'gusan'iiaant, ymgy 


xxx. 








BALMAU O'R EBEYBL, 


11. Gwirionedd a' dardd-a o'r ddaear: a chyfiawnder a 
ed-rych i’ lawr o’r nefoedd. 

ye Yr Arglwydd hefyd a 'rydd ddaioni: a'n 'dae-ara' rydd 
ei chnwd. 

18. Cyfiawnder a' â o'i fiaen-ef: ac a esyd ei 'draed ef” ar 
y ffordd. 





9. SALM XCYI, 


1. Cenwch i'r Arglwydd' ganiad newydd: cenwch i'r 
'Arglwydd' yr holl ddaear. 

2. Cenwch i'r Arglwydd, ben'dig-wch ei enw: cyhoeddwch 
o ddydd i ddydd ei' iachawd'wriaeth cf. 

3. Dadgenwch yn mysg y cenhedloedd ei og 'oniant ef; yn 
mhlith yr holl' bobl-oedd ei’ ryfeddoda 

4. Canys mawr yw yr Arglwydd, a chanmoladwy iawn: 
ofnadwy yw efe goruwch yr’ hôll dduwiau. 

5. Canys holl dduwiau y bobloedd' yd-ynt eílunod ond 
yr' Ar-glwydd a' wnaeth y nefoedd. 

6. Gogoniant a harddwch' sydd o'i flaen-ef: nerth a hyf'- 
ryd wch sydd’ yn ei gysegr. 

7. Tylwythau y bobl” rhodd-wch i'r Arglwydd; rhoddwch 
i'n Ar-glwydd og'oniant a nerth. 

8. Rhoddwch i'r Arglwydd og'on-iant ei enw: dygwch 
offrwm a’ deuwch’ i'w gynteddoedd. 

9. Addolwch yr Arglwydd mewn pryd'ferth-wch sanct- 

dd: yr holl ddaear? ofnwch' ger ei fron-ef. 

10. Dywedwch yn mysg y cenhedloedd, Yr Arglwydd’ 
sydd-yn teyrnasu: a'r byd a sicrhaodd efe fel nad ysgogo; 
efe a” farn-a y bobl yn uniawn. 

11. Llawenhaed y nefoedd, a gorfol?edd-ed y ddaear; rhued 
y? mor’ a'i-gyflawnder. 

12. Gorfoledded y maes a'r hyn’ oll sydd ynddo: yna hol? 

BO llac celwydd; c yfod i' farn 

n yr wy canys y mae yn d. i uy 
ddaear: efe a farna y byd trwy gyfiawnder, a'r' bobloedd’ 
â'i wirionedd. 





10, SALM C. 


1. Cenwch yn’ llafar i'r rglwydd; yr’ hdil? ddkear, 
2. Gwasanaethwch yr Arglwydd? mewn lìawenydd; deu- 
wch oJi? flaen ef â chân. 


.- 


SALMAU O'R BEIBL, 


» & Gwybyddwch mai yr? Ar-glwydd nydd Dduw: efe â'n 
gwnseth ni, ac nid ni ein hunain; ei bobl ef’ yd-ym, a? def-aid 


4. Ewch i mewn i'w byrth ef & diolch, ac i?w gyn*tedd-au © 
& mawl: diolohwch iddo', a ben'ditb-iwch? ei enw. 

5. Canys da_yw yr Argiwy dd, ei drugaredd’ sydd-yn dra- 
gywydd: a'i wirionedd hyd gen'hedlaeth' a chenhedlaeth. 





11. SALM CXIvV. 
1. Pan aeth’ Is-rael o'r Aipht: tŷ Jacob’ odd-i wrth’ bobl 
anghyfiaith, 


2. Judah oedd' ei sancteiddrwydd: ac' Israel' ei arglwydd- 


eth, 
. Ymmôr a welodd' hyn aca giliodd : a'r Ior'ddonen a 
arodd yn ol. 
4, Y mynyddoedd a nefd'ias-ant fel hyrddod: a'r' bryn-iau 
fel” ŵyn defaid. 
. Beth ddarfui ti, O” fn pan giliaist: tithau, Iorddonen, 
pa'bam y' tro-aist yn o 
6. Pa ham, fynyddoedd, y' neidiech fel hyrddod: a'r 
bryn-îau fel’ ŵyn defaid ? 
7. Ofna di, ddaear’, rhag yr Arglwydd: rhag' Diiw’ Jkcob. 
8. Yr hwn 'sydd yn ‘trot y’ graig yn-llyn dwfr: a'r' gall-estr 
yn’ ffynon dyfroedd, 





12. SaLM cxxx. 


1. O'r dyfnder y’ lefais arnat: O' Arglwydd. 

2. Arglwydd', clyw fy llefain: ystyried dy' glust-iau wrth' 
lef fy-ngweddiau. 

3 Os creffì ar anwir’eddau, Arglwydd: O' Arglwydd', pwy 
& 

4. Ond y mae’ gyda thi: faddeuant) fel y'th ofner. 

5. Disgwyliaf? am yr Arglwydd: disgwyl fy enaid, ac yn ei’ 
air ef y-gobeithiaf. 

6. Fy enaid sydd yn disgwyl am yr Arglwydd yn fwy nag 
y mae y gwylwyr? am y boreu: yn fwy nag y mae y' gwyl- 
wyr am y boreu, 

7. Disgwylied Israel' am yr Arglwydd; o herwydd y mae 








SALMAU. 


Sarum rm. 1, 2, 3. 
M. s.—Sabbath 59 Dyfrdwy 63. 
Y SAWL ni rodia, dedwydd yw, 
Yn ol drwg ystryw gynghor; 
Ni saif ar ffordd troseddwyr ffol, 
Nid eiste'n stôl y gwatwor. 


2 Ond ei holl serch ef fydd yn rhwydd 
Ar ddeddf yr Arglwydd uchod : 
Ac ar ei ddeddf rhydd, ddydd a nos, 
Yn ddiddos ei fyfyrdod, 


3 Fel pren planedig ar lân dôl 
Ceir ffrwyth amserol erno ; 
Ni chrina'i ddalen, a'i holl waith 
A lwydda'n berffaith iddo. 3. p. 


2. SALM um. 1, 2, 3, 4, 8. 
M. S.—Mary, 69. Elizabeth, 70. 
ARGLWYDD! amled ydyw'r gwŷr 
Y sydd drallodwyr i imi ! 
A llawer iawn i'm herbyn sydd 
O ddydd i ddydd yn codi. 
2 Tithau, O Arglwydd ! yn mhob man, 
Yd wyt ì yn darian imi: 
Ti yw'm gogoniant ; tua'r nen 
codi 'mhen i fyny. 
1 


SALMAU. 


3 Ar Dduw, yr Arglwydd, â'm holl lais 
Y gelwais yn dosturaidd : 
Ac ef am clybu i ar frys 
O'i uchel freinlys sanctaidd. 


4 I'r Arglwydd byth o achos hyn 
Y perthyn iachawdwriaeth : 
Ac ar ei bobl y disgyn gwlith 
Ei fendith yn dra helaeth. E. P. 


9. Sarat rv. 1, 3, 6, 7. 
M. S.—Silesia, 62. Dyfrdwy, 63. 
UW fy nghyfiawnder, clywaist íi, 
I'm cyni pan y'th elwais ; 
Rhyddhéaist fi, dod im un wedd 
Drugaredd ; 'clyw fy oerlais. 


2 Gwybyddwch ethol o Dduw cun 
I'w ran ei hun y duwiol : 
A phan y galwyf arno'n hŷ, 
Fe'm gwrendy yn amserol. 


9 Pwy, medd llaweroedd, y pryd hyn, 
A ddengys i in ddaioni? 

O Arglwydd ! dyrcha'th wyneb-pryd, 
Daw digon iechyd ini. 


4 I'n calon rhoist lawenydd mwy, 
A hyny drwy dy fendith, 
Nag fyd ganddynt hwy yn trin 
Amldor o'u gwin a'u gwenith. ^r. P. 


SALM v. 1, 5, 7, 11, 12. 
M. S.—Morganwg, 65. Persia, 68. 
Aree clyw ngweddi yn ddiball, 
A deall fy myfyrdo 
Erglyw fy llais a'm gweddi flin, 
Fy Nuw a'm brenin hyglod, 
2 


SALMAU. 
2 Ni saif ynfydion o dy flaen, 
Y Nat rhai a wnaen anwiredd ; 
rhai hyn genyt sydd yn gâs, 
Sef diflas it' bob gwagedd. | 
9 Dof finnau tua'ih dŷ mewn hedd, 
Am dy drugaredd galwaf ; 
Trwy ofn, a pharch, a goglud dwys, 
T'th sanctaidd eglwys treiglaf. 
4 Y rhai a 'mddiried ynot ti, 
Am it’ gysgodi drostynt— 
Llawen a fydd pob rhai a'th gâr, 
Cei fawl yn llafar ganddynt. 


6 Ti, Arglwydd, a anfoni wlith 
Dy fendith ar y cyfion ; 
A'th gywir serch fel tarian gref 
Roi drosto ef yn goron. 


D. Sarat vr 1, 2, 4,9. 
M. S—Dymnniad, 74. Weimar, 75. 
ARGLWYDD! na cherydda fi 
Yn mhoethni dy gynddaredd; 
Ac na chosba fi yn dy lid, 
O blegid fy anwiredd. 


2 O Arglwydd ! dy drugaredd dod, 
Wyf lesg mewn nychdod beunydd ; 
O Arglwydd ! tyr d, iacha fi'n chwyrn 
Mae f’esgyrn oll mewn cystudd. 
9 Duw, gwared f'enaid, dychwel di, 
Iachâ fi a'th drugaredd ; 
Nid oes yn angeu gof neu hawl ; 
A phwy a'th fawl o'r pridd-fedd ? 
4 Yr Arglwydd, clybu ef fy arch, 
Bh amau barch a moliant ; 
3 


SALMAU. 


Fe dderbyn weddi'r tlawd a'i waedd, 
Am hyn fe haedd ogoniant. E.P. 


6. SALM vit. 1,3, 4, 5, 6, 7, 8. 
M. S.—Trallwm, 67. Oldenburg, 60 
ARGLWYDD! ein Iôr ni, a'n neith, 
Mor brydferth wyt trwy'r hollfyd I 
Dy enw a'th barch a roist uwch ben 
Daear ac wybren hefyd. 


2 Wrth edrych ar y nefoedd faith, 
A gweled gwaith dy fysedd, 
Y lloer, y ser, a threfn y rhod, 
A'u gosod mor gyfanedd. 


3 Pa beth yw dyn it’ i'w goffau, 
O ddoniau ac anwylfraint ? 
A pheth yw mab dyn yr un wcdd 
Lle rhoi ymgeledd cymaint ? 


4 Ti wnaethost ddyn o faint a phris 
Ychydig îs angylion ; 
Mewn mawr ogoniant, parch, a nczt", 
Rhoist arno brydferth goron. 


5 Ar waith dy ddwylaw îs y nef 
Y gwnaethost ef yn benaeth, 
Gan osod pobpeth dan ei draed, 
Iddo y gwnaed llywodraeth ; 


6 Defaid a gwartheg, holl dda maes, 
A'r adar llaes eu hesgyll, 
Ehediaid nef, a'r pysg o'r don 
sy'n tramwy'r eigion erchyll, 


7 O Arglwydd! ein Iôr ni a'n north, 
Mor brydferth wyt trwy'r hollfyd Î 
Dy enw a'th barch a roist uwch ben 
Daear ac wybren hefyd, E. P, 





BALM AU. 


7. Sa. rx. 1, 2, 9, 10. 
M. 8.—Dyfrdwy, 63. Bethania, 66 
(‘LODFORAF fi yr Arglwydd Iôn 
O'm calon ac yn hollawl; 
Ei ryfeddodau rhof ar led 
Ac mae'n ddyléd eu canmawl, 


2 Byddaf fi lawen yn dy glod, 
Ac ynod gorfoleddaf ; 
T'th enw, O Dduw ! y canaf glod, 
Wyt hynod, Y Goruchaf. 


3 Gwna'r Arglwydd hefyd hyn wrth raid, 
Trueiniaid fe’ u hamddiffyn ; 

A noddfa fydd i'r rhai'n mewn pryd, 
Pan fo caledfyd arnyn'. 


4 A phawb a'th edwyn, rhont eu cred, 
A'u holl ymddiried arnat ; 
Can's ni adewaist, Arglwydd, neb 
A geisio ei wyneb atat. E. P. 


8. ° SALM XII. 1, â, 5. 
M. S.—Saxony, T2. Arenig, 73. 
A hyd, f gen UC yny Dduw dilyth ? 
WM mewn anghof ? 
Pa gaddiy r wyb, Dduw! pa hyd, 
Dy lân wynebpryd rhagot ? 


2 Pe llithrwn ddim, rhag maint yw'r llid, 
Fe dd'wedid fy ngorchfygu ; 
A llawen fyddai fy holl gâs : 
Dal fi o'th ras i fyny. 
9 Mi yn dy nawdd a rois fy ffydd 
A'm holi Ilawenydd eithaf ; 
Canaf i'm Duw a’ m helpiodd i i, 
Gwnaf gerddi i'r Goruchaf, E. », 
5 


SALMAU. 


9. SALM xv. 1, 2, 4, 6, 7. 
M. S.—Persia, 68. Dyírdwy, G3. 
D vais i mi pa ddyn a drig 
'th lŷs parchedig Arglwydd ; 
hwy a erys ac a fydd 
“Ta mynydd dy sancteiddrwydd ? 
2 Yr hwna rodia’ n berffaith dda, 
Yr hwn â wna gyfiawnder, 
A'r hwn a draetha o'i galon wir 
A drig ar dir uchelder. 


9 Yr hwn sydd isel yn ei fryd, 
Yn caru ei gyd-Grist’nogion ; 
Yr hwn gy'n ofni'r Arglwydd Dduw, 
Ac sydd yn byw yn ffyddlon ; 


4 Na gwobr, na rhodd, yr hwn nifyn, 
Er dal yn erbyn gwirion ; 
A wnelo hyn ni lithra fyth, 
Fe gaiff y ddilyth goron. z, P. 


10. SALM xvi. 5, 6, 8, 11. 
M. S.—Morganwg, 65. Baden 64 
R Arglwydd yn wastadol yw 
Y Fy mo dd i fyw fyw, a'm phiol ; 
A thydi, Iôr, sy'n rhoi im ran 
A chyfran yn ddigonol. 


2 Trwy Dduw y hiodd imi ran 
O fewn y fan hyfrydaf ; 
Digwyddodd i mi er fy maeth, 
Yr etifeddiaeth lanaf. 


3 Fy Ner bob awr rhois ger fy mron; 
O'r achos hon ni lithraf ; 
Can's mae ef ar fy neheu law 
Yma a thraw nì syflaf. 


6 








SALMAU 


: 4 Dangosi lwybr i im i fyw'n iawn, 
fron yw'r llawn llawenydd ; 
Can's yn dy nerth, nid yn y wch, 


Digrifwch gy'n dragywydd. E P. 


il. SALM XVIL 6, 7, 8, 15. 
M. S.—Dymuniad, 74. Arenig, 73. 
ALW'r wyf arnat, am dy fod 
Yn Dduw parod i i wrando ; 
Gostwng dy glust a chlyw yn rhodd 
Fy holì ymadrodd eto. 


2 Oyfrana dy ddaionus râd, 
‘i, 'r hwn wyt geidwad ffyddlon, 
I'r hal sy'n ymroi dan dy law 
Rhag Drock a â braw y trawsion. 


3 Cadw fi'n anwyl rhag eu twyll, 
Fel anwyl ganwyll llygad ; 
Yn nghysgod dy adenydd di, 
O! cadw fi yn wastad. 


4 Minnau mewn myfyr, fel mewn hîn, 
A welaf lun d' wyneb ; 
A phan ddihunwyf o'r hin hon 
byddaf ddigon hyfryd. E.P, 


12. — SaxMxn.1,9,7,8,9,14. 
M. 8.—Elizabeth, 70. Oldenburg, 60 
ADGAN y nefoedd fawredd Duw, 
Yr unrhyw gwna' r ffurfafen ; 
Y dydd i i ddydd, a'r nos i nos, 
Sy'n dangos cwrs yr wybren. 
2 Er nad oes ganddynt air nao iaith, 
Da 'dywed gwaith Duw Lywydd 
Diau nad oes na môr na thir, 
Na chlywir eu lleferydd. 


7 





SALMAU. 


3 Dysg y Arglwydd sydd borffaith ddawn, 
i'r iawn yr enaid, 
Fdly cy dd ei dystiolaeth wir 
Wybodaeth i'r ffyddloniaid. 


4 Uniawn yw deddfau'r Arglwydd Iôn, 
Llawenant galon ddiddrwg 
A'i orchymyn sydd bur ddiau, 
A golau rydd i'r golwg. 


9 Ofn yr Arglwydd gydd lân, a byth 
Y pery'n ddilyth hyfryd ; 

Bernau yr Arglwydd sydd wir llawn 
I gyd, a chyfiawn hefyd. 


G O Arglwydd ! fy Mhrynwr am nerth, 
Bydded yn brydferth genyd, 
Fy 'madrodd, pan ddel ger dy fron, 
A'm myfyr calon hofyd. E. P. 


o 
13. SALM xx. 1, 2, 9. 
M. S.—Silesia, 62. Persia, 08. 


WRANDAWED di, yr Arglwydd Ner, 
Pan ddel cyfyngder arnad ; 
Enw Duw Jacob, ein Duw ni, 
A'th gadwo di yn wastad. 


2 O'i gysegr rhoed it’ help a nerth 
A braich o brydferth Seion ; 
Cofied dy offrwm poeth a'th rodd, 
Bo'r rhai'n wrth fodd ei galon. 


9 Cadw ni, Arglwydd, a'th law grea, 
Boed Brenin y nef drosom ; 
Gwrandawed hwnw arnom ni 
A'n gweddi pan y llefom. E. P, 
8 





BALMAU. 


14. Sarm xxr. 2, 3, 4, 5, 10. 
M. S.—Persia, 68. Dyfrdwy, 13. 


Y Nuw, 'rwy'n llefain—tithau heb 
Roi im mo'r atteb etto ; 

Bob dydd a nos mae 'nghri'n ddiffael 
A heb gael mo'm dyhuddo. 


2 A thi wyt Sanct, Sanct i barhau, 
Lle daw gweddiau'n wastad ; 
A holl dŷ Israel a'u clod, 
A'u pwys a'u hystod attad. 


3 Ynot gobeithiai'n tadau ni, 
A thydi oedd eu bwcled ; 
Ymddiried ynot, Arglwydd hael, 
Ac felly cael ymwared. 


4 Llefasant drwy ymddiried gynt, 
Da fuost iddynt Arglwydd ; 
Eu hachtb hwy a wnaethost ti 
Rhag cyni a rhag gw'radwydd. 
5 Arnat ti bwriwyd fi o'r bru, | 
Arnat ti bu f'mddiried ; 
Iy Nuw wyt ti o groth fy mam, 
Ffyddiais it am fy ngwared. 


15. RHAN II. adn. 11, 19, 22, 27, 30. 
Orn wrthyf fi yn bell na ddos 
Tra fo yn agos flinder,  - 
I'm cymhorth 1, gan nad oes nob 
A drotho ei wyneb tyner. 


2 Tithau fy nerth a’m Harglwydd da, 
Nac ymbellhâ oddiwrthyf ; 
O brysia, tydi yw fy mhorth, 
A thyr'd â chymhorth heinyf. 


3 Mynegaf finnau d' enw'n bur 
I'm brodyr yn yr orsedd ; 


9 


SALMAU. 


Lle mwya'r gynnulleidfa lân, 
Dy glod a wna'n gyfannedd. 


4 Trigolion byd a dront yn rhwydd, 
At yr Arglwydd pan gofiant ; 
A holl dylwythau'r ddaear hon 
Ddont ger ei fron—ymgrymant. 


5 Y rhai'n a'u hâd oll yn un fryd, 
Gwnant iddo gyd wasanaeth ; 
A'r rhai'n i'r Arglwydd trwy'r holl dir 
A rifir yn genedlaeth. E. P. 


16. SALM xx 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
M. S.—Morganwg, 65. Persia 68. 


Arglwydd yw fy mugail clau, 
Ni ad byth eisiau arnaf; 
Mi gaf orwedd mewn porfa fris, 
Ar lân dwfr gloywlas araf. 


2 Fe goledd f'enaid, ac a'm dwg 
'Rhyd llwybrau diddrwg, cyfion, 
Er mwyn ei enw mawr dilys 
Fe'm tywys ar yr union. 
3 Pe rhodiwn, nid ofnwn am hyn, 
Yn nyffryn cysgod angau ; 
Wyt gyda mi, a'th nerth a'th ffon ; 
On'd tirion ydyw'r arfau ? 


4 Gosodaist ti fy mwrdd yn frâs, 
Lle'r oedd fy nghâs yn gweled ; 

Olew i'm pen, a chwpan llawn, 

Daionus iawn fu'r weithred. 


5 O'th nawdd y daw y doniau hyn 
I'm canlyn byth yn hylwydd ; 
A minnau a breswyliaf byth, 
A'm nŷth yn nhŷ yr Arglwydd. r. Pp. 
10 





SALMAU. 


hy 
17. SAM xxw. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. 
M. 8.—Trallwm, 67. Bethania, 66. 
y? Arglwydd biau'r ddaear lawr, 
A'i llawnder mawr sy'n eiddo ; 
Yr Arglwydd biau yr holl fyd 
A'r bobl i gyd sydd ynddo. 


2 Can's ef a roes ei sail a'i gwedd 
Yn rhyfedd uwch y moroedd, 
Ac a'i gogododd hi yn lân, 
Yn drigfan uwch llif-ddyfroedd. 


3 Er hyny, pwy a ddringa'n hy’ 
I gyssegr fry yr Arglwydd ? 
A phwy asaif â theilwng wedd, 
n ngorsedd ei sancteiddrwydd ? 


4 Dyn a llaw lân, a meddwl da, 
Ac yn ddidraha'i enaid, 
Diorwag, ac ni roes un tro 
Er twyllo'i gyfneseifiaid. 


5 Fe gaiff hwn gan yr Arglwydd wlith 
Ei raslawn fendith helaeth, 
A bydd cyfiawnder i'r cyfryw, 
Gan Dduw yr iachawdwriaeth. 
6 Dyrchefwch, byrth, eich penau'n glau, 
Ehengwch, ddorau bythol, 
Can's brenin mawr ddaw i'ch mewn chwi— 
Brenin o fri gogonol. 
7 Pwy, meddwch, ydyw'r brenin hwn, 
A gofiwn ei ogoniant ? 
Iôr lluoedd ydyw, Brenin hedd, 
Gogonedd, a phob ffyniant. E. P. 


28. SALM xxv. 4, 8, 10, 11. 
M. 8.—Saxony, 72. Weimar, 75. 
ANGOS im, Arglwydd, dy fordd di, 
A phar i mi ei deall,' 
11 


SALMAU. 


Arwain a dysg fi yr un wedd 
Yn dy wirionedd diball, 


2 Yr Arglwydd sydd uniawn a da, 
A'i ffyrdd im noddfa ydynt; 
Efe a arwain, fel mae'n rhaid, 
Y pechaduriaid ynddynt. 


3 i'r sawl a gadwo ddeddfau'r Iôn, 
A'i union dystiolaethau ; 
Gwirionedd a thrugaredd fydd 
Ei lywydd yn ei lwybrau. 


4 Er mwyn dy enw, Arglwydd mau, 
O! maddeu fy anwiredd ; 
Can's fy nhroseddiad i mawr yw, 
Mwy ydyw dy drugaredd. E. Pp. 


19. | San: xxvr 1, 2, 3, 6 12. 
M. S.—Dyfrdwy, 68 Persia, 68. 
Bags fi, O Dduw ! a chlyw fy llais, 
Mi rodiais mewn perffeithrwydd ; 
Ni lithraf am im roi fy mhwys, 
Yn llawnddwys ar yr Arglwydd. 


2 Prawf di fy muchedd, Arglwydd da, 
A hola ddull fy mywyd ; 
A manwl chwilia'r galon fau, 
A phrawf f’ urenau hefyd. 


3 O flaen fy llygaid. wyf ar lod, 
Yn gweled dy drugaredd ; 
Gwnaeth dal ar hyny ar bob tro, 
Im rodio i'th wirionedd. 


4 Mi olchaf fy nwy law yn lân, 
Can's felly byddan', f’ Arglwydd, 
Ac a duedda? tua'th gôr, 
Ac allor dy sancteiddrwydd, 


12 





SALMAU. 


5 Fe saif fy nhroed i ar yr Iawn, 
Ni syfl o'r unìawn droedfedd ; 
Mi a'th glodforaf, Arglwydd da, 
Lle byddo mwya'r orsedd. E. P. 


20. SM xxv 1, 4, 8, 10, 11, 14. 
M. 8.—Sabbath, 59. Oldenburg, 60. 


Y R Arglwydd yw fy ngoleu i gyd, 
A'm hiechyd ; rhag pwy'r ofnaf ? 

Yr Arglwydd yw nerth f’ oes; am hyn, 
Rhag pwy doi dychryn arnaf ? 


2 Un arch a erchais ar Dduw Naf, 
A hyny a archaf eto: 
Cael dyfod i dŷ f' Arglwydd glân, 
A bod a'm trigfan ynddo. 


2 Fel hyn mae 'nghalon o'm mewn ìi, 
Yn holi ac yn ateb : 
“ Ceisiwch fy wyneb ar bob tro ;” 
“* Fy Nuw, 'rwy'n ceisio th wyneb.” 


4 Os gwrthyd fi fy nhad a'm mam, 
A'm di eseifiaid, 
Ar Dduw gweddïaf : ef, er hyn, 
O'i ras a dderbyn f’ enaid. 


5 Daw! dysg i mi dy ffordd yn rhwydd, 
O herwydd fy ngelynion ; 
Ac arwain fi o'th nawddol rad 
Yn wastad ar yr union. 


6 Disgwyl di wrth yr Arglwydd da, 
Ac ymwrola'th galon ; 
Efe rydd north i'th galon di, © 
Os id:lo credi'n ffyddlon... BY. 


13 


SALMAU. 


21. SALM Xxvuwr. 1, 6, 7. 
M. 8.—Silcsia, 62. Dyfrdwy, 63. 
0 ARGLWYDD! erglyw fy llais i, 
A derbyn weddi bruddaidd, 
Pan godwyf fy nwy law o bell, 
Duw, tua'th gafell sanctaidd. 


2 Bendigaid fyddo'r Arglwydd nef, 
Fe glybu ef fy ngweddi ; 
Yr Arglwydd yw fy nerth a'm rhan, 
A'm tarian, a'm daioni. 


9 Mi ymddiriedais iddo am borth, 
A chefais gymhorth ganddo ; 
Minnau o'm calon, drwy fawr chwant, 
A ganaf foliant iddo. E. P. 


22. SALM xxx. 2, 3, 4, 6. 
M. 8.—Bethania, 66. Elizabeth, 70. 
Y Nuw! pan lefais arnat ti, 
Y rhoddaist i mi iechyd ; 
Cedwaist fy enaid rhag y bedd, 
A rhag diwedd anhyfryd. 


2 Cenwch i'r Iôn, chwi ei holl saint, 
A maint yw gwyrthiau'r Arglwydd ; 
Clodforwch hefyd ger ei fron, 
Drwy gofion o'i sancteiddrwydd. 
3 Am ennyd fechan saif ei ddig, 
O gael ei fodd trig bywyd ; 
Heno brydnawn wylofain sydd, 
Y boreu ddydd dawiechyd. E. Pp. 


29. SALM xxxr. i, 2, 3, 6, 8, 27. 
M. S.—Morganwg, 65. Mary, 69. 
M: ymddiriedais ynot, Ner,. 
'el na'm gw'radwydder bythoedd; 
Duw ! o'th gyfiawnder, gwarcd fi 
A chlyw fy nghri hyd nefoedd, 
4 


* 





SALM AU. 


2 Gogwydd dy glust ataf ar frys, 
O'th nefol lŷsi i waered, 
A bydd i mi'n graig gadarn siwr, 
Yn dŷ a thŵr i'm gwared. 


9 Dodaf fy ysbryd yn dy law, 
c af ger llaw i orwedd ; 
Da y gwaredaist fì yn fyw, 
O! Arglwydd Dduw'r gwirionedd. 


4 Mi ymhyfrydaf ynot ti, 
Canfuost fì mewn amser ; 
Ac adnabuost wrth fy rhaid, 
Fy enaid mewn cyfyngder. 


5 Cymerwch gysur yn Nuw Tôn, 
Ef a rydd galon ynoc 
Ac os gobeithiwch ynddo 'ef, 
Ei law yn gref fydd drosoch. =. P. 


24. SALM xxxu. I, 2, 8. 
M. S.—Trallwm, 67 Dyfroedd Siloah 62. Y. 18. 
Y SAWL sydd deilwng, gwyn ei fyd, 
Drwy fadde'i gyd ei drosedd, 
Ac y cysgodwyd ei holl fai, 
Ji bechod a'i anwiredd. 


2 A'r dyn â gwynfyd Duw a'i llwydd, 
Ni chyfri'r Arglwydd iddo 
Mo ei gamweddau : ac ni chaêd 
Dim twyll dichellfrad ynddo, 


3 Rhyw loches gadarn wyt i mi, 
Rhag ing y'm cedwi'n ffyddlon ; 
Ac amgylchyni fi ar led 
A cherdd ymwared gyson, ©. P. 


29 . SALM xxxrir, 3—10, 12. 
M. 8.—Mary, 69. Oldenburg, 60 


(CWCH i'r Iôr fawl a mawrbâd 
Wiw gerdd o ganiad newydd ; 


BALMAU. 


Yn llafnr cenwch iddo glod. 
Bid parod eich lleferydd. 


2 O herwydd uniawn yw ei air, 
A ffyddlon cair ei weithred ; 
Barn a chyfiawndor ef a'u câr, 
A'r ddaear llawn o'i nodded. 


9 Gair yr Arglwydd a wnaeth y nef, 
A'i Ysbryd ef eu lluoedd ; 
Efe a gasglai 'nghyd y môr, 
A'i drysor yw'r dyfnderoedd. 


4 Y ddaear oll, ofned ein Duw, 
A phob dyn byw a'i preswyl; 

Ei arch a saif, a'i air a fydd, 

A hyny sydd i'w ddisgwyl. 


5 Efa ddirymodd (fy Nuw Iôr) 
Holl gynghor y cenhedloedd ; 
A gwna trwy lysiant yn ddirym, 
Amcanion llym y bobloedd. 


6 A phob cenhedloedd dedwydd ynt 
Os Duw sydd iddynt Arglwydd ; 
A'i ddewisolion of a'i gwnaeth 
Yn etifeddiaeth hylwydd. 


26. Ryan x. adn. 13, 17, 19, 20, 21. 


0)? nefoedd fry yr edrych Duw 
Ar lwybrau pob rhyw ddynion, 
Ac o'i breswylfa edrych ar 
Y ddaear a'i thrigolion. 


2 Wele lawn olwg Duw a'i wawl, 
Maent ar y sawl a'i hofno ; 
Ac mae'i drugaredd ef ar led 
I'r sawl a 'mddiried ynddo, 


3 Ein henaid gan yr Arglwydd hael 
Sy'n disgwyl cael ei bywyd ; 
16 








SALM AU. 


Efe a byrth ein henaid gwan, 
Efe yw'n tarian hefyd. 


4 Yn unig yn yr Arglwydd Iôn 
Mae'n calon yn llawenu ; 
Ac yn ei enw sanctaidd ef 
Mae hon yn gref yn credu. 


5 Duw! dy drugaredd dod i ni, 
Sef ynot ti y credwn ; 
Dy nodded a'th drugaredd dod, 
Can's ynot ymddiriedwn. . p, 


27. SALM xxxrv. 1, 5, 6, 7, 8, 17. 
M. 8.—Trallwm, 67. Cemmaes Y, 17. 


IOLCHAF fi â chalon rwydd 
I'r Arglwydd bob amserau ; 
Ei foliant ef, a'i wir fawrhâd, 
Sy'n wastad yn fy ngenau. 


2 Y sawl a edrych arno ef 
A llewyrch nef eglurir ; 
Ni waradwyddir o honynt neb, 
A'u hwyneb ni ch'wilyddir. 
3 Wele y truan a roes lef, 
A Duw o'r nef yn gwrando, 
Ac a'i gwaredodd o'i holl ddrwg, 
A'i waedd oedd amlwg iddo. 


4 Angel ein Duw a dry yn gylch 
O amgylch pawb a'i hofnant : 
Fe'i ceidw hwynt ; a llawer gwell 
Na chastell fydd eu gwarant, 


5 O! profwch, gwelwch, ddied yw 
Yr Arglwydd byw yw eiddo ; 
A ei fyd pob dyn a gred 
1 ei ymddiried ynddo. 
7 


BALMAU.. 


6 Ein Duw sydd agos iawn at gur 
Y galon bur ddrylliedig ;” 
A da y ceidw ef bob pryd 
Yr ysbryd cystuddiedig. E. P. 


98. -  BaALM xxxv. 5, 6, 8, 10. 


M. 8.—Sabbath, 59. Baden 64. 


Y fawr drugaredd f' Arglwydd Iôn, 
Sydd hyd eithafion nefoedd ; 
A'th bur wirionedd sydd yn gwau 
Hyd y cymylau dyfroedd. 


2 D' uniondeb sydd fel mynydd mawr, 
Dy farn fel llawr yr eigion ; 
Dy nerth fyth felly a barhâ 
I gadw da a dynion. 


3 Cyflawn o frasder yw'r tŷ tau, 
Lle llenwir hwythau hefyd, 
Lle y cânt ddiod genyt, Iôn, 
O flasus afon bywyd. 


4 O! estyn eto i barhau, 
Dy drugareddau tirion ; 
Ni a'th adwaenom di a'th ddawn 
I'r rhai sydd uniawn galon. E pe. 


99. SaLM xxxv 4, 5, 6, 18, 19, 37. 


NM. 8.—Morganwg, 65. Elizabeth 70. 


By ns di gysurus yn dy Dduw, 
Ti gei bob gwiw ddymun: ad; 

Dy ffyrdd cred iddo, yn ddilys, 
Fe rydd «ewyllys atad. 


2 Cred ynddo ef fe'th ddwg i'r lan, 
Myn allan dy gyfiawnder ; 

Mor oleu a'r haul ar haner dydd, 
Fel hyny bydd d'eglurder, 





BALMAU. 


9 Fe edwyn Duw ddyddiau a gwaith 
Pob rhai o berffaith helynt ; 
Ac yn dragywydd Duw a wnaeth 
Deg etifeddiaeth ns 
4 Efe a'u ceidw hwynt i gy 
Ni chânt ar dd gfyd'w w aadwydd ; ; 
Yn amser newyn hwy a gânt 
O borthiant 3 ddigonolrwydd. 


5 Ystyria hefyd y gŵr pur, 
Ac edrych dŷ'r cyfiawnedd ; 
Tia gei weled gyfryw ddyn, 
Mai 'i derfyn fydd tangnefedd. E. P, 


30. SALM xxxrx. 5, 6, 14, 15. 


M. sS.—Eidduned, y. 20, Dymuniad, 74. 


0 DANGOS im' fy Arglwydd Ner, 
Pa amser y diweddaf 

Rifedi 'nyddiau ; a pha hyd 
O fewn y byd. y byddaf. 


2 Rhoddaist fy nyddiau fel lled llaw ; 
I'm einioes daw byr ddiwedd ; 
Diau yn 'd olwg di o Dduw! 
Fod pob dyn byw yn wagedd, 
3 O1 paid â mi, gâd im’ gryfhau 
cŷn darfod dyddiau mywyd ; 
A gwna â mi sy' mron fy medd 
Drugaredd a syberwyd. E. P. 


ôl. SALM xu. 1, 2. 


M. 8.—Saxony, 72. Padarn, Y. 24. 


R unwedd ag y bref yr hydd 
Am yr afonydd dyfroedd, 
Felly y mae fy hiraeth i 
Am danat ti, paw r nefoedd, 


SALMAU. ~ 


2 Fy enaid i sychedig yw 
Am fy Nuw byw aii gariad ; 
Pa bryd y dof fi ger dy fron, 
Fy Nuw a’n cyfion ynad? 


32. SALM xu. 2, 3, â. 


M. 8.—Dyfrdwy, 63. Persia, 68. 


TYDI yw Duw fy nerth i gyd, 
Pa ham ym bwrid ymaith î 

Pa ham yr af mor drwm a hyn 
Gan bwys y gelyn diffaith ? 


2 O! gyr dy oleu, moes dy wir, 
Ac felly t’wysir finau ; 
Arweiniant fì i'th breswylfeydd, 
Tth fynydd, ac i'th demlau. 


3 Yne yr af at allor Duw, 
Y Duw goruchel hyfryd ; 
Ac ar y delyn canaf fawl | 
Duw, Duw, fyhawl a'm gwynfyd... E.P, 


33. SALM xrv. 1, 2, 3, 6. 


M, 8.—Dyfroedd Siloah, v.18. Eliza, 70. 


TEAETHOEDD fy nghalon bethau da, 
I'r Brenin gwna fyfyrdod ; 

Fy nhafod fel y pin y sydd 
Yn llaw 'sgrifenydd parod. 


2 Uwch meibion dynion tecach wyt, 
Tywalltwyd rhâd i'th enau 
Herwydd i Dduw roi arnat wlith 
Ei fendith byth a'i radau. 


9 Gwregysa'th gleddyf ar dy glun, 
O gadarn Gun gogonedd ; 
A hyn sydd weddol a hardd iawn, 
ewn llwydd a llawn orfoledd, 





SALMAU. 


4 Dy lân orsedfaingo, O Dduw fry, 
A bery o dragwyddoldeb ; | 
Awdurdod dy deyrnwialen sydd 
Mewn nerth a rhydd uniondeb. 


94. RuHaxmn Adn 10, 11, 13—17. 


LYW hyn, O ferch ! ac hefyd gwel, 
Ac â chlust isel gwrando ; 
Mae'n rhaid it ollwng pawb o'th wlad 
A thŷ dy dad yn ango'. 


2 Yna bydd gan y Breran wych 
Gael edrych ar dy degwch ; 
Dy Arglwydd yw, gwna iddo foes, 
I gael i'th oes hyfrydwch. 


3 A merch y Brenin, glân o fewn 
Anrhydedd llawn sydd iddi ; 
A gwisg o aur a gemau glân 
ddi allan sydd am dani. 


4 Mewn gwaith gwê nodwydd y daw hon 
Yn wych ger bron ei Harglwydd, 
Ac a'i gwyryfon gyda hi 
Daw atat ti yn ebrwydd. 


5 Ac mewn llawenydd mawr a hedd, 
Ac mewn gorfoledd dibrin, 
Hwynt-hwy a ddeuant, wrth eu gwys, 
I gyd i lys y Brenin. 


6 feibion yn attegion tau 
Pn lle dy dadau fyddant ; 
ethau drwy fawrhâd 
Yn yr holl wlad a feddant. 
T Coffâf dy enw di'n mhob oes 
Tra caffwyf einïoes imi ; 
Am hyn y bobloedd a rydd fawl 
Byth: yn dragwyddol iti, HE. Pe 


BALMAU. 


90. SALM XLVI. 1, 7. 


M. 8.—Sabbath, 59. Oldenburg, 60. 


(GOBAITH a nerth in yw Duw hael, 
Mae help i'w gael mewn cyfwng ; 
Daear a mynydd, aent ir môr 
Nid ofnaf f'angor deilwng. 


2 Y mae yr Arglwydd gyda ni, 
Iôr anifeirif luoedd ; 
Y mae Duw Iago yn ein plaid, 
Yn help wrth raid o'r nefoedd. E. P, 


56. SALM xivm. 1, 12, 13. 
M. s.—Persia, 68.. Cemmaes, y. 17. 


N AWR ei enw'n ninas ein Duw, 
A hynod yw yr Arglwydd ; 
A'i drigfan ef yno y syd 
Yn mynydd ei sancteiddrwydd. 
2 Ewch, ewch oddiamgylch Seion sail, 
A'i thyrau adail rhifwch ; 
Ei chadarn fur, a'i ph'lasau draw 
I'r oes a ddaw mynegwch. 


9 Can's ein Duw ni byth yw'r Duw hwn, 
Hyd angeu credwn ynddo ; 
Hyd angeu hefyd hwn a fydd 
Yn dragywyddi'n t’wyso. E.P. 


37. SALM xxx. 10, 15. 


M. S.—Dymuniad, 74. Eiddaned, Y. 20, 


WELIR mai'r bodd yw lletty'r doeth 
Y ffol a'r annoeth hefyd ; 
Marw yw'r naill a marw yw'r llall, 
I arall gâd ei anodd. 


SALMAU. 


2 Daw dydd i'r cyfiawn, tranoeth teg 
Daw i im ychwaneg estyn, 
Daw i'm o'r bedd godiad i i fyw, 
Deheulaw Duw a'm derbyn. «fz P. 


38. SALM L. 2, 5, 14. 


M, S.—Sabbath, 69. Oldenburg, 60. 


0 SEION fryn y daeth Duw Naf, 
Hon sydd berffeithiaf ddinas, 
Mewn tegwch a goleuni mawr, 
A llewyrch gwawr o'i gwmpas. 


2 O! cesglwch ataf fi fy saint, 
Y rhai, drwy ruddfraint brydferth, 
A wnaethant amod â myfì, 
A'i rhwymo hi drwy aberth. 


3 Dy oglud dod ar Dduw yn drwm, 
A thâl yr offrwm penaf : 
Cân ei fawl ef a dod ar led 
D' adduned i'r Goruchaf... pm. 


99. SALM LI, 1, 2, 7, 8. 
m. B. C.—Wirksworth, 180. Aberhonddu, 122. 


RUGAREDD dod i mi, 
Duw, O'th ddaioni tyner; 
Tŷn ymaith fy anwiredd mau 

O'th drugareddau lawer. 


2 A golch fi yn llwyr ddwy 
Oddi wrth fawr bwys î ty meiau : 
Fy Arglwydd ! gwna’n bur lân fyfi. 
Rhag brynti fy nghamweddau. 


isop oleh fi'n lân, 


f aflan mwyach ; 
Byddaf â o fi o'm golchi fel hyn 


Tel eira gwyn neu wynach. 


SALMAU. 


4 Par imi weled hedd 
Gorfoledd a llawenydd, 
I adnewyddu f' esgyrn i, 
A ddrylliaist ti â cherydd. 


A0. Rmaxm. Adn. 10, 11, 12, 15, 17, 18. 
puUw crea galon bur, 
Dod imi gysur beunydd ; 
I fyw yn well tra fwy'n y byd, 
Dod ynof ysbryd newydd. 
2 O Dduw ! na ddyro chwaith 
Fi ymaith o'th olygon ; 
Ac na chymer dy Ysbryd Glân 
Oddi wrthyf, druan gwirion. 
3 Gorfoledd dwgi imi 
Drwy roddi i'm dy iechyd ; 
A chynal a'th ysbrydol ddawn 
Fi i fyw'n uniawn hefyd. 
4 Duw! agor y min mau, 
A'm genau mi a a ganal, 
o Arglwydd ! ! gerdd o fawl i'th nerth, 
' Fel dyna'r a 'erth penaf. 
5 Aberthau Duw i ey 
Yw yspryd pur drylliedig; 
Ac ni diystynl O Dduw Iôn ! 
Y galon gystuddiedig. 
6 Bydd dda wrth Seion fryn, 
O Arglwydd ! hyn a fyni ; 


Ac wrth Caersalem, dy dref tad, 
A gwna adeilad arni. E. P. 


41, SALM LVIL 1, 5. 
M. 8.—Dymuniad, 74. Eidduned, Y. 20. 
prs ras, yr nawdd, fy Nuw, im dod, 
ymddiriedaf ; 
Nes mynud beibio r aflwydd hyn, 
Dan d' edyn ymgysgodaf. 





SALMAU. 


2 Ymddyrcha, Dduw, y nef uwchlaw, 
Oddi yno daw d'arwyddion ; 
A bydded dy ogoniant ar 
Y ddaeara'i thrigolion. EP, 


49. Sarm uxt. 1 2, 3, 4 


M. S.—Dymuniad, 74. Caersalem, .v. 23. 


RGLYW, O Dduw ! fy llefain i, 
Ac ar fy ngweddi gwrando ; 
Rhof lef o eitha'r ddaear gron, 
A'm calon yn llesmeirio. 


2 Dwg fii dalgraig uwch na mi, 
Ao iddi bydd i'm derbyn ; 
Can's craig o obaith, tŵr di-fost, 
Im fuost rhag y gelyn. 


3 O fewn dy babell y bydd byth 
' Fy nhrigfan ddilyth, dedwydd ; 
A'm holl ymddiried a fŷn fo 
Yn nghysgod dy adenydd. E. Pp. 


45. SALM LXII. 5, 6, 7, 8. 


M. 8.—Persia, 68. Bethania, 66. 


Y enaid, dod, er hyn i gyd, 
Ar Dduw dy fryd ddyfal ; 
Ynddo gobeithiaf fi er hyn, 
Efe a'm tyn o'm gofal. 


2 Yn Nuw yn unig mae i gyi 
Fy iechyd a'm gogoniant ; 
nghraig yw, a'm cadernid maith, .. 
A'm gobaith yn ddilysiant. 
3 Gobeithiwch ynddo : ger ei fron 
Tywelltwch galon berffaith, 


Ac ymddiriedwch tra fo'ch byw, 
A d'wedwch, paw yw'n gobaith. ur . 
25. 


SALMAU. 


Â4. SALM Lxm. 3, 4, 5, 7. 


M. 8.—Morganwg, 65. Cemmaes, Y. 17. 
ie faith drugaredd, o Dduw byw, 
Rhagorach yw na'r bywyd ; 
A'm genau rhoddaf i ti fawl, 
A cherdd ogonawl hyfryd. 


2 Felly tra fyddwyf byw y gwnaf, 
Ac felly'th folaf eto, 
Ac yn dy enw di sydd gu 
Y caf ddyrchafu 'nwylo. 


3 Digonir f'enaid fel â mêr, 
A chyflawn frasder hefyd, 
A'm genau a gân y moliant tau, 
A phur wefusau hefyd. 


4 Ac am dy fod yn gymhorth im’ 
Drwy fawr rym dy drugaredd ; 
Fy holl orfoledd o gais fod 
Yn nghysgod dy adanedd. E. Fr, 


45, SALM Lxv. 1, 2, 4. 


M. s.—Morganwg, 65. Dyfrdwy, 63. 
TI, O Dduw ! y gweddai mawl 
Yn y sancteiddiawl Seion ; 
l ti y telir, trwy holl gred, 
Bob gwir adduned calon. 


2 Pawb sydd yn pwyso atat ti, 
A wrendy weddi dostur ; 
» Ac atat ti y daw pob cnawd 
Er mwyn gollyngdawd llafur. 


9 Dy etholedig, dedwydd yw, 
Caiff nesnes fyw i'th babell ; 
Trig i'th gynteddau, ac i'th lys, 
A'th sanctaidd weddus ganghell, 
> 28 








SALMAU. 


A6. Rumaxum Adn 6, 7, 9, 10, 11,13. 


UW a sicrhâ bob uchel fryn 
A'i wregys yn gadernid ; 
Hwn a ostega'r môr a'i dôn, 
A rhuad eigion enbyd. 


2 Dyfrhau y ddaear sech yr wyt, 
Dy afon lanwyd drosti; 
Darperaist lifddwr hyd ei llawr 
I'w thramawr gyfoethogi. 


3 Pob rhych yr wyt yn ei ddyfrhau, 
A'i chŵysau 'r wyt i'w gostwng ; 
A'i rhoi yn mwyd mewn cawod whth, 
I'w chnwd rhoi fendith deilwng. 


4 Coroni'r ydwyt ti fel hyn 
Y flwyddyn a'th ddaioni ; 
Ac yn dy gariad, Duw fy Nêr 
Diferaist frasder arni. 
5 Drwy'th fendith di, y gwastad-dir 
A guddir oll â defaid ; 


Crechwenant, canant bawb ynghyd 
A'r wladag yd eillonaid. mg Pp. 


47. SALM LXVIL 1, 3, 4, 5, 6, 7. 
M. B. C.— Wirksworth, 130. Aberhonddn, 132. 
RUGAREDD Dow i'n plith, 
A rhoed ei fendith drosom, 
Tywyned byth ei wyneb pryd, 
Ei nawdd a'i iechyd arnom. 


2 Duw, moled pobloedd di, 
Rhoent fawl a bri drwy'r hollfyd, 
A'r holl genhedloedd is y nen 
A fyddant lawen hyfryd, 


a 


SALMAU. 


3 Can's ti a ferni'n iawn 
Y bobl trwy lawn wybodaeth ; 
Ac a roi'r holl genhedloedd ar 
Y ddaear mewn llywodraeth. 


4 Duw, moled pobloedd di, 
Rhoent fawl a bri trwy'r hollfyd, 
Yna y tir rydd ffrwyth i'n plith, 
A Duw ei fendith hefyd. 


5 A Duw, sef Duw ein Tad, 
A roddo'i rad a thyciant ; 
A holl derfynau'r ddaear gron, 
A phawb ar hon a'i hofnant. E. P. 


A8. | Saux xvmr 19, 26, 28—30. 


M. S.—Mary, 69. Baden, 64. 


Bees fyth fo'r Arglwydd mau, 
Am ddoniau ei ddaioni, 

A'i iachawdwriaeth i ni'n llwyth, 
O bêr ffrwyth ei haelioni, 


2 Clodforwch Dduw : hyny sydd dda, 
Yn mhob cyn1lleidfa ddiwael ; 
A chenwch fawl yr Arglwydd Iôn, 
Chwi sydd o ffynon Israel, 


3 Dy Dduw a drefnodd i ti nerth, 
A'i law sydd brydferth geidwad ; 
Duw, cadarnhâ eto yn faith 
Arnom ni waith dy gariad. 
4 Er mwyn Caersalem, adail deg, 
Rhydd cedyrn anrheg i ti ; 
Dyfethi dyrfa'r gwaywffyn, 
A'r rhaì a fyn ryfelu. 
5 Y pendefigion o'r Aipht draw 
A ddaw, ac Ethiopia, 
28 








SALMAU. 


At Ddnw yn brysur i roi rhodd, 
Ac aberth gwirfodd yma. 


6 Chwi holl deyrnasoedd daear lawr, 
cydgenw mawr cenwch foliant ; 
genwch iddo glod yn rhwydd, 
Sef Arglwydd y gogoniant, E P. 


7 Ofnadwy ydwyt ti a'th arch, 
Teilwng o barch y bobloedd ; 
Duw Israel rydd nerth wrth raid, 

Bendigaid yn oes oesoedd. Pp. w. 


49. SALM Lxxr. 1, 2, 3, 9. 
M. S.—Caersalem, Y. 23. Padarn, Y. 24. ° 


ymddiriedais ynot, Nêr, 
M' Na'm gwaradwyddir bythoedd ; 
Duw, o'th gyfiawnder gwared fl, 
A chlyw fy nghri hyd nefoedd. 


2 Duw, bydd yn graig o nerth i mi, 
I gyrchu ati'n wastad ; 
A p fy nghadw i yn well, 
Ti yw fy nghastell caead. 


3 Nac esgeulusa fi a'm braint 
Yn amser henaint egwan ; 
Er pallu'r nerth, na wrthod fi, 
Duw, edrych di ar f'oedran. 
4 Fy ngobaith inau a saif byth, 
Yn ddilyth a safadwy ; yth 
Ymddiried ynot, Dduw, a wnaf, 
Ac a'th folianaf fwyfwy. 4. P. 


50. SALM Lxxr. 1—7, 12, 


M. 8.—Morganwg, 65. Elizabeth, 70. 


UW, dod i'r brenin farn o'r nef, 
Dod i'w Fab gf gyfiawndeb ; 


SALMAU. 


Yna y rhydd rhwng pobl iawn frawd, 


Ac i'r dyn tlawd uniondeb. 


2 Hedd a chyfiawnder yn ol hyn, 
Geir yn mhob bryn a mynydd ; 
Y gwan a'r llesg achub a wna, 
Fe ddryllia y gorthrymydd. 


9 Byth hwy a'th ofnant ar bob tro, 
Tra treiglo haul a lleuad ; 

Te ddisgyn fel gwlaw ar wellt glas, 

Neu gawod fras ar wastad. 


4 I'w ddyddiau ef cerir yr ìawn, 
A'r cyfiawn a flodeua ; 
Ac aml fydd hedd ar ddaear gron, 
Tra fo lloer hon yn para. 


5 Can's y dyn rheidus a'r gŵr gwan, 
Fe'i gweryd pan weddio ; 
Bydd i bob dyn yn nerthol dŵr, 
A'r ni bo pleidiwr ganddo. 


5l RHAN Hm. Adn 16—19. 


Rew pen y mynydd ŷd a gân, 

.U Fel brig coed Liban siglant ; 

A'r plant cyn amled ar gwellt glas, 
O'r ddinas a flagurant. 


2 Os haul cylch wybren byth a dry 
Byth pery enw iddo ; 
Pawb a'i bendithiant ef yn wir, 
Pawb a fendithir ynddo. 


9 Bendigaid fo yr Arglwydd Dduw, 
Sef Duw yr Israel dirion ; 
Df byth yn unig sy'n parhau 
I wneuthur gwyrthiau mawrion. 
30 





SALMAU. 


4 Bendigaid fyddo'i enw byth, 
Gogonedd dilyth iddo ; 
A'i glod trwy'r ddaear fyddo'n ben, 
Amen, Amen, hyn fyddo. _E.p». 


52. SALM LXXI, 25, 26. 
M. 8.—Persia, 68. Cemmaes Y. 17. 


pam? pwy, O Dduw! sydd genyf fi, 
Ond tydi yn y nefoedd ? 
Dim ni ddymunwn gyda thi, 
Wrth weini daear leoedd, 
2 Fy nghalon i, a'm nerth, a'm cnawd, 
Y sydd mewn palldawd beunydd ; 
Ond tydi, Dduw, sydd ar fy rhan, 
A'm tarian yn dragywydd. & pm, 


53. SALM LXXVI 1, 2. 
M. s.—Trallwm, €7. Oldenburg, 60. 


Y N Iudah ac yn Israel dir, 
Adweinir ein Duw cyfion ; 
Ei babell ef yn Salem sydd, 

A'i breswyl fydd yn Seion. 
2 Fe ddrylliodd yno'r bwa a'r saeth, 
A'r frwydr a wnaeth yn ddarnau 


A thorodd ef yn chwilfriw mân, 
Bob tarian a phob cleddau. E. p. 


b4. Sam 1xxvm 1, 2, 3,7, 8, 10, 13, 19, 
M. S.—Persia, 68. Aberystwyth, 61. 
YY llais at Dduw pan roddais lef, 
Fy llais o'r nef fe'i clybu ; 
A'm llais gweddiais ar Dduw Nêr, 
Pan oedd blinder yn tarddu. 


2 Y dydd y rhedai mriw, a'r nos 
Ni pheidiai achos llafur ; 
9 


SALMAU. 


Mewn blin gyfyngder gwn fy mod, 
A'm hoes yn gwrthod cysur. 


3 Yna y oofiwn Dduw a'i glod, 
Pan syrthiai drallod enbyd : 
Yna gweddiwn dros fy mai, 
Pan y terfysgai f' ysbryd. 


4 Ai yn dragywydd cilia'r Iôn? 
A fydd ef boddlon mwyach ? 
A ddarfu byth ei nawdd a'i air? 
A gair ei addaw bellach ? 


5 Marwolaeth i'm yw'r meddwl hwn? 
A throis yn grwn i gofìo 
Ei fawr nerth gynt ; cofio a wnaf 
Waith y Goruchaf eto. 


6 O Dduw ! pa Dduw sydd fel tydi, 

Dy ffordd di sydd sancteiddiol ; 

Dengys dy waith dy nerth i'r byd, 
Pâr i ni i gyd dy ganmol. 


7 Yn eigion môr mae y ffordd dau, 
A'th lwybrau mewn deifr sugnedd ; 
Ac nid adwaenir byth mo'th ôl, 
Yn dy anfeidrol fawredd. _E. P. 


55. SALM LXXVIH. l, 5, 6, 7, 8. 
M. 8.—Dyfrdwy, 63. Silesia, 62. 


pr mhobl i gyd gwrandewch fy neddf, 
A doed fy ngreddf i'ch calon ; 
Clust ymostyngwch a'm genau, 
I ystyr geiriau ffyddlon. 
2 Felly gorch'mynodd ef fod côf 
Yn lagof ; ac i'r hynaf, 
Yn Israel ddysgu i'w blant 
Ogoniant y Goruchaf, 
32 








SALMAU. 


3 Gobeithio m Nuw, cofio ei waith, 
Y sydd fel rhaith eneidiol ; 
I gadw'i ddeddf o oes i oes, 
Y wers hon roes Duw'n rheidiol. 


4 Rhag ofn myn'd o'r genhedlaeth hyn, 
Yn gyndyn ac anufudd ; 
A chalon wan ac ysbryd gwael, 
Heb afael gyda'i Llywydd. 


56. SAM Lxxx. 3, 8, 14, 19. 
'M. 8. Padarn, Y. 24. Minden, Y. 22. 


LEWYRCHA 'th wyneb dychwel ni, 
Duw, ti â'n cedwi'n gyflym ; 
Duw'r lluoedd clyw ein gweddi ni, 
Pa hyd y sori wrthym ? 


2 Dygaist o'r ay winwydden îr, 
Rhoist iddi 
A'r holl ponhodloed’ o o | bob man, 
Troist allan cyn ei phlanu. 


3 O Dduw y lluoedd! edrych, gwêl, 
A dychwel i ymg’leddu 
Y winllan hon, a blenaist di 
A'th law, a'i rhoddi i dyfu. 


4 A dychwel eto ni i fyw, 
O Arglwydd Dduw y ; lluoedd ! 
Tywyna arnom d'wyneb pryd, 
Ni a gawn iechyd bythoedd. x. pm, 


57. SALM xxxv. I—5, 7, 10, 11, 12. 
M. S.—Morganwg, 65. Mary, 69. 


Y babell di mor hyfryd yw, 

O Arglwydd byw y lluoedd ; 
Mynych chwennychais weled hon, 
Rhag mor dro thirion ydoedd. 

3 





SALMAU. 


2 Mae f' enaid i, fy Iôn, mewn blys, 
Tth gyssegr lys dueddu ; 
Fy nghalon 1, a'm holl gnawd yw 
Yn Nuw byw'n gorfoleddu. 


3 Aderyn tô a gafodd dŷ, 
A'r wenol fry i'w chywion, 
Le wrth dy allor di i'w frin, 
Fy Nuw a'm brenin tirion, 


4 Gwyn fyd yr hwn drig yn dy dŷ, 
Caiff dy foliannu ddigon ; 
Ac ynot ti sy'n cadarnhau, 
A'th lwybrau yn eu calon. 


5 Ant rhagddynt bawb o nerth i nerth, 
Nes cael yn brydferth ddyfod 
I ymddangos i Dduw ger ei fron, 
Yn Seion ei breswylfod. 
G Gwell yw na mil un dydd i'th dŷ, 
Am hyny mwy dewisol 
Im fod ar riniog y drws tau, 
Na ph'lasau yr annuwiol. 
7 Sef haul a tharian yw Duw mâd, 
d rad a gogoniant; 
Ni lestair ef ddaioni maith 
I'r rhai a berffaith rodiant. 
8 O Arglwydd Dduw y lluoedd mawr !? 
Anfon i lawr dy gymmod ; 
Dedwydd yw'r dyn a roddo i grêd, 
A'i holl ymddiried ynod... p. 


58. 'SALM LXXXV. 1—9. 


M. 8.—Saxony, 72. Arenig, 73. 


A wyti'th dir, Iehofa Nér, 
Dychwelaist gaethder Iago; 
34 


« , 

= ’ 

aN 

Â v. 








SALMAU. 


Mnddeuaist drawsedd dy bobl di, 
Mae'u camwedd wedi ei guddio, 


2 Tynaist dy lid oddi wrthym ni, 
Troist dy ddiglloni awchlym ; 
O Dduw ein nerth! tro ninau'n well, 
A'th lid bid bell oddi wrthym. 
3 Ai byth y digi wrthym ni? 
A sori di hyd ddiwedd ? 
A saif dy lid o oes i oes? 
Duw, gwrando, moes drugaredd. 
4 Pa'm? oni throi di a'n bywhau, 
A llawenhau yr eiddot ? 
O dangos i'n dy nawdd mewn pryd, 
Felly cawn iechyd ynot. 
5 I'r rhai a ofnant Arglwydd nef, 
Mae'i iechyd ef yn agos ; 
Felly y caiff gogoniant hir, 
Ofewneintirniaros. E.P. 


59. SALM LXXXvII. 3, 5, 6. 


M. Ss.—Cemmaes, vy. 17. Bethania, 66. 


0 DDENAS Duw, preswylfa'r Iôn, 
Mawr ydyw'r son am danad ; 
A gogoneddus air it sydd, 
Uwch law trigfeydd yr hollwlad, 


2 Dywedir hyn am Scion bêr, 
Fe anwyd llawer ynddi, 
Nid ambell un ; can's swcwr da 
Yw Duw Goruchaf iddi. 


3 Fe rydd yr Arglwydd yn ei rif 
Y neb fo cyfrif hono ; 


Efe a esyd hyn ar led, 
Set, Hwn a aned yno. EP. 


SALMAU. 


60. SALM LXXxIx. 7, 8, 13, 14. 
M. 8.— Trallwm, 67. Oldenburg, 60. * 


RWY gynnulleidfa ei saint ef, 
Dw nef y sydd ofnadwy : 
A thrwy'r holl fyd o'n hamgylch ni, 
Ei,ofni sydd ddyladwy. 


2 Pwy sydd yn debyg it, Dduw byw, 
O Arglwydd Ddnw y lluoedd ; 
Yn gadarn Iôr, a'th wir i'th gylch, 
O amgylch yr holl nefoedd. 


3 I'th fraich mae grym, mae nerth i'th law, 
A'th gref ddeheulaw codi ; 
Nawdd a barn yw dy orsedd hir, 
A nawdd a gwir a gori. 


4 Yn âd 'unig enw di y cânt 
Fawl a gogoniant beunydd ;. 
Yn dy gyfiawnder codi wnant, 
Ac felly byddant ddedwydd. 


Gl. Ruaum Adn 19,20, 26—29. 


["3 Sanct dywedaist, hyn a ddacth, 
Drwy weledigaeth nefol :— 

Gosodais gymmhorth ar gryf Gun, 
Dyrchefais un dewisol. 


2 Cofnis, eneiniais ef yn ol | 
Fy ngwas dewisol, Dafydd, 
Ag olew sant ; braich a llaw gref 
Rois gydag ef yn llywydd. 
3 Ef a weddïa arnaf fi 
I'w g’ledi, gan ddywedyd, 
Ti yw fy Nhad, fy Nuw, fy Ngharn, 
Yn gadarn o'm hieuengotid. 
9 





SALMAU. 


4 Minau gwnaf yntau im yn Fab, 
Yn Gynfab ao Etifedd, 
Ar holl frenhinoedd daear las 
Yn uwch ei ras a'i fawredd, 


5 A chadwaf iddo yr un wedd, 
Drugaredd yn dragwyddol, 
Am hammod gadwaf iddo'n llawn, 
Yn ffyddlawn ac yn nerthol. 


6 Gosodaf hefyd byth i'w hâd 
Nerth a mawrhâd uwcb bydoedd ; 
A'i orsedd gref fydd i barhau 
Un wedd a dyddiau'r nefoedd. E. vw 


G2.  Sarm xe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12—14. 
M. S.—Dymuniad, 74. Saxony, 72. 


pew: buost in yn Arglwydd da, 
Ac yn breswylfa i drigo ; 
O bryd i bryd, felly yr aeth 
Pob rhyw genhedlaeth heirïo. 


2 Er cyn rhoi sail un mynydd maar, 
Cyn llunio llawr cwmpas-fyd ; 
Dnw o dragwyddol cyn neb, 
Hyd dragwyddoldeb hefy 1. 


3 Weithiau i ddinystr y troi ni 
Ac wedi'n troi yn noddfa ; 
A â'wedi cyn ein myn'd i'r llwch, 
Dychwelwch, feibion Adda. 


4 Can's deg can' mlynedd fel doe ŷnt, * 
Pan elo'i helynt heibio, 
O'th flaen di megys gwylfa nos, 
Ni chaiff ymddangos eto. 


5 Nid yw dyn ond fel hfin, neu ail 
I addail, neu lifeiriant ; 
7 


BALNAU. 


Neu megys glas lysieuyn gwan, 
Mor fuan y newidiant. 


6 Yrl hwn y boreu gwyrddlas f fydd, - 
A gwawr o newydd arno ; 
Ond pan y torer ef brydnawn, 
Yn fuan iawn mae'n gwywo. 


7 Dysg felly'n rifo'n dyddiau gwnel, 
i'n calon gael doethineb ; 
O Dduw! pa hyd? tyr'd, dod yn hawdd 
Tth weision nawdd ac undeb. 


8 Yn fore iawn diwalla ni 
A'th fawr ddaioni eisoes, 
Fel caffo'n calon lawen fyd, 
Yn hyfryd dros ein heinioes... E wv 


63. Samm xcr. 1, 2, 4, 14. 
M. s.—Morganwg, 65.. Persia, 68. 


Y SAWL a drigo, doed yn nes, 
Yn lloches 7 y Goruchaf ; ; 
Efa ymerys i gael bod 
Yn nghysgod hwn sydd benaf, 


2 Fy holl amddiffyn wyt a'm llwydd, 
Wrth f' Arglwydd y dywedaf, 
A'm holl ymddiried, tra fwyf byw 

Sydd yn fy Nuw Goruchaf. 


9 Ei esgyll drosot ef a. 
Dan ei adenydd byddi 

. _ Yn ddiogel; a'i wirionedd glân 
Fydd gylch a tharian iti. 


4 Mi a'i gwaredaf ef rhag brad, 
roì ei gariad arnaf ; 
Am iddo adwaen f'enw mau, 
Yn ddiau y dyds afa 





SALMAU. 


5 Arnaf y geilw, a’i wrando wnaf, 
Mewn ing y byddaf barod ; 
Gwaredaf hefyd rhag ei gas, 
A chaiff trwy urddas fawrglod. zg. p. 


64. SALM xo. 1, 12, 13. 
° M. S.—Morganwg, 65. Bethania, 66. . 
- AW OLIANNU 'r Arglwydd, da iawn yw 
M A chyfarch Duw yn benaf, 


A chanu i dy enw fawl, 
A'th ganmawl, y Goruchaf. 


2 Y cyfiawn oa flodeua i'r nen, 
Fel y balmwydden union ; 
Yn iraidd yn cynnyddu y bydd, 
Fel cedrŵydd yn Libanon. 


9 Y rhai a blanwyd yn nhŷ Dduw, 
Yn goedwydd byw y tyfant ; 
Ac yn nghynteddau ein Duw ni, 
Yrheinia flodeuant. E. P. 


65. SALM xcv. .1, 2, 3. 
M. S.—SaUbath, 59. Dyfrdwy, 63. 


0 DOWCH a chanwn i'r Argiwydd, 
Efe yw llwydd ein bywyd ; 

Ac ymlawenhawn yn ei nerth, 
Ef yw ein prydferth icchyd. 


2 O! down yn unfryd ger ei fron, 
A chalon bur ddiolchgar ; 
Brysiwn at Dduw dan lawenhau, 
A chanwn salmau'n llafar. 


3 O herwydd Arglwydd nef a llawr, 
Y sy’ Dduw mawr yn ddiau ; 
Tywysog mawr yw ef mewn trin, 
A Brenin yr holl dduwiau. E.P 
3 


SALM AU. 


66, SALM c. 
M. H.—Yr Hen Ganfed, 10. 


[® Arglwydd cenwch lafar glod, 
A gwnewch ufudd-dod llawen fryd ; 
Dowch o flaen Duw â pheraidd dôn, 
Trigolion y ddaear 1 gyd. ° 


2 Gwybyddwch mai'r Arglwydd sydd Dduw, 
A'n'gwnaeth ni'n fyw fel hyn i fod ; 
Nid ni'n hunain ; ei bobl ŷm ni, 
A defaid rhi' ei borfa a'i nôd. 


3 O! ewch i'w byrth â diolch brau, 
Yn ei gynteddau molwch ef ; 
Bendithiwch enw Duw hynod, _ 

Rhowch iddo glod trwy lafar lef. 


4 Can's da yw'r Arglwydd, Awdwr hedd ; 
Da ei drugaredd a di-lyth ; 
A'i wirionedd i ni a roes, 
O oes i oes a bery byth. E. P. 


67. Saum em. 13, 14 
M. S.—Cemmaes v. 17. Lladilo, 71. 


! CYFOD bellach, trugarhâ, 
O Dduw ! bydd dda wrth Seion ; 
. Mae'n amser wrthi drugarhau, 
Fel dyma'r nodau'n union. 


2 Can's hoff iawn gan dy weision di 
I4i meini a'i magwyrau ; 
' Maent yn tosturio wrth ei llwch, 
Ei thristwch a'i thrallodau. 


9 Pan adeilader Seion wych, 
A hon yn ddrych i'r gwledydd ; 
Pan weler gwaith yr Arglwydd ne’, 
Y molir e'n dragywydd. 
0 





SALMAU. 


4 Hyn fydd pan gasglo pawb yn nghyd, 
Yn d i'w foliannu ; 
Yr Holl deyrnasoedd, dont yn ngŵydd 
Yr Arglwydd i'w wasnaethu. _E P. 


68. SALM cm. 1, 2, 11, 12, 13. 
M. S.—Mary, 69. Cemmaes, Y. 17. 
FY enaid, mawl Sanct Duw yr Iôn, 
A chwbl o'm heigion ynof; 
Fy enaid, n'âd fawl f' Arglwydd nef, 
Na'i ddoniau ef yn anghof. 
2 Yr hwn sy'n maddeu dy holl ddrwg, 
Yr hwn a'th ddwg o'th lesgedd ; 
Yr hwn a weryd d'oes yn llon, 
Drwy goron o'i drugaredd. 
3 Cyhyd ag yw'r ffurfafen fawr 
di ar y llawr o uchder, 
aint i'r rhai a'i liofnant ef, 
Fydd nawdd Duw nef bob amser, 
4 Os pell yw'r dwyrain oleu hin 
Oddi wrth orllewin fachlud, 
Cyn belled ein holl bechod llym, 
Oddi wrthym ef a'i symmud. 
5 Ac fel bydd nawdd, a serch, a chwant, 
Tad da i'w blant naturiol ; 
Felly cawn serch ein Tad o 'r nef, 
Os ofnwn ef yn dduwiol... E. Pp. 


69. SALM crv. 1, 2, 5, 6, 9, 24. 
M. S.—Persia, 68. Morganwg, 65. 
Y enaid, mola'r Arglwydd byw, 
Of Argl wydd Dduw y mawredd ! 
Mawr wyt, gogoniant a gei di, 
Ymwisgi âg anrhydedd. 
2 Megys ei ddillad y gwisg fo, 
Am dano y goleuad ; 
âl 


SALMAU. 


lRhydd yn ei gylch yr wybr ar dan, 
Yn llydan, fel llen wastad. 


3 Cref y rhoes sail y ddaear gron, 
Fel na gyfl hon oddi yno ; 
A'r hon a bery fel y rhoes, 
O oes i oes heb siglo. 


4 Tydi, O Dduw ! ddilledaist hon, 
A'r eigion yn fantellau ; 
Ac oni bai dy ddeheu-law, 
Ai'r deifr uwchlaw y bryniau. 


5 Gosodaist derfyn lle'r arhônt, 
Ac fel nad elont drosto ; 
Ac fel na ddelont byth dros lawr, 
Y ddaear fawr, i'w chuddio. 


6 O Dduw! mor ryfedd FM dy weith, 
O'th synwyr berffaith dradoeth! 
Gwnaethost bob peth â doethder dawn, 
A'r tir sydd lawn o'th gyfoeth. 


T0. Rumauum. Adn. 28, 30, 31, 33. 


ew pan agorech di dy law, 
Oddi yno daw daioni ; 

Pob anifail, a phob rhyw beth,” 
A ddaw yn ddifeth ini. 


2 A phan ollyngech di dy râd, 
fel rhoddi cread newydd ; 
Y modd hyn wyneb yr holl dir, 
A adnewyddir beunydd. 


9 Yr Arglwydd gogoneddus fydd, 
Trwy fawr lawenydd ea : 
Yr Arglwydd yn ddiau a te 
Orfoledd yn y nefoedd. 


4 Canaf i'r Arglwydd yn fy myw 
Canaf i'm Duw tra fyddwyf; 





SALMAU. 


Ymlawenychaf yn fy Iôr, . 
Bydd ffyddlon hyn a wnelwyf... Pp. 


T1. Saum cvm 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22. 


M. S.—Baden, 64. Dyfroedd Siloah, v. 18. 


MO atctien yr Arglwydd, can's da yw, 
Moliennwch Dduw ein llywydd ; 
O blegid ei drugaredd ny, 
A bery yn dragywydu. 


2 Y gwaredigion canent fawl, 
I Dduw gerdd nodawl gysson ; 
Y sawl achubwyd, caned hyn, 
O law y gelyn creulon. 


9 Drwy yr anialwch ŵyrdraws hynt, 
Y buasent gynt yn crwydro ; 
Allan o'r ffordd; heb dref na llan, 
Lle caent hwy fan i drigo. 


4 Drwy newyn, syched, bu'r daith hon, 
A'n calon ar lewygu ; 
Ar Dduw y galwent y pryd hyn, 
Pan oeddyn' yn mron trengu. 


5 Yma eu gwared hwynt a wnaeth, 
O'u holl orthrymgaeth foddion ; ; 
'Rhyd yr iawn ffordd fe'u dwg mewn hedd, 
' I dref gyfanedd dirion. 


6 Addefent hwythau ger ei fron, 
Ei fwynion drugareddau ; 
Ac er plant dynion fel y gwnaeth, 
Yn helaeth ryfeddodau. 


7 Ddiwallu o hono einioes dyn, 

Rhag newyn arhag syched, 

Ac o'i fawr ras eu cadw i gyd, 
Pan oedd y byd = galed. 


“ BALMAU. 


8 Aberthant hefyd aberth mawl, 
I'w ogoneddawl fawredd ; 
Mynegu wnant ei waith a'i wyrth, 
Yn ei byrth mewn gorfoledd. 


T2. RHAN. Adn. 23—32. 


RHAI a ânt mewn llongau i'r dôn, 
A'u taith uwch mawrion ddyfroedd, 
A welant ryfeddodau'r lôn, 
A hyn mewn eigion moroedd. 


2 A'i air cyffroi dymhestloedd gwynt, 
Y rhai a godynt donnu ; 
Hyd awyr fry, hyd eigion llawr, 
Ac ofn bob awr rhag angau. 


3 Gan ysgwyd a phendroi fel hyn, 
ull meddwyn, synai arnynt ; 

Ar Dduw mewn ing y rhoisant lef, 
Daeth ef â chymmorth iddynt. 


4 Gwnaeth e'r ystorm yn dawel dêg, 
A'r tonau'n osteg wastad ; 
Yn llawen ddistaw doent i'r lân, 
I'r man y bai'n dymuniad. 


5 Addefent hwythau ger ei tron, 
Ei fwynion drugareddau, 
Ac i blant dynion fel y gwnaeth, 
Yn helaeth ryfeddodau. 


6 Holl gynulleidfa ei bobl ef, 
Clod Duw hyd nef ddyrchafant ; 
Holl eisteddfeydd penaethiaid hên, 
Yn llawen a'i molianant. R. P. 


73. SALM ox. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 
M. 8.—Silesia, 62. Oldenburg, 60. 


Deepa Iôn wrth f' Arglwydd mau, 
Ar fy llaw ddehau eistedd, 





SALMAU. 


Nes rhoddi'r rhai a gais dy waed, 
Yn faingo i'th draed i orwedd. 


2 Yn nydd dy nerth dy bobl a ddaw, 
Ac aberth llaw'n 'wyllysgar ; 
Yn sanctaidd hardd daw'r cynnyrch tau, 
O wlith y boreu hawddgar. 


3 Yr Arglwydd dyngodd, ac ni wid, 
i sy'n offeiriad bythol, 
Wrth urdd Melchisedec o fry, 
A bery yn dragwyddol. 


4 Yr Arglwydd ar dy ddeheu law 
Brenhinoedd draw a friwa ; 
Brenhinoedd cryfion uchel frig, 
Yn nydd ei ddig archolla. 


5 Ar y cenhedloedd rhydd farn iawn, 
A'u gwlad gwna'n llawn celanedd ; 
A llawer pen dros wledydd mawr 
A dyr 1 lawr yn unwedd. 


6 O wir frysi'r gyflafan hon, 
Fe ŷfo'r afon nesa' 
A gaffo ar ei ffordd yn rhwydd, 
Â'r Arglwydd a'i dyrchafa... E. P. 


“A4. SALM cxr. 1, 4, 5. 
M. 8.—Trallwm, 67. Oldenburg, 60. 


((/PODFORAF fì fy Arglwydd Iôn, 
O 'wyllys calon hollol ; 

Mewn cynnulleidfa ger eu bron 
Mewn tyrfn gyfion rasol. 


2 Yr Arglwydd a wnaeth ei goffâu 
Am ryfeddodau nerthol ; ; 
Can's Arglwydd noddfawr yw i ni, 
Llawn o dosturi grasol. 


SALMAU. 


3 Efi bob rhai a'i hofnant ef, 
Rydd gyfran gref at fywyd ; 


Ac yn dragywydd y myn fod 
Cof o'i gyfamod hefyd.  E. P. 
15. SALM CXIII. 1—9. 


8. 8. 8.—Nashville, 4, 


\HWI, weision Duw, molwch yr Iôn, 
Molwch ei enw â llafar dôn, 
Bendigaid fyddo ei enw ef ; 
O godiad hanl hyd fachlud dydd, 
Mawr enw'r Iôn moliannus fydd 
Yn y byd hwn ac yn y nef. 


2 Dyrchafodd Duw uwch yr holl fyd, 
A'i foliant aeth uwch nef i gyd: 
Pwy sydd gyffelyb i'n Duw ni? 
Yr hwn a breswyl yn y nef, 
T'r ddaear hon darostwng ef ; 
Gwel ef ein cam, clyw ef cin cri. 


3 Yr hwn sy’n codi'r tlawd o'r llwch, 
A'r rheidus o'i drueni trwch, 
I'w gosod uwch pennethiaid byd : 
T'r ammhlantadwy mae'n rhoi plant, 
Hil teg, a thylwyth, a llwyddiant: 
Am hyn moliennwch Dduwigyd. &. p, 


i 6. SALM CXIV. 1—8, 
8. 8. 8.—Nashville, 45. 


AN ddaeth Israel o'r Aipht faith, 
A thŷ Iago o estron iaith, 
Iudah oedd ei sancteiddrwydd ef, 
Israel oedd benaethiaeth Iôr ; ; 
Gwelodd hyn a chiliodd y môr, 
A throes i'w hol Iorddonen gref. 
46 





SALMAU. 


2 Neidiai’r mynyddoedd megys hyrdd, 
A'r bryniau fel ŵyn llamant ffyrdd, 
Cawsant wastadedd fel llawr dôl ; 
Ciliaist, O fôr! dywed pa ham? 
Tithau, Iorddonen, lathraidd lam, 
Pa'm y dadredaist dithau'n d'ol ? 


3 Chwychwi, fynyddoedd, pa'm y ffoech 
Fel hyrddod? a pha’m nad arhoech ? 
A chwithau fryniau fel ŵyn mân? 
Am mai rhaid ofni Duw Iago, 
Yr hwn sy’n troi'r graig yn llyn tro, 
A'r gallestr yn ffynon ddwfr glân. E. P 


1. SALM cxv. 1, 11, 14. 


M. S.—Persia, 68. Bethania, 66. 


ID i ni, Arglwydd, nid i ni, 
Y dodi y gogonedd ; 
Ond i'th enw dy hun yn hawdd, 
Ir mwyn dy nawdd a'th wiredd. 


2 Y rhai sy’n ofni'r Arglwydd Iôn, 
Rhowch arnoch union hollfryd ; 
Efe yw'r neb a'ch dwg i'r lân, 
Eich porth a'ch tarian hefyd. 


3 Yr Arglwydd arnoch, arnoch chwi, 
A wna ddaioni amlach ; 
Ac a chwanega ar eich plant 
Ei fwyniant yn rymusach. E. P. 


18. SALM cxvu. 1, 2. 
M. 8.—Silesia, 62. Dyfrdwy, 63. 
0 ! CENWUH fnwl i'r Arglwydd nef, 
Moliennwch ef genhedloedd ; 


Molwch ei enw ef trwy'r byd, 
Chwithau i gyd, y bobloedd. 
7 





SALM AU. 


2 Am ei fod ini yn dda iawn, 
Yr Arglwydd llawn trugaredd , 
A'i air ef sydd yn parhau byth, 
Sef ei ddilŷth wirionedd. E.P. 


79 SAM cxrx. 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 29, 30, 33. 
M. S.—Dyfrdwy, 63. Silesia, 62. 


A fodd, O, Dduw! y ceidw llango 
Sy'n ieuano ei holl lwybrau? 
Wrth ymgadw yn ol dy air, 
Pob llwybr a gair yn olau 


2 I'm calon cuddiais dy air di, 
Rhag imi bechu yn d'erbyn ; 
Arglwydd, bendigaid ydwyt ti, 
O dysg i mi d’orchymyn ! 
3 Dy gyfiawn farn, a'r gwir air tau, 
A mawl gwefusau traethais ; 
A'th dystiolaethau di i gyd, 
Uwch holl dda'r byd a hoffais. 
4 Bydd dda i'th was, a byw a wna, 
. _ A'th air a gadwa'n berffaith ; 
A'm llagaid agor di ar led 
I weled rhin dy gyfraith. 

5 O'th nawdd, oddi wrthyf tŷn ffordd gau, 
A dysg im ddeddfau crefydd ; 
Dewisais ffordd gwirionedd ; hon 
Sydd ger fy mron i beunydd. 

6 Duw! ffordd dy ddeddfau dysg i mi, 
Dros f'einioes hi a gadwaf ; 
O pâr im' ddeall y ddeddf hon ! 
'm calon fe'i cyflawnaf. 


80. Ruau 11. Adn. 43, 44, 49, 50, 57, 58, 67, 68. 


| 'M genau na ddwg dy air gwir, 
0 T'th farnau yr yw ngobaith ; 





EAIMAD. 


Minau'n wastadol cadwat byth 
Dy lân wehelyth gyfraith. 


2 Cofia i'th was dy air a'th raith, 
Lle rhois fy ngobaith arno ; 
Yn d'air mae nghysur i i gyd, 
Yr hwn mae 'mywyd ynddo. 


3 Ti, Arglwydd wyt i mi yn rhan, 
A'r d'nir mae f'amcan inau ; 
Gweddiais am nawdd ger dy fron, 
O'm calon 'nol dy eiriau. 


4 Cyn fy nghystuddio awn ar gam, 
‘Yn awr wyf ddinam eilwaith ; 
Da iawn a graslawn ydwyt ti, 
O dysg i mi dy gyfraith ! 


$1.RHAN LL Adn. 97, 101, 103, 105, 106, 111, 
145, 146, 169, 170. 
OR gu, O Arglwydd ! genyf fi, 
Dy ddeddf di a'th gyfammod ; 
Ac ar y rhai'n, o ddydd i ddydd, 
Y bydd fy holl fyfyrdod. 
2 Ni chiliais rhag dy farnau di, 
Can's ti a'm “dyagaist ynddynt ; ; 
Mor beraidd genyf d'eiriau iach, 
Na'r mêl melusach ydynt. 
3 Dy air i'm traed i llusern yw, 
A llewyrch gwiw i'm llwybrau ; 
Mi dyngais, a chyflawni wnaf, 
Y cadwaf dy lân ddeddfau. 
4 Cym'rais yn etifeddiaeth lân 
Byth weithian dy orch'mynion, 
O herwydd mai hwynt-hwy y sydd 
Lawenydd i fy nghalon. 
5 Llewyrcha'th wyneb ar dy was, 
Dysg imi flas ay, ddeddfau ; 


SALMAU. 


Dagrau o'm llygaid llifo wnant, 
Na's cadwant dy gyfreithiau. 
6 Llefais â'm calon oll, O clyw ! 
A'th ddeddfau, Duw, a gadwaf ; 
Arnat y llefaig, achub fi, 
A'th lwybrau di a rodiaf. 


7 O'th flaen di, Arglwydd, doed fy nghri, 
Dysg i mi ddeall d'eiriau ; 
Gwared fi'n ol d'ymadrodd rhad, 
Dêl atad fy ngweddiau. E. P. 


82. SALM CXXI. 1—8. 
M. S.—Morganwg, 65. Persia, 68. 


Dee o'r mynyddoedd draw 
Lle daw i'm help 'wyllysgar ; 
Yr Arglwydd rydd i'm gymhorth gref, 

Hwn a wnaeth nef a daear. 

2 Dy droed i lithro, ef nis gâd, 

A'th Geidwad sydd heb huno ; 
Wele, dy Geidwad Israel lân, 
Heb hên na hepian arno. 


9 Ar dy law ddeheu mae dy Dduw, 
Yr Arglwydd yw dy Geidwad ; 
Dy lygru ni chaiff haul y dydd, 
A'r nos ni'th rydd i'r lleuad. 
4 Yr Iôn a'th geidw rhag pob drwg, 
A rhag pob cilwg anfad ; 
Cei fyn'd a dyfod byth yn rhwydd, 
Yr Arglwydd yw dy Geidwad... E.P 


83. SALM cxxit. 1, 2, 3, 7. 
M. 8.—Cemmaes v. 17. Morganwg, 65. 


DY'r Arglwydd pan dd'wedent, Awn, 
Im llawen iawn oedd gwrando ; 
0 





SALMAU. 


Sai'n traed o fewn Caersalem byrth, 
Yr un ni syrth oddi yno. 
2 Caersalem lân ein dinas ni, 
Ei sail sydd ynddi ei hunan ; 
A'i phobl sydd ynddi yn gyttân, 
A Duw ei hun a'i drigfan. 
3 O fewn dy gaerau heddwch boed, 
I'th lysoedd doed yr hawddfyd ; 
Er mwyn fy mrodyr mae'r arch hon, 
A'm cymmydogion hefyd. x. Pr. 


84. SALM cxxv. 1, 2. 
M.S.—Dyfrdwy, 68 Bethania, 60. 


SAWL a 'mddiriedant Nuw Iôn, 
Byddant fel Seion fynydd, 
Yr hwn ni syfl; a'i sylwedd fry, 
A bery yn dragywydd. 
2 Fel y saif sail Caersalem fry, 
A'i chylehu mae mynyddoedd ; 
Felly yr Arglwydd yn gaer sydd 
Dragywydd gylch ei bobloedd. E. Pp. 


85 SALM cxxvu. 1, 2, 3. 
M. 8.—Dyfroedd Siloah, y. 10. Persia, 68. 
TY nid adeilado’r Nér, 
A’n ofer gwaith y seiri ; 
A'r ddinas hon nis ceidw fo, 
Ni thycia gwylio ynddi. 
2 Os bore godi, os hîn hwyr, 
Os byw trwy lwyr ofidio, 
Ofer i gyd ; Duw a rydd hân 
I bob rhyw un a'ì caro. 
3 Wele, y plant a roir i ddyn, 
Hiliogaeth ŷnt it Arglwydd ; 


SALMAU, 


Ac o'i rodd ef daw ffrwyth y bru, 
I'w magu mewn sancteiddrwydd, E. Pp. 


8G, SALM cxxx. 1—8. 


M. 8.—Silesia, 62. Dyírdwy, €3. 
() dyfnder gelwais arnat, Iôn, 
O Arglwydd tirion! gostwng 
Dy glust, ystyria y llais mau, 
Clyw fy ngweddiau teilwng 
2 Duw, pwy a saif yn d'wyneb di, 
Os creffi ar anwiredd ? 
Ond fel y'th ofner di yn iawn, 
Yr wyt yn llawn trugaredd. 
3 Disgwyliais í Arglwydd wrth fy rhaid, 
Disgwyliodd f'enaid arno ; 
Rhoi's fy holl obaith yn ei air, 
Fy enaid geir yn effro. 
4 Ac am yr Arglwydd gwylio bydd 
l'wy na gwyliedydd difri” 
A edrych blygain bob pen awr, 
A welo'r wawr yn codi. 
5 Un wedd disgwylied Israel, 
Yn ddirgel am yr Arclwydd ; 
Can's mae nawdd gyda'r Arglwydd nef, 
Mae ganddo ef rywiogrwydd. 
G Ei drugareddau ânt ar led, 
. _ Ferydd ymwared ini ; 
Fe weryd Israel fel hyn, 
Fe'i tyn o'i holl ddrygioni. E.P. 


87. SALM cxxxm. 8, 9, 13—15. 
M. S:—Dylrdwy, (9. Silesia, 62. 


ARGLWYDD ! cyfod i dy lys, 
A'th arch o zymus fawredd ; 
| 2 








SALMAU. 


Gwisged d' offeiriaid gyfiawn fraint, 
Gwisged dy saint wirionedd. 


Can's fy Arglwydd o serch a bodd 
A rag-ddewisodd Seion ; 
I drigo ynddi rhoes ei fryd, 
Gan dd'wedyd geiriau tirion. 


3 Hon fyth fydd fy ngorphwysfa i, 
O hoffder ynddi triga’; 
Bendithiaf hi â bwyd diball, 
A'i thlawd diwall o fara. £. P. 


88. SALM cxxxur 1, 2, 3. 


M. S.—Sabbath, 69. Bethania, 66. 


\ ELE, fod brodyr yn byw 'nghyd, 
Mor dda mor hyfryd ydoedd ; 
Tobyg i olew o fawr werth, 
Mor brydferth ar y gwisgoedd. 


2 Fel pe disgynai draw o'r nen, 
Hyd farf a phen offeiriad, 
Sef barf Aaron, a'i wisg i gyd, 
Yn hyfryd ei arogliad. 
3 Fel pe disgynai gwlith Hermon 
Yn dô dros Seion fynydd, 
Lle rhwymodd Duw fywyd, a gwlith 
Ei fendith yn dragywydd. E.P. 


89. SALM cxxxrv. 1, 2, 3. 
M. &§.—Sabbath, 59. Bethania, 66. 
W ELE holl weision Arglwydd nef, 
Bendithiwch ef lle'r ydych ; 
Yn sefyll yn nhŷ Dduw y nos, 
A'i gyntedd diddos trefnwych. 
2 Dyrchefwch chwi eich dwylaw glân, 
Yn ei gyssegrian. annedd ; 


BALMAU. 


A bendithiwch â chalon rwydd, 
Yr Arglwydd yn gyfannedd, 
9 Yr Arglwydd Â'i ddeheulaw gref, 
Hwn a wnaeth nef a daear ; 
A roddo ei fendith a'i ras 
I Seion, ddinas hawddgar. z. P. 


90. Sarm cxxxv. 1, 2, 5, 14. 
M. S.—Sabbath, 59. Bethania, 66. 
MOLWCH enw'r Arglwydd nef? 
Ei weision ef moliennwch ; 
X rhai a saif i'w dŷ a'i byth, 
I'n Duw a'i fawrwyrth cenwch. 
2 Can's mawr yw'r Arglwydd yn ei lŷs, 
Mi wn yn hysbys hyny ; 
Yn mhell uwchlaw 'r holl dduwiau mân 
Mae'r Arglwydd glân a'i allu. 
9 Can's ar ei bobl rhydd ef farn, 
Yr Arglwydd cadarn cyfion ; 
Ac yn eì holl lywodraeth bur, 
Bydd dostur wrth ei weision. z. Pp. 


91. SALM cxxxwr. I, 2. 
M. s.—Sabbath, 59. Bethania, 66. 
Moonee yr Arglwydd, can’s da yw, 
Moliennwch Dduw y llywydd ; 
Can's eì drugaredd oddi fry 
A bery yn dragywydd. 
2 Molwch chwi Dduw y duwiau'n rhwydd, 
Ac Arglwydd yr arglwyddi ; 
Hwn unig a wnaeth wyrthiau mawr 
Trwy eì ddirfawr ddaioni. 
3 Yr hwn wnaeth oleuadau mawr 
O'r nef hyd lawr rai fawredd ; 








SALMAU. 


Yr haul y dydd, a'r lloer y nos 
I ddangos ei drugaredd. 


4 Dug Israel i'r lan yn wych, 
Mewn hyfryd ddrych gorfoledd ; 
Yagytiodd y g gelynol lu, 
Ahynfuo garedd. 


5 Hwn yn ein cystudd cofiodd ni, 
o'i fawr ddaioni tirion, 
Ac a'n hachubodd yn ddiswrth 
Oddiwrth ein holl elynion. _E. P. 


92. SALM Cxxxvxur. 1, 2, 3. 
M. S.—Dyfroedd Siloah, y. 19. Dyfrdwy, 63, 
RHOF fawrglod iti, fy Nuw Iôn, 
O ddyfnder calon canaf ; 
Ac yn ngŵydd holl angylion nef, 
A'm hoslef y'th foliannaf. 


2 Ymgrymaf tua'th sanctaidd dŷ, 
Dan ganu o'th drugaredd, 
A'th enw mawr uwch law b peth, 
A'th air ddifeth wirionedd. 


3 Y dydd y gelwais arnat ti, 
Gwrandewaist fi yn fuan ; 
Yno y nerthaist â chref blaid, 
Fy enaid i oedd egwan. E.P. 


93. Samm cxxxxx. 1—4, 12, 16, 23. 
mu. S.—Saxony, 72. Mon, Y. 18. 


RGLWYDD, manwl y chwiliaist fi, 
Da y'm hadwaeni hefyd ; 
Eisteddiad, codiad, ddost 'hyn, 
A'm meddwl cyn ei dd'wedyd. 


2 Yr wyt ynghylch fy lloches i, 
A'm ffyrdd i tì sydd hysbys, 


SALM AU 


Does air nas gwyddost ti ei fod 
Ar flaen fy nhafod ofnus. 


9 Nid dim tywyllach nos i ti 
Nag yw goleuni hafddydd ; 
A'r ddau i ti maent yr un dull, 
Y tywyll a'r goleuddydd. 


4 Dy lygaid gwelsant fy nhrefn wael, 
Cyn imi gael perffeithlun ; 
'R oedd pobpeth yn dy lyfr yn llawn 
Cyn bod yn iawn un gronyn. 
5 Duw, prawf fy meddwl pa beth yw, 
Oes ffordd annuwiol gen’ i; 


Gwel fi, a thywys, dwg fi'n ol, 
Dod ffordd dragwyddol imi. 


94. * SALM CXLI. 1, 3; 8. 
M. 8.—Dymaniad, 74. Minden, y. 22. 


0 BRYSIA, Arglwydd! clyw fy llais, 
O brysur gelwais arnat ; 

O'r man lle b'wyf, gwrando fy llef, 
A doed i'r nef hyd atat. 


2 O Arglwydd! gosod, rhag gair ffraeth 
Gadwraeth ar fy ngenan ; 
Rhag im gamdd' wedyd gosod ddôr 
Ar gyfor fy ngwefusau. 


9 Mae 'ngolwg a'm holl obaith i, 
Duw, arnat ti dy hunan ; 
O ! bydd di'n unig yn fy mhlaid ! 
Na fwrw fenaid allan. E. p, 
95. SALM cxnrv. 3, 4, 12—15. 
M. S.—Saxony, 72. Arenig, 73. 


A beth yw dyn, dywed, O Dduw 
Pan fyddit is eydnabod ? 





BALMAU. 


A mab dyn pa beth ydyw fo 
Pan fych am dano'n darbod? 


2 Pa beth yw dyn? peth yr un wedd 
A gwacedd, 'does o hono ; 
A'i ddyddiau'n cerdded ar y rhôd, 
Fel cysgod yn myn'd heibio. 


3 Ein meibion boed fel planwydd cu, 
O'r bôn yn tyfu'n iraidd, 
A'n merched megys ceryg nâdd 
Mewn conglau neuadd sanctaidd. 


4 A'n conglau'n llawnion o bob peth, 
A'n defaid difêth gynnydd, 
Yn filoedd—mawr yw'r llwyddinnt hwn— 
A myrddiwn i'n heolydd. 


6 A'n hychen cryfion dan y wedd 
Yn hywedd ac yn llonydd, 
Heb dôr na soriant i'n mysg ni, 
Na gwaeddi i'n heolydd. 
G Dedwydd yw'r bobl hyny sy’ 
obpeth felly ganddynt ; 
Bendigaid bobl y rhai'n yw . 
Yr Arglwydd yn Dduw iddynt. E.P. 


96. SatMcxn. 1, 8—10, 15, 16, 21. 
M. S.—Sabbath, 59. Bethania, 66. 
h I a'th fawrygaf di fy Nuw, 
Can's tydi yw fy llywydd ; 
Bendithio d' enw byth a wnaf, 
A molaf e'n dragywydd. 
2 Sef graslawn yw ein Arglwydd ni, 
HC o dosturi rhyfedd i 
wyr ac anniben yw i ddig, 
Llawnfrydig i drngaredd, 


BALMAU. 


3 Da yw yr Arglwydd i bob dyn, 
A'i nodded sy'n dycianol ; 
Ac ar ei holl weithredoedd ef, 
Daw nawdd o'r nef yn rasol. 


4 Dy holl weithredoedd di i'th lwydd, 
O Arglwydd! a'th glodforant ; 
Dy , pan welo dy saint di, 
Y rheini a'th fendithiant, 


5 Wele, mae llygaid yr holl fyd 
Yn disgwyl wrthyd Arglwydd ; 
Tithau a'u porthi hwynt 1 gyd, 
Bawb yn ei bryd yn ebrwydd. 
6 A phan agorech di law, 
D O honi daw diwallfaeth ib 
” ewyllys da yw ymbo yw, 
A hyny yw eu lluniaeth. 
7 Fy enaid traethed fendith rwydd, 
A mawl yr Arglwydd nefol ; 
A phob cnawd rhoed i'w enw, y Sant, 
goniant yn dragwyddol. E. P. 


97. Samm cxvr. 1, 2, 6, 10. 
M. S.—Trallwm, 67. Oldenburg, 60. 
“TY enaid, mola'r Arglwydd nef, 
Mi a'i molaf ef i'm bywyd ; 
Dangosaf glod i'm Harglwydd Dduw 
Tra gallwyf fyw na symud. 
2 Hwn Dduw a wnaeth nef, daear, môr, 
A'r holl ystôr sydd ynddynt ; 
Hwn a saif yn ei wir eì hun, 
Pryd na bo un o honynt. 
9 Yr Arglwydd yn teyrnasu a fydd, 
Dy Dduw tragywydd, Seion * 





SALMAU. 


O oes i oes pery dy lwydd, 
Molwch yr Arglwydd tirion. £. p, 


98. SALM cxLvii, 1—13, 


“ 'M. S.—Sabbath, 59. Mary, 09. 


0 MOLWCH yr Arglwydd o'r nef! 
Rhowch ler o’r uchel leoedd ; 

Molwch chwi, holl angylion nef, 
Molwch ef ei holl luoedd. 


2 Yr haul, a'r lleuad. a'r holl sér 
Y gloywder, a'r goleuni, 
Nef y nefoedd, a'r ffurfafen, 
A'r deifr uwch -ben y rhni. 


9 Moliannant enw'r Arglwydd nef, 
Hwynt â'i air ef a wnaethpwyd ; 
D'wedodd y gair, a hwy fel hyn 
Ar ei orchymyn grewyd. 


4 Rhoes reol iddynt i barhau 
Fel deddfau byth i'w dilyn ; 
Rhoes bob peth yn ei le'n ddios, 
Nad elo dros ei derfyn. 


5 Molwch yr Arglwydd o'r ddaear, 
Chwychwi ystrywgar ddreigiau ; 
Y tân, y cenllysg, eira, a tharth, 
A'r gwynt o bob parth yntau. 


6 Mynyddoedd, bryniau, ffrwythlawn wydd, 
A'r tirion gedrwydd brigog, 
'Nifeiliaid a'r ymlusgiaid maes, 
Ac adar llaes asgellog. 


7 Brenhinoedd daear, barnwyr byd, 
' _ Swyddwyr, yn nghyd a'r bobloedd, 
Yr ieuaingo yn eu nerth, gwŷr hen, 
Pob bachgen yn mhob g oesoedd. 


SALMAU. 


8 Molant ei enw ef yn nghyd, 
Uchel a hyfryd ydoedd ; 
Eienweffydduchelar 
Y ddaear oll a'r nefoedd. E. P. 


99. SALM CXLIX. ], 2. 
M. 8.—Sabbath, 59. Mary, 69. 


(ENWOH i'r Arglwydd, ac iawn fydd 
Ryw ganiad newydd ryfedd ; 

A chlywer yn ngyn’lleidfa’r saint, 
Ei fawrfraint a'i orfoledd. 


2 Boed Israel lawen a ffraeth 
Yn Nuw a'i gwnaeth yn ddibrin ; 
A byddant hyfryd, plant Seion, 
Yn Nuw, eu tirion frenin, E. P. 


100. SALM cL, 1—6. 
M. S.—Sabbath, 59. Oldenburg, 60. 


Moen Dduw yn ei gyssegr len, 
Sef ei ffurfafen nerthol ; 
Molwch ef am gadernid llym, 
Ac amlder grym rhagorol. 


2 Rhowch ar lais udgorn y mawl hyn, 
A'r nabl, telyn, tympan ; 
Molwch chwi ef â llawn glod clau, 
A thannau, pibell, organ. 


.3 Ar y symbalau, molwch ef, 
A'r rhai'n â'u llef yn seingar ; 
O! molwch ef â moliant clau 
Ar y symbalau llafar ! 
.4 Pob pelh moliannent un Duw byth, 
_ Sydd ynddynt chwyth y bywyd ;_^ 
Whoent gydgerdd foliant ìi barhau, 
" Clodforwn ninan hefyd, 5. P. 





HYMNAU. 


101. Cadernid Oyfammod Duw. 
10au.—Clod, 5. Navarre, 1. 


YFAMMOD hedd, cyfammod cadarn Duw, 
Ni syfl o'i le, nid îe a nage yw: 
Cyfammodgwir ni chyfnewidir chwaith ; 
Er maint eu pla, daw tyrfa i ben eu taith. 


2 Cyfammod rhâd, o drefniad Un yn Dri, 
Henairyllŵadroesynelwini: 
Mae'n ddigon cry' i'n codi fyny'n fyw, 
Ei rym o hyd yw holl gadernid Duw. 


3 Cyfammod cry pwy ato ddyry ddim ? 
'D eill byd na bedd mo dori ei ryfedd rym : 
Diysgog yw hen arfaeth Duw o hyd ; 
Nid siglo mae fel gweinion bethau'r byd. 


4 'D oes bwlch yn hwn, fel modrwy'n grwn y mae, 
A'i glwm mor glos, heb os nac oni bae: 
Nid all y plant ddim gwerthu eu meddiant mwy, 
Mae gan Dduw gylch, n'u deil, o'i hamgylch hwy. 


b Er llithro i'r llaid, a llygru defaid Duw, 
Cyfammod sy’ i'w codi fyny'n fyw, 
A golchi i gyd eu holl aflendid hwy, 
A'u dwyn o'r bedd heb ddim anmhuredd mwy. 
E. J. 


AM DDUW. 


102. Arfaeth, Duvw. 
10au.—Navarre, 1. Clod, 5. 
YN llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, 
Cyn gosod haul, na lloer, na'r sêr uwch ben, 
Fe drefnwyd ffordd, yn nghynghor Tri yn Un 
I achub gwael, golledig, euog ddyn. 


2 Trysorwyd gras. rhyw annherfynol stôr, 
Yn Iesu Grist cyn rhoddi deddf i'r môr ; 
A rhedeg wnaeth bendithion arfaeth ddrud, 
Fel afon gref lifeiriol dros. y byd. 


3 Mae'r udgorn mawr yn seinio'n awr i ni 
Ollyngdod llawn drwy'r iawn ar Galfari; 
Mawl yn mhob iaith trwy'r ddaear faith a fydd, 
Am angeu'r groes a'r gwaed a'n rhoes yn rhydd. 
P. J. 


103. Duw yn Benarglwydd da. 
10au.—Coburg, 4. Clod, 5. 
IN deddfwr Duw, nid dim ond da a bair ; 
Holl lu y nef yn llon a wnant ei air : 
Ardderchog lu ! ni thorant byth mo'i arch ; 
Fel hyn trwy'r byd ei 'wyllys fo mewn parch. 


2 Arfaethau Duw jut uniawn, doeth, a da; 
" Ei gynghor saif, a'i holl ewyllys wna ; 
O oes i oes, meddyliau calon Iôr 
Sydd lawer trech na chedyrn donau'r môr. 


3 Fy enaid, câr arfaethau gras di drai; 
Ewyllys Nêr roes Iesu dros dy fai : 
O'i fwriad ef mae'r clwyf lle mae dy nyth, 
A'th fwriad di o aros yno byth. 


4 Os trefnodd siomi dy amcanion hoff, 
Ac i ti fyn'd i'r bywyd mwy yn gloff, 
Na chwyna ddim ; yr un Penarglwydd yw 
A drefnodd'i ti gwrdd ag ef, a byw. 
6 





AM DDUW. 


5 ““Dy farn ni ŵyraf,” medd fy Nefol Dad ; 
““ Gweinyddaf 1 ti fwy na'r byd yn rhad : 
Dan bob rhyw loes, gwrandawaf ar dy gri, 
Cyfranog fyddi o'm sancteiddrwydd i.” 


6 y Oni yna Barnydd yr holl ddaear farn ?” 
pryfyn dyn ni wêl o'm gwaith ond darn : 
Duw doeth nid all, Duw da ni wna, un cam ; 
Fe ddengys ei holl lwybrau yn ddi nam. 


7 Ymgrymaf mwy, dan holl flinderau'r llawr, 

I'r hwn a eistedd byth yn Frenin mawr : 

Ni flinodd neb o'i fodd er dtchreu'r byd ; 

Mae'n dwyn ei blant o'u poen i'r Ganaan glyd. 
8 Ewyllys Iôn a gaffo mwy fy nghlod ; 

Pan ddelo drwg, pan fyddo da heb ddod, 

Fy nghân gaiff fod, Yr Arglwydd, ef sydd Dduw; 

Rhued y storm, fy Nhad sydd wrth y llyw. pb. cs. 


104. Y Drindod, 
M. H.—Yr Hen 100fed, 10. Beza, 12. 


UN wyt, fy Nuw, ac eto Tri, 
Dirgelwch ym rhy fawr ni mi ; 

Gog’uwe tragwyd ol, felly'th gair 

Wedi 'th ddadguddio yn dy Air. 

2 Pan gilio ffwrdd gysgodau'r hwyr, 
A'r llen i'r llawr ei rhwygo'n llwyr, 
Fe allai ceir, trwy lewyrch gwell, 

I ganfod mwy i'r dyfnder pell. 

3 Fel d'wed dy Air, fy nyled yw 
Credu dy hanfod di, fy Nuw ; 
Anghofio'm rheswm—mae'n rhy wan; 
Ni fedd ef nerth i'm tynu i'r lân. 

4 Pob priodoledd faith ddi ball 
A geir yn un geir yn y llall; 





AM DDUW. 


Fy Nhad, fy Iesu, a'r Ysbryd cân, 
Sydd Dduw ; ni feddaf eto ond Un. 


5 A chan y Drindod yma mae 
Yr unig allu i'm hiachau ; 
Tair swydd yn angenrheidiol sy 
Cyn gallu'm dwyn i'r nefoedd fry : 


6 Rhaid oedd fy newis gan y Tad, 
A'r Iesu farw droswy'n rhad, 
A'r Ysbryd i gymhwyso i gyd 
Ei iachawdwriaeth werthfawr ddrud: 


105. Y Oreawdwr a'r Llywiaudwr. 
M. H.—Yr Hen 100fed, 10. Winchester, 9. 


LODFORWCH Frenin nefoedd fry; 
Fe'n Arglwydd yr arglwyddi sy; 
Creawdwr bywyd pawb a'n bod, 
Fe sydd, fe fydd, fe fu erioed. 


2 Creawdwr y ffurfafen fawr, 
Sy'n hongian nwch y ddaear lawr, 
Yr haul, y lloer, y sêr, y sy 
Yn gwibio 'n entrych nefoedd fry. 


3 Fe sy'n berchenog ar y stôr. 
Mewn awyr, dacar, dŵr, a môr ; 
Yr holl gre'duriaid, mân a'u hil, 
Sy'n eiddo ef ar fryniau fil. 


4 Dal sylw craff mae ar bob un, _ 
Gan chwilio dyfnder calon dyn ; 
'Does neb trwy'r greadigaeth fawr 
Nas gŵyr ei feddwl ef bob awr. 


5 Mŷn barch, ac idd ei enw glod, 
Oddi wrth bob gweithred sydd yn bod ; 
Li fawr ogoniant ddwg i ben 
O uffern ac o'r nefoedd wen. 





AM DDUW, 


6 Mae moroedd a mynyddoedd maith 
Yn seinio maes mewn eglur iaith ; 
A'r holl greaduriaid o bob rhyw 
Sy'n d'weyd mai.rhyfedd iawn yw Duw. w. 


106. Digonolrwydd Duw. 
M. H.—Angels' Hymn, 27. Lancaster, 17. 


"NAF boddlawn wyf, can’s digon yw 
Dy fod yn eiddo i mi, fy Nuw ; 

Yn t'wynu yn dy wyneb pryd 

Mae mwy na holl drysorau'r byd. 


2 Dy gariad sy arnaf eisiau o hyd, 
Dy gariad wy'n ddymuno i gyd ; 
Fy mwyd a'm diod oll yn wir, 
A'm iechyd yw dy gariad pur. 


9 Y nef ei hun yw'r man bost ti, 
A'r lle na b'ost yw uffern ddu ; 
Am hyn yn holl droadau'r llawr, 
Boed f'enaid gyda'm Iesu mawr, 


4 Pan allwyf gredu, ond yn wan, 
Dy fod dy hunan imi'n rhan, 
Mae hyn yn troi fy mhoen o'r bron 
Yn rhyw lawenydd tan fy mron. 


5 Pan bwyf yn wan gwna hyn fi'n gryf, 
A phan bwy'n ofni gwna fi'n hyf; 
Pan byddwy'n rhwym fe'm gwna yn rhydd: 
Fath rinwedd yn dy gariad 8ydd. w. 


107. Golwg ar Dduw. 
M. H.—Lancaster, 17. Oaernarfon, 16. 
0 N'ALLWN godi'm henaid gwan 
I'r nefol baradwysaidd fan ! 
Lle cawn i wel'd mewn munyd awr 
Fwy na thrysorau'r ddaear fawr, 
65 


AM DDUW. 


2 Mae golwg arnat ti, fy Nuw, 

Yn drysor ddigon tra fwyf byw ; 
Mae golwg arnat ti dy hnn 
Yn d'weyd mor salw ydyw dyn. 

3 Pan gaffwyf wel'd dy wyneb pryd, 
Mae'n darfod freniniaethau'r byd ; 
Pob enw dan yr awyr las 
Sy'n myn'd yn ddim yn ngoleu'th ras, 

4 O! Frenin mawr, tragwyddol, cân, 
Wyt oll yn oll, wyt oll yn un ; 

Itho imi wel'd dy hyfryd wedd ; 
Ni cheisiaf fwy tu ymai'rbedd. w. 


108. Llawenychu yn Nuw. 
M. H.—Beza, 12.. Lancaster, 17. 
ARGLWYDD pa fath bleser sy 
Yn awr gan y nefolaidd lu, 
Pan mae dyferion bychain iawn, 
Yn rhoddi'n henaid llesg yn llawn ! 


2 Pan byddom ni yn cael mwynhâd 
O'r pethau brynwyd A dy waed, 
Mae'r amser yn myn'd heibio'n glau 
Dan ganu a than lawenhau. 

9 Ond os troi di dy eb pur, 

A chuddio'r haul ddysgleirwen glir, 
Mae galar, gruddfan trist, a gwae, 
Yn cario'r dydd ar lawenhau. . 
. * O beth i'r llall cyrwydro wnawn, 
Heb gael llonyddwch fore a nawn ; 
tho, Iesu, 'th gariad i ni'n rhodd, 
Ac yna» byddwn wrth ein bodd. w. 


109. Duw yn cynnal. 
M. H.—Beza. 12. Sebastian, 18. 
UW yw fy Nhad, boed iddo'r clod 
Am iddo ngharu cyn fy mod ; 





AM DDUW, 


Cryf yw fy Nghyfaill i a'm Pen, 
A'm gwlad artrefol sy uwch y nen. 


2 Fry mae fy nhrysor pur dilyth, 
A'r goron gaf fi wisgo byth ; 
Fe sugnodd nefoedd Buw fy mryd, 
Nes wyf yn ddyeithr yn y byd. 

3 Myrdd o fy mrodyr anwyl sy 
Yn gorphwys yn y nefoedd fry; 
'Nghyfeillion goreu sydd mewn hedd, 
Yn canu'r ochr draw i'r bedd. 


4 Hyd yma'm deliaist drwy dy ras ; 
Duw, dal fi eto o hyn i maes ; 
Cryfhâ fy ysbryd ar fy nhaith, 

I lanio dros ddyfnderoedd maith. 

5 Mi ddringais greigydd er yn wan ; 
Rhyfeddu'r wyf p'odd des ì'r lan ; 
Tebygol fod fy mhwys i fry, 

Yn ddirgel ar ff Anwylyd cu. w. 


110. Neb ond Duw. 
M, H.—Babilon, 35. Melindwr, 32. 
HO imi wel'd mai ti yw'm hedd, 
A llwyr ddifyru ar dy wedd, 
A chym'ryd d'eiriau gwerthfawr d»ud 
Yn unig bleser yn y byd. 
2 Gâd imi gael dy Ysbryd pur 
Yn gyfaill yn yr anial dir, 
Fel byddo dy holl gyfraith lym 
Yn felus ac yn hyfryd im. 


3 Pan welych fi yn crymu 'mhen 
At ryw wrthddrychau is y nen, 
O ! dangos im na thâl yr un 
I'w garu byth ond, ti dy Sun! 

7 





AM DDUW. 


4 O cwyd fi o'r pydewau i'r lan, 
A gwna fi'n gadarn pan bwy'n wan, 
A dangos i'r annuwiol 
Na feddaf gyfaill ond fy Nuw. 


5 Na fydded i'r llifeiriant mawr 
I soddi'm henaid gwan i lawr ; 
Ac na chaed cystudd byth fy nhrin 
Heb ei gyfeillach ef ei hun. w. 


111. Disgwyliad wrth Dduw. 
M. H.—Leipsic, 31. Brynteg, Y. 6. 
NAC ymguddia f' Arglwydd cun, 
Oddi wrth fath bryfyn gwael ei lun, 
Sy'n teithio trwy bob poen a gwae, 
Yn methu beunydd dy fwynhau. 

2 Dy bresenoldeb sy mor fawr 
Yn llanw'n hollol nef a llawr ; 

Ond heb gael gwel'd dy wyneb cu, 
Pa gysur ydyw hyn i mi? 

3 Mi welais wedd dy wyneb gwyn 
Mewn dirgel leoedd, do, cyn hyn ; 
'R un syched heddyw a'r un cais, 
Sydd ynof am dy hyfryd lais. 

4 A gaf ond hyny wel'd dy wedd ? 
Ond hyny brofi o dy hedd ? 

Dy heddwch sydd mor fawr ei rym, 
Mae'm nerth i hebddo'n myn'd yn ddim. 

5 Pa bryd gwasgara'r t'wyllwch du, 

Cymmylau o anobaith cry’? 
A'r boreu wawr i d'wynu'n rhad, 
O bur gynteddau tŷ fy nhad ? w. 


112. | Duwynunig yn fwynhad. 
M. H.—Winchester, 9. Lledrod, Y. 8. 
MAN b'och di, fy Arglwydd mawr 
Yn rhoi dy nefol hedd i lawr, 





AM DDUW. 


Mae holl hapusrwydd maith y byd, 
A’r nef ei hunan yno i gyd. 


2 Nid oes na haul, na sêr, na lloer, 
Na daear fawr, a'i holl ystôr, 
Na brawd, na chyfaill, da, na dyu, 
A'm boddia hebot ti dy hun. 


3 'Dyw'r gair maddeuant imi ddim, 
Nid oes mewn gweddi ronyn grym, 
A ilais heb sylwedd ynt i gyd, 
Heb imi wel'd dy wyneb pryd. 


4 Na soniwch am un pleser mawr, 
Na dim gogoniant ar y llawr ; 
' Nid oes gogoniant o un rhyw, 
Na phleser arall ond fy Nuw. 


5 Pan byddo'n cuddio ei wyneb eu, 
Beth wna teganau'r byd i mi? 
Rhith a breuddwydion, diau yw 
Pob peth a welir ond fy Nuw. 


6 Os collaf wedd ei wyneb pryd, 
'Does dim wna iawn o fewn i'r byd ; 
'Does dim yn bod o'r ddae'r i'r nen 
A ddwg y golled hon i ben. Ww. 


113. Duw yn ngoleuni y groes. | 
M. H.—Winchester, 9. Yr Hen 100fed, 10, 


pee er mor eang yw dy waith, 

Yn llanw'r holl greadigaeth faith, 
'Does dim trwy waith dy ddwylaw oll 
At gadw dyn fu gynt ar goll. 

2 Dyma lle mae d'anfeidrol ras 
Hyd eitha'n cael ei daenu i maes ; 
A holl lyth'renau d'enw gawn 
Yn cael eu dangos yma’ n llawn. 


AM DDUW. 


8 Ar Galfari, rhwng dae'r a nef, 

. Llewyrchodd ei ogoniant ef ; 
Un haul ymguddiodd y prydnawn, 
A'r llall a wnaed yn eglur iawn. 


4 Nid oedd ond gwaed 'sgrifenai i gyd 
Ddyfnderoedd mawr anfeidrol lid ; 
Nid oedd ond gwaed osodai i maes 
Derfynau'r gwaredigol ras. 


5 Pa ddawn sydd yn y Duwdod mawr 
Nad yw'n ysgrifen yma i lawr? 
Beth all'sai ddangos pwy wyt ti 
Yn well nag angeu Calfari? 


6 O! fyrddiwn ryfeddodau'r groes ! 
Dioddefodd f Arglwydd angeu loes ; 
Caru hyd at ddioddef llid ; 

Caru a marw yr un pryd. 


7 Fy ysbryd a fy mywyd drud 
Sy'n cael ei faeth oddi yma i gyd ; 
Y dŵr a'r gwaed ddaeth yma'n lli', 
Yw nerth a gallu'm hysbryd cu. 


8 Dymunwn roi dy glod i niaes 
Mewn iaith na's deall daear las, 
O flaen. y fainge, yn mhlith y llu 
O seintiau ac angylion fry. Ww. 


114. Duw yn blaid i'w bobl. 
(SALM XLvVI.) 
6. 8. §.—Nashville, 45, Llangoedmor, Y. 10. 


Dx yw fy nerth a’m noddfa lawn ; 
Mewn cyfyngderau creulon iawn, 
Pan alwom arno mae ger llaw ; 
Ped ai'r mynyddoedd mwya' i'r môr, 
Pe chwalai'r ddaear fawr a'i stôr, 
Nid ofnai'm henaid i ddim braw, 
70 








AM DDUW. 


2 A phe doi'r moroedd dros y byd 
Yn genllif garw coch i gyd, 
Nes toddi'r bryniau fel o'r blaen ; 
Mae afon bur i lawenhau 
A'i ffrydiau ddinas Duw'n ddidrai, 
Preswylfa ei saint, a'i babell lân. 
9 A Duw sydd yno yn eu plith, 
Ni ysgogir un o honynt byth ; 
Fe'u cymhorth hwy yn foreu iawn : 
Y boreu byddo mwy na mwy 
O bob gwasgfeuon arnynt hwy, 
Ceir gwel'd ei addewid ef yn llawn, 


4 Terfysgodd cenedlaethau'r byd, 
A brenhiniaethau aeth yn llid 
Yn erbyn ei Eneiniog ef : 
Ing, cyfyng-gynghor, llewygfâu, 
Ac arswyd, ddaeth ar gedyrn rai ; 
Y ddacar doddodd gan ei lef. 


9 Argìwydd y lluoedd sydd o'n plaid, 
Duw Iago'n gymh orth in wrth raid 
Gobeithiwn ynddo byth am hyn ; 
Dewch, syllwch ar ei ryfedd waith, 
Fath ddistryw wnaeth trwy'r ddaear faith: 
Mae'n siwr bydd yn amddiffyn in. 


6 Fe wnaeth ryfeloedd mawr eu llid 
I beidio hyd eithafoedd byd ; 
Y cedym mawr ddychryna o'i flacn : 
Fe ddryllia'r bwa dur yn glau, 
Fe dyr y waewffon yn ddau, 
Fe lysg eu holl gerbydat â than. w. 


115. Clodforedd i Dduw. 
M. 8.—Trallwm, 67. Oldenburg, 69. 


((LODFORWCH bawb ein Harglwydd Dduw, 
Doed dynol ryw a ganmol ; 


AM DDUW. 


Ei hedd, fel afon fawr ddidrai, 
Gaiff ddyfrhau ei bobol. 


2 Uwch nefol len mae tanllyd lu 
'N ei foli yn dragywydd : 
Nef, daear, dŵr, a phob peth byw, 
All ddyweyd, Da yw yr Arglwydd. 


3 Ei air a'i ammod cadw wnn 
Byth y parha’i ffyddlondeb, 
Nes dwyn ei braidd o'u poen a'u pla, 
I hyfryd dragwyddoldeb. 
4 Ni newid ddim, er gweled bai 
fewn i'w rai anwyla' ; 
Byth cofia waed Tywysog nen, 
A'i boen ar ben Calfaria. 


5 Pan ballo ffafr pawb a'u hedd, 
- Duw, o'i drugaredd odiaeth, 
Yn Dad, yn Frawd, yn Ffrynd a fydd 
Ar gyfyng ddydd marwolaeth. Ww. 








116. Ffyddlondeb Duw. 
M. C.—St. Ann, 79. Bedford, 89. 


OED uffern, angeu, a holl rym 
Fy mhechod yn gyltân, 
Cryfach a thrymach lawer yw 
Fyddlondeb Duw ci hun. 


2 Ac yn eu herbyn gwaeddi wnaf, 
«Yr Arglwydd yw fy rhan ;” 
Ac yn ei glwyfau mi ga’r dydd 
Yn hollol yn y man. 
3 Ac mi ro’ f'angor yma i lawr 
Mewn moroedd dyfnion maith, 
Nes im gael glanio'r ochr draw 
I'r wlad o fel a llaeth, 
72 


AM DDUW. 


4 Pan aller briwio gallu'm Duw, 
Tori ffyddlondeb nen, 
Dyna yr unig bryd yr: 
Tymhestloedd dros fy mhen. Ww 


117. Cariad Duw. 
M. C.—French, 77. Bedford, 89. 
pr fy Arglwydd, yw fy rhan, 
A doed y drygau ddél ; 
Ac er bygythion uffern fawr, 
Dy garìad sydd dan sêl. 
2 Oddi wrthyt rhed fel afon faith 
Fy nghysur yn ddidrai ; 
O hwyr i foreu, fyth yn gylch, 
Dy gariad sy'n parhau. 
9 Uwch pob rhyw gysur îs y nef 
Yw cariad pur fy Nuw ; 
Anfeidrol foroedd dyfnion maith, 
Heb fesur arno yw. 
4 Dechreuodd draw cyn creu y byd, 
Fe bery byth yn mlaen, 
Heb un cyfnewid ac heb drai, 
Pan elo'r byd ar dân. 
9 O! dewch a gwelwch! chwiliwch ef, 
Anfeidrol gariad mawr, 
Ag sydd yn maddeu miloedd myrdd 
O feiau yn vr awr. 
6 Mae'n paren ffyddlawn byth heb drai, 
P'odd bynag troddo'r byd, 
A phe eymmysgai tir a môr, 
run yw'm Duw ohyd. w. 
118, Mawredd Dua. 
8. 6.—Rotterdam, 102. 


AE'N llon'd y nefoedd, llon'd y byd, 
Llon'd uffem hefyd yw ; 
7 


AM DDUW. 


Llon'd tragwyddoldeb maith ei hun, 
Diderfyn ydyw Duw ; 
Mae'n llon'd y gwagle yn ddigoll, 
Mae oll yn oll, a'i allu'n un, 
Anfeidrol, annherfynol fôd 
A'i hanfod ynddo'i hun. 
2 Un hunanfodol ydoedd ef 
Oyn llunio nef na llawr ; 
Yn nhragwyddoldeb maith yn ol, 
Yn Dduw anfeidrol fawr ™ 
Heb ddechreu dyddiau iddo’n bod, 
Na diwedd einioes chwaith i ddod, 
Tragwyddol a rhyfeddol fod 
Yn Drindod uniawn drefn. 


3 Clyw, f'enaid tlawd, mae genyt Dad 

Sy'n gwel'd dy fwriad gwan, 

A Brawd yn eiriol yn y nef 
Cyn codi'th lef i'r lân : 

Cred nad diystyr gan dy Dad 

Yw gwrandaw gwaedd dymuniad gwiw, 

Pe byddai d'enau yn rhy fud 
I'w dd'wedyd ger bron Duw. E. J. 


119. Ffordd Duw yn guddiedig. 
7. 6. D,—Bremen, 112. Ramah, 108. 
Pron Duw sydd yn y dyfroedd, 
A'i lwybrau oll yn gudd ; 
Er hyny, dont yn amlwg 
Pan ddelo'r hynod ddydd : 
Holl droion maith rhagluniaeth — 
Bydd pelyderau Duw 
Yn dangos eu cymhwysder 
I bob creadur byw. 


2 Gan hyny, ymdawelwn 
ewn gostyngeiddrwydd gwiw, 
A gwir fwyneidd-dra duwiol ” 
Mewn 'stormydd o bob rhyw, 
t4 





AM DDUW. 


Pob awel lem anhyfryd 
Sy'n ol yr arfaeth gynt ; 
Ac arni yn marchogaeth 
Mae Arglwydd mawr y gwynt. dD. cs. 


120. Cariad Duw mewn etholedigaeth. 
7. 6. D.—Meirlonydd, 109. Missionary, 110. 


Rey DDOL byth, rhyfeddol 
Yw cariad rhad fy Nuw, 
A redodd yn yr arfaeth 
At ddynion gwael eu rhyw, 
A’u dewis mewn Cyfryngwr, 
A’u rhoddi iddo’n had, 
Ac yntau yn ymrwymo 
I'w dwyn yn un â'i Dad. 


2 Etholiad, heb un ammod 

Yn sefyll ar y dyn— 

Yn tarddu o foddlonrwydd 
Ewyllys Duw ei hun : 

Tragwyddol, beb un dechreu, 
Anghyfnewidiol yw ; 

Mae'r sylfaen a'r adeilad 
I gyd o gynghor Duw. 


9 Etholwyd i feddianu'r 
Holl ragorfreintiau drud— 
Y moroedd o fendithion 
Sy 'ngwaed Iachawdwr byd : 
wnder a sancteiddrwydd, 
ogoneddiad llawn ; 
Rhad, rhad! fydd anthem Seion 
Am fath annhraethol ddawn. 


'& Mae'r moddion a'r dybenion 
Mewn cwlwm sicr iawn ; 
'Does modd fod gwell sefydliad— 
Mae'n ddoeth, 9 ras yn llawn, 


AM DDUW. 


Prif ddyben ethol ydoedd 
Dyrchafu gras fy Nuw, 
Ac wrth wneyd hyny, achub 
' Myrddiynau o ddynolryw. ML. R, 


121. Cariad Duw. 
T. 6. D.—Meirionydd, 109. Syria, v. 35. 


FOROEDD o ddoethineb! 
Oedd yn y Duwdod mawr, 
Pan yn cyfranu ei gariad 
I bryfed gwael y llawr ; 
A gwneuthur i'w drugaredd, 
'i dostur maith ynghyd 
I redeg megys afon 
Lifeiriol dros y byd. 


2 Duw, cariad yw ei hunan 
B'le bynag rhedo'i fryd, 
Mae enfeidroldeb eang 
Yn cerdded drwyddo i gyd, 
Mewn gweithred o drugaredd 
Mae ef yn llawenhau ; 
_Ac yn faddeuwr pechod 
Yn cael ei alw mae. 


3 Rhyw ddyfnder mawr o gariad, 

Lled, annherfynol hyd, 

A redodd megys diluw 
Diddiwedd dros y byd ; 

Yn ateb dyfnder eithaf 
Trueni dynolryw ; 

Can's dyfnder- eilw ddyfnder 
Yn arfaeth hen fy Nuw. 


4 O! gariad heb ei gyrohar ! 
A thyna'r testyn sy 
Yn llanw holl ganiadau 
'R angylaidd, sanctaidd lu, 
76 





AM DDUW. 


Anfeidrol ras rhyfeddol ! 
Pe tawai am dano ddyn, 
Fe seiniai'r fud greadigaeth 
Yn ddiau bob yr un. W.—G. D. ©. 


122. | Dodhineb a daioni Dur. 
7. 6. D.—Ramah, 108. Bremen, 112. 

Y Nuw, uwchlaw fy neall 

. Yw gwaith dy ddwylaw i gyd ; 

Rhyfeddod annherfynol 
Sydd ynddynt oll ynghyd; 

Wrth weled dy ddoethineb, 
Dy allu mawr, a'th fri, 

Mi greda' am iachawdwriaeth 
Yn hollol ynot ti. 


20 fenaid! gwel fath noddfa, 
diysgog, gadarn, yw, 
Yn P mie rhyw gyfyngderau 
Tragwyddol ras fy Nuw : 
Ac yma boed fy nhrigfan, 
A fy nhawelaf nyth, 
Yn nyfnder cyfyngderau, 
Sef dan dy aden byth, 


3 Fe all i'r lân fy nghodi 

O ddyfnder llwch y byd, 

A gwneyd pe ob drwg a gwrddwyf 
Droi er daioni i gyd ; 

Rnoi olew o lawenydd 
Yn wastad ar fy mhen, 

A'm dwyn trwy foroedd dyfnion 
I ganol nefoedd wen. w.,—da. D. C. 


123. Y Cyfammod Gras. 
7. 6. D.—Ramah, 108. Syria, y. 37. 


(YFAMMOD hedd a luniwyd 
J Yn nhragwyddoldeb pell, 
G7 





AM DDUW. 


Rhwng Tad, a Mab, ac Ysbryd ; 
Nis gall’sai fod yn well : 
Cyfammod er achubiaeth 
I euog lwch y llawr ; 
Mae'n gadarn wedi ei selio 
A gwaed Messiah mawr. 


2 Cyfammod rhad tragwyddol 

Yw dyfais gras y nef ; 

Nis gall na byd nac uffern 
Byth ei ddirymu ef ; 

Pan ddiffydd haul a lleuad 
Pan losgo daear las, 

Fe snif y ddyfais ddwyfol 
Yn gryf gyfammod gras. AN. 


124. | Duw yn hoffi trugaredd. 
7. 6. D.—Mnnheim, 111. 
Pp? Dduw yn mhlith y duwiau 
Sydd debyg i'n Duw ni? 
Mae'n hoffi maddeu'n beiau, 
Mao'n hoffi gwrandaw'n cri ; 
Nid byth y deil eiddigedd, 
Gwell ganddo drugarhau ; 
Er maint ein hannheilyngdod, 
Mae'i gariad e'n parhau, AN. 
125. = Duw yn anghyfnewidiol. 
6. 8.—Gwladys, 135. Normandy, 137. 
FYDDLONDEB mawr y nef, 
Sydd siwr o bara byth, 
'Does ddim a'i briwis ef 
O'r ddae'r i uffern syth ; 
Mae'i arfaeth fawr a'i air yn un, 
A gwaed y groes oll yn gyttân. 


2 Cyfnewid y mae dyn, 
Troedig yw erioed, 
78 





AM DDUW. 


Ond digyfnewid Duw, 
Fel haul neu sêr y rhod, 

Ac ar ei faith ffyddlondeb ef 

Y try gogoniant nef y nef. 

3 O! fendith heb ddim trai, 

Cysuron heb ddim rhi’, 

Sy'n tarddu Iesu i maes, 
Bob awr o honot ti: 

Nis gallaf byth ddymuno mwy 

‘frysorau nag sydd yn dy glwy'. 


126. | Cariad Duw yn parhau bylh. 
6. 8.—Alun, 288. Bombay, 186. 
A'M 'r ofna'm henaid gwan 
Wrth wel'd aneirif lu 
Yn ceisio amheu'm rhan 
A'm hawl yn Iesu cu ? 
Gwn mai dilyth wirionedd yw, 
Fod cariad Duw yn para byth. 
2 P'odd gall y Bngail mawr 
Anghofio 'i anwyl ŵyn, 
Pan ddaeth o'r nef i lawr 
I farw er eu mwyn ? 
Gwn mui dilyth, &c. 


9 Os gâd fy anwyl Dad 
Fi i farw ar fy nhaith, 
Beth ddaw o'r arfaeth rad 
Yn nhragwyddoldeb maith? 
Gwn mai «dilyth, &c, 
4 A ddiffydd cariad rhad? 
A'i ofer geiriau Duw ? 
A gollir rhinwedd gwned 
Ac angeu Iesu gwiw ? 
Gwn mai dilyth, &c. 
5 A ro'i ffarwel i dyst 
O gariad Crist a hedd, 


AM DDUW. 


Gynt ga'dd fy enaid trist 
O fyn'd i'r nefol wledd ? 
Gwn mai dilyth, &c 


. 6 Mi gredaf eto'n hy' 

Caf fyn'd i ben fy nhaith— 
Fy nhawel gartref fry, 

O'm poen a'm llafur waith : 
Gwn mai dilyth, &c. 


7 Er Satan, byd, a chnawd, 
A'm holl elynion câs, 
Fe ddygir f'enaid tlawd 
O'i holl gadwynau i maes ; 
Gwn mai dilyth wirionedd yw, 
Fod cariad Duw yn para byth. W. 


1 o. ““Nesau at Dduw sydd dda i ni.” 
6. 8.—Ramoth, v. 47. Alun, 238, 


M^ Duw yn llon'd pob lle, 
Presenol yn mhob man, 
Y nesaf yw efe 
O bawb at enaid gwan : 
Wrth law o hyd i wrandaw cri— 
“* Nesau at Dduw sy dda i mi.” 


2 Yr Arglwydd sydd yr un, 
Er maint derfysga’r byd ; 
Er anwadalwch dyn, 
Yr un yw ef o hyd; 
Y graig na syfl yn merw’r lli— 
““ Nesau at Dduw sy dda i mi.” 


9 Yr hollgyfoethog Dduw, . 
Ei ge leibâ ; 
Diwalla bob peth byw 
O hyd a'i 'wyllys da: 
Un dafn o'i fôr sy'n fôr i ni— 
“* Nesau at Dduw sy ddai mi,” 
80 





AM DDUW. 
© 128. RHAN IL. 
p^ ham y trof yn ffol 
At ail achosion mwy? | 
Mae’r Achos mawr tu ol, 
Effeithiau ydynt hwy : 
Ar deg a gwlaw, mewn trai a lli, 
“ Nesau at Dduw sy dda i mi.” 


2 Mewn trallod, at bwy'r af, 
Ar ddiwrnod tywyll, du ? 
Mewn dyfnder, beth a wnaf, 
A'r tonau o'm dau tu? 
O fyd ! yn awr beth elli di? 
“* Nesau at Dduw sy dda i mi,” 


3 Anwadal hynod yw 
Gwrthddrychau goreu'r byd ; 
Ei gysur o bob rhyw, 
Siomedig yw i gyd : 
Rhag twyll ei wên a swyn ei fri 
‘*Nesau at Dduw sy ddaimi.” p.Js 


129. Trugaredd a gofal Duw. 
8. 7. D.—Lliangan, Y. 60. Ledfor(h, 16:. 
EUED dyddiau o bob cymmysg 
D Ar fy nherfynedig oes ; , 
T’wyned hanl oleudeg llwyddiant, 
Ynteu gwasged garw groes; 
Clod fy Nuw gaiff lanw 'ngenau 
Trwy bob tymhestl, trwy bob hin, 
A phob enw gaiff ei lyngcu 
n ei enw ef ei hun. 
2 Ynddo'n unig 'rwy'n ymddiried 
Hollalluog yw fy Nuw ; 
A phob noddfa wy'n ffieiddio, 
Arall, anigonol yw ; | 
Yn ei iachawdwriaeth rasol 
'N unig 'rwyf yn llawenhau : 


AM DDUW. 


Dyma'r fan y tardd cysuron 
Sy'n dragwyddol yn parhau. 


3 Mae'n gofalu am fy nghadw ss. 

Trwy bob cystudd mwya'r byd, 

A chyfiawni pan bo'n gyfyng, 
Fy anghenion oll i gyd ; 

Mae yn arwain fy ngherddediad, 
Yn fy nhywys yn y blaen, 

Ac yn gwylio ar fy nghamrau— 
Bob ysgogiad, fawr a mân. 


4 Mae ei glustiau yn agored 

I bob rhyw ddrylliedig lef, 

Ac mae'r drom ochenaid glwyfus 
Yn cyrhaeddyd ato ef; 

Pan bo twyllwch ac anobaith 
Yn amgylchu'm llwybrau eudd, 

Daw a thry yn gan’ goleuach 
D'wyllwch nos na haner dydd. 


cr 


Llwybrau bendith yw'i orchymynion, 
Llwybrau bywyd, llwybrau gwir; 
Trwy bob ewmmwl mae yn gweithio 
Mewn goleuni disglaer pur ; 
Mae'i ddyfodiad fel yr heulwen ; 

Byth ni allwn ym» fyw 
Heb gael profi presenoldeb 
Llawn, hyfrydaf, pur fy Nuw. 


6 Boed fy nhafod fyth, gan hyny, 
'N seinio'i anghydmarol glod, 
Rhyfeddodau maith y cariad 
Penaf welodd dyn erioed ; 
Caiff angelion a seraphiaid 
Blethu eu cân â mi yn un, 
Gyda llu heb un rhifedi 
Am ogoniant Mab y dyn. w. 
82 





AM DDUW. 


130. Ymostwng i benarglwyddiaeth Duw. 
& 7. D.—Bohemia, 168. Eifionydd, 179. 


TYRED, Arglwydd, tyr'd yn fuan, 
Dim ni'm boddia dan y ne’, 

Dim ond ti a ddeil fy ysbryd 
Gwan, lluddedig, yn eile; 

Neb ond ti a gŵyd fy enaid 
Llesg, o'r pydew du i'r lân ; 

Os tydi sy'n gwneyd i'm ochain, 
Ti'm gwna'n llawen yn y mân. 


2 Hŵyl fy enaid sy wrth d'wyllys, 

Fel y mynot mae yn bod 

Oll o mewn, ac oll oddi allan, 
Ddigwydd imi îs y rhod : 

'Nawr ti'm codi i'r lân i'r nefoedd, 
Eilwaith ti'm gostyngi i lawr; 

Mae dy gerydd a dy gariad 
Im yr un rhyfeddod fawr. 


3 Tyr'd rho gerydd i'm, neu gâriad, 

Yr un fynech ti dy hun ; 

Ond trwy'r cwbl cadw f'ysbryd 
Yn sefydlog wrth dy glun : 

Dros y bryniau gwna i mi gerdded 
Tuag adre'n ddi-nacâd, 

Heb yn unlle i mi edrych, 
Ond ar degwch tŷ fy Nhad. w. 


191. | Bwriad grasol Duv. 
8. 7. p.—Edinburgh, 164. Dismission, 160. 
RAW mai welaf ryfeddodau 
ion bethau Tri yn un ; 
Cyn bod Eden ardd na chodwm, 
Grasol fwriad Duw at ddyn ; 
Ethol Meichiau cyn bod dyled, 
Trefnu Meddyg Syn bod clwy'; 


AM DDUW. 


Caru gelyn heb un haeddiant ; 
Caiff y clod tragwyddol mwy. 


2 O! dragwyddol iachawdwriaeth, 

Yn yr arfaeth gafodd le, 

I gyfodi plant marwolaeth, 
I etifeddiaeth bur y ne': 

Cariad boreu, mor ddiddechreu 
Ag yw hanfod Tri yn un, 

Yn cofleidio meibion Adda, 
Yn yr Alpha mawr ei hun. 


132. Ymofyn am Dduw. 
8. 7. 4.—Verona, 174. Frankfort, 173. 
UW, anfeidrol yw dy enw, 
Llanw'r nefoedd, llanw'r byd ; 
F'enaid inau sy'n dy olrhain . 
Trwy'r greadigaeth faithì gyd: . 
Ffaelu'th ffeindio ” 
Y'r cyflawnder sy arnaf chwant. 


2 D'wed a ellir nesu atat, 
D'wed oa ellir dy fwynhau, 
Heb un gorchudd ar dy wyneb 
Nac un gwg i'm llwfrhau : 
'Dyma'rnefoedd 
Wyf am gael tu yma i'r bedd. 


3 Ffaelu 'r wyf fi a'th orddiwes— 
Dyfod atat ti yn lân, 
Er fy mod yn gwel'd dy gamrau 
Perffaith, hyfryd, draw o'm blaen 
Tyred amser 
Na bo awr heb dy fwynhau. 


4 Yn y man b’ost ti'n cartrefu 
Y cyweiriaf finau'm nyth ; 
Gwedd dy wyneb fydd fy nefoedd 
Yma ac oddi ya byth ; 





AM DDUW. 


Nid oes bleser 
. Dan yr baul gyflawna'th le. Ww. 


133. Syched am Dduw. 
8. 7. 4.—Verona, 174. Peniel, 172. 
Y nymuniad, paid a gorphwys 
Ar un tegan is y nef ; 
Eto erioed ni welodd llygad 
Wrthddrych tebyg iddo ef: 
Cerdda rhagot 
'Rwyt ti bron a'i wir fwynhau. 
2 Ffarwel, ffarwel, oll wy'n weled, 
Oll sydd ar y ddae'r yn byw; 
Gadewch imi, ond munydyn, 
Gael yn rhywle gwrdd a'm Duw: 
Dyna leinw 
'Nymuniadau oll yn un. 


3 D'air a wnaeth y moroedd helacth, 
D'air a wnaeth y ddaear fawr, 
D'aìr a greoedd lu'r ffurfafen, 
Sydd yn hongian uwch y llawr: 
'Mysg a greaisb, 
'Does gyffelyb it dy hun. 


4 Tyrd, yr hwn wyt yn hawddgarach 
vp Nath greaduriaid maith eurhi; 
d y deui, Ai gwnei dy drigfan 
ob munydyn gyda mi? 
Tyr'd yn fuan 
Arglwydd, at y sawl a'th gâr. W. 


134. Duw et hunan. 
8. 7. 4.— Verona. 174. Lewes, 17%. 
E gynnygiodd dyfroedd lawer— 
Ss Dyfroedd dyfnion mawr cu grym, 


AM DDUW. 


Oeri'm cariad tuag atat ; 
Gras, mae'n debyg ddiffodd ddim : 
Rhan o'th natur 
Yw, wy'n deimlo ynwy' f' hun. 


2 Eisiau'th wel'd yr wyf mor llwfr, 
Eisiau'th wel'd yr wyf mor wan, 
Golwg ar dy wyneb hyfryd 
Gwyd yr eiddil cloff i’r lan: 
Dwfr bywiol 
Ydwyt i'r lluddedig rai. 


3 'Does gyff lybiaeth îs y nefoedd 
All yn gywir draethu maes 
Ddistaw, ddirgel, bur brofiadau, 
Ac och'neidiau'th nefol ras : 
Mi wn ronyn 
Wrth beth ydwyf beth a ddaw. 


4 Y mae cyfoeth a gogoniant 
A pherth'nasau yn gytân, 
A phleserau o bob rhywiau'n 
olli eu henwau wrth dy glun ; 
I dy ganlyn 
Fe'u gadawaf oll yn ol. 


5 Rhof ffarwel i'r holl greadigaeth. 
Ffarwel, feusydd gwych eu rhyw, 
Ffarwel, deiau teg yr olwg, 
Ffarwel, ddynion goreu'n fyw ; 
Gwych gyfnewi 
Duw ei hunan yn lle'r byd. 


6 Beth wyf gwaeth pe llyncai'r moroedd 
Ddaear eang yn eu croth ? 
Beth wyf gwaeth pe doi gwaelodion 
Dyfroedd mawr yn berffaith noeth ? 
Beth yw colli 
Môr a daear, ond cael Duw? w. 
86 


AM DDUW. 


135. Dwo a digon. 
8. 7. 4,— Verona, 174. Tamworth, 178. 
ID oes eisiau un creadur 
Yn bresenol lle bo'm Duw ; 
Mae e'n fwyd, y mae e'n ddiod, 
Nerth fy natur egwan yw: 
Pob hapusrwydd 
Sydd yn aros ynddo'i hnn. 


2 Gyrwch fì i eithaf t'wyllwch, 
Hwnt i derfyn oll sy'n bod, 
I ryw wagle dudew anial, 
Na fu creadur ynddo erioed : 
Hapus, hapus, 
Fyddaf yno gyda thi. 
3 Nis gall dychryn, nis gall ofnau, 
Nis gall peehod yn gytfin, 
Gael un effaith ar fy enaid 
Pan y byddwyf wrth dy glun : 
Ofer, ofer, 
- Ceisio'm cyffwrdd yn dy gôl. 


4 Nid oes unman i mi'n gartref, 
Nid oes drigfan o un rhyw, 
Allaf alw yn hyfrydwch 
I mi'n awr ond mynwes Duw: 
Yn ei fynwes 
Mae fy naear i a'm nef. w. 


136. | Gofala chariad Duo. 
8. 7, 4.—Frankfort, 173. Peniel, 172. 
Ke dy fod yn uchder nefoedd, 
Uwch cyrhaeddiad meddwl dyn, 

Eto mae'th greaduriaid lleiaf 

Yndyolwgbob yrun; 

Nid oes meddwl 
Ond sy'n oleu yi flaen. 


AM DDUW. 


2 Ti yw 'Nhad, a thi yw 'Mhriod, 
Ti ywm Harglwydd, ti yw'm Duw, 
F'unig Dŵr, a'm hunig Noddfa, 
Neu i farw neu i fyw, 
Cymer f'enaid 
Dan dy aden tua'r nef. 


3 Tro 'ngelynion yn en gwrthol, 
A phalmanta’r ffordd i'r wlad, 
Tra fwy'n yfed addewidion 
Pur yr iachawdwriaeth rad ; 
Fel y gallwyf 
O fy nghystudd ymgryfhau. 


4 Minau ymddigrifaf ynot, 
A chanmolaf fyth dy ras, 
Tra fo'r anadl bur yn para, 
Yntau wedi'r êl i maes : 
Tragwyddoldeb 
Ni chaiff ddiwedd ar fy nghin. ow. 


137. | Duw yn gwaredu rhag drwg. 
8. 7. 4.—Verona, 174. Peniel, 172. 
N@ oes funyd fach o'm bywyd 
LN Na fuost, Arglwydd, i mi'n dda, 
Ti'm gwaredaist fil o weithiau 
Yma ac acw rhag rhyw bla : 
Fe'm hachubwyd 
Am it sefyll o fy mhlaid. 


2 Dengmil llawn o gyfyngderau, 
Ac o rwydau cyfrwys fwy, 
Fu gan Satan i fy maglu, 
A ehwympaswn iddynt hwy : 
Ti dy hunan 
Oedd a'm daliodd i i'r lân. 


3 'Rwyt ti'n drech na'm calon galed, 
'Rwyt ti'n drech aim pechod câs ; 
8 








_AM DDUW. 


Ti wnai'm hanwyl chwant a minau 
Pryd y mynost gwympo i maes : 
Croesa 'mhechod— 
Croesa'r peth wyf am fwynhau, 


4 Dy ddoethineb na dy allu 
Sydd yn abl i dori lawr, 
D'rysu, difa, a newynu, 
'R penaf un o'm beiau mawr, 
Gwna i mi ganu ; 
Concrwyd gelyn mwy.na'r byd. w. 


138. Gwaith Duw yn yr enaid. 
8. 7. 4.— Peniel, 172.. Tamworth, 178. 
'R WY'N dy garu, ti a'i gwyddost, 
v 'Rwy'n dy garu, f' Arglwydd mawr, 
'Rwyn dy garu yn anwylach 
Na'r gwrthddrychau ar y llawr : 
Darllen yma 
Ar fy ysbryd waith dy law. 


2 Nid oedd dim o fewn y ddaear, 
Nid oedd dim o fewn y nef, 
Nid oedd bys wnai'r fath adeilad 
'N unig ond ei fysedd ef ; 
Dymuniadau 
Ynt a ddaeth o fynwes Duw. 


3 Fflam o dân o ganol nefoedd 
Yw, ddisgynodd yma i'r byd ; 
Tan i losgi'm natur gyndyn, 
Tân i lanw'm heang fryd ; 
Hwn nis diffydd 
Tra parhao Duw mewn bod. 
4 F'enaid gwag oedd gynt yn crwydro, 
Weithiau 1'r dwyrain weithiau. i'r dê 
Nid oedd dim a'i gwnai yn esmwyth 
'N unig ond ei gariad e'r 


AM DDUW. 


Anfeidroldeb 
All’sai’m llanw oll yn llyn. 


5 Plle'r ennynodd fy nymuniad? 
P'le cadd fy serchiadau dân ? 
D'le daeth hiraeth im am bethau 
Oeddwn yn gasau o'r blaen ? 
Iesu, Iêsu, 
'R cwbl ydyw gwaith dy law. 


6 Dymuniadau pell eu hamcan 
Wyf yn deimlo ynwy 'nglŷn, 
Dacw'r ffynon bur tarddasant— 
Anfeidroldeb mawr ei hun : 
Dyma 'ngobaith 
Bellach byth y cânt barhau. w. 


139. Cariad tragwyddol Duw. 
llau.—Joanna, 214. Wareham, 213. 
R Arglwydd a'm carodd i'n rhyfedd erioed; , 
Fe'm cywir adnabu yn mhell cyn fy mod: 
Arfaethodd yn gynnar fy npghadw'n ddigêl, 
Pan wnaeth ei gyfammod yn sicr dan sêl. 


2 A chariad tragwyd col fe'm carodd i, do ; 
Clod iddo drwy'r nefoedd! fe'm cadwodd mewn cô* 
'Sgrifenodd fy enw i yno ryw bryd 
Yn mhlith y rhai garwyd cyn seiliad y byd. 
9 Er imi droseddu glân gyfraith fy Nuw, 
Do, ganwaith ei demtio a'i flino gwir yw, 
Ni newid, ni thorir y weithred a wnaed 
Gynt yn nhragwyddoldeb, fe dd'wedodd fy Nhad. 


4 Wel, dyma fel carodd fi'n rhodd ac yn rhad : 
Pa drysor dan nefoedd mwy gwerthfawr a gned ? 
Oen anwyl ei fynwes a gefais heb gêl : 
Mae ynddo'n guddiedig fy mywyd dan sêl. 
5 Mi ge's y Ffrynd goreu fyth, fyth, all'sai fod 
— Yraddewida roddodd nì thorodd erioed : 


AM DDUW. 


Er byw'n ei ogoniant yn nghanol y nef, 
Mewn awr o gyfyngder fe wrendy fy llef. w. 


140. Rhad ras Duo. 
llau.—Joanna, 214. Wareham, 213. 


yN rhad y mae'n dyfod bob bendith a dawn, 
Fy mwrdd yn gyfoethog a'm cwpan yn llawn, 
A gwisg i'm cynhesu, fy annedd; a'm tân, 
Fy einioes a'm hiechyd o'r Arglwydd yn lân. 
2 Yr awyr sy'n dyfod o artref fy Ner, 
A'r dyfroedd i yfed yn mhell uwch y ser, 
Y tân o'r wybrenau, y moroedd, a'r tir, 
Sy'n d'od o rad gariad fy Arglwydd yn wir. 

3 Ond mwy na'r bendithion tymhorol ger llaw 
Yw'r rhai sydd yn perthyn ì'r amser a ddaw, 

Yn rhad a ddechreuwyd cyn amser erioed, 
A bery'n rhad eto tra nefoedd yn bod, 

4 Yn rhad yr etholwyd—pa'm Arglwydd myfì? 
Draw yn nhragwyddoldeb, yn nghynghor y Tri: 
Yn rhad y'm dwysbigwyd; dadguddiwyd yn rhad 
Mai dros fy anwiredd y collwyd y gwacd. 

9 Yn rhad 'rwy'n cael manna ; a'r dyfroedd di brin 
O ffynon y bywyd yn rhad 'rwy'n cael hyn : 

Yn rhad y caf gerdded y siwrnai sydd faith ; 
Yn rhad y caf ganu ar ddiwedd fy nhaith. w. 


141. O ddyfnder I 
11au.—Joanna, 214. Wareham, 213. 
¢ ddyfnder diwaelod cyfamod a threfn [chefn] 
Yr arfaeth dragwyddol sydd ddyfnder dra- 
Rhagoddef, rhagweled mai gyrthio wnai dyn, 
Ac ethol Gwaredwr tragwyddol ei hun. 

2 O ddyfnder! pwy fesur ddoethineb y ne'? 
Cyfammod tragwyddol ni syflir o'i le: 
Gosodwyd y sylfaen—mor gadarn yw'r graig 
Ti Arglwydd y lluoedd a dd'rysodd y dd»vwig. n. J. 


AM DDUW. 


142. Duw yn amddiffynfa. 
8au, 8ìl.—Salome, 218. 
A drigo 'nghymdeithas y Tad, 
Ei aden yn gauad a'i cudd ; 
Caiff weled trwy'r aberth a'i ras, 
Ddirgelwch ei deyrnas bob dydd, 
Dywedaf, Fy Noddfa yw'm Nér, 
A'm tyner Waredwr yw'r Iôn 
Ac ynddo gobeithiaf heb baid, 
Am dano fy enaid a sôn. 


2 Nid ofni rhag dychryn y nos, 
A'r saeth ni ddaw'n agos liw dydd ; 
I'th gadw di, 'mlaen ac yn ol, 
Ei aden anfeidrol a fydd : | 
Rhag haint a'r dinystrydd, dy Nêr 
A'i aden fydd dyner i'th doi, 
A'i enw, dy gastell di-gêl, 
A'th noddfa ddiogel i ffoi. 


3 Cwymp mil wrth dy ystlys i'r llwch, 
Syrth myrddiwn wrth d'ochr i'r llawr, 
A thithau ni chyffwrdd un pla, 
Can's Duw yw dy noddfa di'n awr ; 
Yn unig canfyddi fod tâl, 
A dial, am bechod ryw ddydd ; 
Er uched yw'r anwir, a'i ffroen, 
Ymddiffyn i'r beilchion ni byd 1. 


4 O herwydd it wneuthur yr Iôn 

Yr Arglwydd goruchaf, dy nyth, 
Dy noddfa, dy gartref di-gêl, 

A'th breswyl dyogel am byth : 
Dim niwed ni ddigwydd i ti, 

Na phla i dy boeni ni bydd, 
Cysgoda dy babell yn llon 

Dan fendith ei roddion a rydd. 

92 


AM GRIST. 


5 Angylion y nefoedd, yn llu, 
A warchod oddeutu dy ffyrdd ; 
Gorchymyn a ddyry'n dy gylch, 
Ehedant o'th amgylch di'n fyrdd ; 
Rhag llithro na tharo dy droed, 
Mor hynod eu gofal i gyd, 
Hwy'th ddygant yn dyner a doeth, 
A'u dwylaw angylaidd ynghyd, 
G Ac arnaf y geilw mewn ing, 
Gwrandawaf, gwaredaf ynghyd, 
A chydag ef byddaf yn blaid 
Digonol i'w enaid o hyd : 
Gogoniant, anrhydedd, hir oes, 
Digonaf ei einioes â hedd ; 
Trwy rym iachawdwrineth di-drange 
Y diangc o feddiant y bedd. R. J. 


AM GRIST. 
143. Prynedigaelh irwy waed. 


10au.—Clod, 5. Navaree, 1. 
AE haeddiant mawr rhinweddol waed fy Nuw 
Yn llawer mwy na'r pechod gwaetha'i ryw ; 
Ceir maddeu myrdd o'r beiau mwyaf gaed, 
A'r euog brwnt a génir yn y gwaed. 


2 O'm pen i'm traed, annhraethol aflan wyf; 
Nid oes lanhad ond yn ei farwol glwyf; 
Y ffynon hon agorwyd ar y bryn, 
Er dued wyf, a'm gylch yn hyfryd wyn. 
3° Efe yw'r Iawn dros ein pechodau ni; 
Ei ddryllio wnaed ar fynydd Calfari: 
Ein dyled fawr a dalwyd yno'n llawn, 
A'r llyfrau oll a groeswyd un prydnawn, 


AM GRIST. 


4 Wrth daro’r graig, daeth allan ddyfroedd pur, 
Ein dilyn mae trwy'r dyrys anial dir ; 
Cawn lawenhau wrth ed dyfroedd byw, 
A'n golchi'n lân, a'n dwyn i gwmni Duw. 


5 Mi ganaf byth am haeddiant dwyfol waed ; 
Fy mhrynu wnaeth, a'm gosod ar fy nhraed ; 
Boddloni'r Tad a 'r gyfraith yn fy lle, 

Ac ennill hawl i'm byth yn nheyrnas ne'. 


6 Och'neidiau'r groes a roes ryddhad i ni ; 
Mae'm cymhor th llawn yn gyflawn Un yn Dri: 
Duw dig sy'n dad i bechaduriaid trist, 
A'r cymmod rhad trwy haeddiant Iesu Grist. J. E, 


144. Y Bugail da. 
10au. —Clod, 5. Coburg, 4. 
BUGAIL mwyn o'r nef a ddaeth i lawr, 
I geisio'i braidd trwy'r erchyll anial mawr; 
Ei fywyd rhodd yn 'sglyfaeth yn eu lle, 
A'u crwydriad hwy ddialwyd arno fe. 


2 O grwydriad pell paradwys ddaeth i'n hol, 
Yn dirion iawn fe'm dygodd yn ei gôl : 
'Does neb a ŵyr ond ef, y Bugail mawr, 
Pa grwydro wnes o hyny hyd yn awr. 


3 A'i hyfryd lais fe'm harwain yn y blaen ; 
Cydymaith yw ef yn y dŵr a'r tân ; 
Rhag pob rhyw ddrwg, yn nyffryn angeu du, 
Pwy arall fydd yn nodded i myfi? 

4 Pan afi dref, i'r hyfryd gorlan fry, 
Ni chrwydraf mwy oddi wrth fy Mugail eu ; 
Wrth gofio' r daith a'i holl ffyddlondeb ef, 
Mi seinia’i glod i entrych nef y nef. 


5 Fy Mhriod yw, af ar ei bwys yn mlaen, 
Nes d'od i'r lân o'r anial fyd yn lan ; 
nghyfaill wyt,” medd ef wrth lwch y, llawr, 
“ A'th Dduw wyf fii drgwyddoldeb mawr.” D.c. 





AM GRIST. 


145, Tesu, ffynnon cysur. 
10au.—Cìod, 5. Coburg, 4. 
EL, f’enaid côd, sefydla'th wamal fìyd, 
Mae heibio'n myn'd bleserau pena'r byd ; 
O! dring i fyny, ac anghofin'n awr 
Bob peth a eilw'r ddaear yma'n fawr. 


2 Draw, draw, yn mhell, tu hwnt i'r dwfn fedd. 
Mae'th gysur oll, dy bleser, a dy hedd ; 
Mae'th Iesu yno, ef ei hunan yw 
Y ewbl a feddi byth, yn farw a byw. 


9 Mae enw'm Iôr fel ysol nerthol dân, 
Dim dan y nef ni safa fyth o'i flaen ; 
Yr iachawdwriaeth werthfawr sydd o hyd 
Yn gwneyd i uffern gref i grynu i gyd. 


4 O'r enwau oll a roddir ar fy Nuw, 
Hwnw ei hun y gwerthfawrocaf yw : 
Hwnw a gafodd ef ar Galfari, - 
Pan y dioddefodd dros fy enaid-i. 


5 Rho allu im’ fy Nuw o hyn i maes, 

I ddyweyd yn dda am dy anfeidrol ras; 

Na byddo neges genyf yma mwy - 
Ond ymhyfrydu yn dy farwol glwy'. we 


146. Digon yn yr Iesu. 
70au.—Clod, 5. Coburg, 4. 
9 TOES eisiau'n bod, nac ofn, na chlais,na chlwy’, 
Ar f'enaid tlawd, heb fod gan Iesu fwy; 
Anfeidrol fwy o werth sydd yn ei waed ; 
Os trengu wnaf, mi drengaf wrth ei draed. 


2 O Iesu gwiw ! gwyn fyd a brofo'th ddawn, 
A'th gariad pur, yn felus nerthol iawn ; 
Digonedd wyt i hwn tra ynddo chwyth ; 
Nid oes i'w gael na'i geisio'n rhagor byth. 

9o 


AM GRIST. 


3 Hardd Iesu ! wyt hyfrydwch nefol lu ; 
Mor bêr i'r glust yw sain dy enw cu ; 
I'r genau mae fel mêl yn felus bur, 
Fel nefol win i'r galon dan ei chur. 

4 Am danat, Iesu, yn fynych mae fy nghŵyn 
Pa bryd y caf dy lon ymweliad mwyn ? 
Pa bryd y gwnei fi'n llawen â dy wedd ? 


Pa bryd y caf fy llenwi â dy hedd ? T. a. 


147. Tesu ar y pr&-. 
M. H.—Leipsic, 31. Menndwr, 32. 
WEL, draw, fy Mrenin ar y pren, 
Yn niwedd dydd yn crymu ei ben, 
Poen angeu mwy na buasai ynghyd 
Ddioddefaint holl ferthyron byd. 

2 Wel, angeu du, dy waethaf mwy, 

I Ben y bobloedd rhoddaist glwy’; 
Cododd i'r lân ; fe gwyd i'r nef, 
Fyrddiynau trwy ei godiad ef. 

9 Os hoeliwyd ef unwaith ar bren, 
Os gorfu arno grymu ei ben, 

Dros f'enaid i bu hyn i gyd ; 
Mi gofia'i boen tra bwy'n y byd. 

4 'Does golwg harddach ddydd na nos 
Na'm Iesu'n yn hongian ar y groes ; 
Y dwylaw hoeliwyd ar y pren, 

Ar fyr a egyr ddrws y nen. 

5 Tebygwn 'mod i 'n gwel'd ei waed 

Yn llifo'n goch o'i ben i'w draed : 
Ty nghalon pa'm nas tori'n friw ? 
Fy Mhriod oedd efe, a'm Duw, w. 


L48. Edrych ar y groes. 


M. H.—Sebastian, 18. Caernarfon, 16. 


RTH edrych, Iesu, ar dy groes, 
A meddwl dyfnder d'angeu loes, 
96 | 


AM GRIST. 


Pryd hyn ’rwyf yn dibrisio’r byd, 
A'r holl ogoniant sy ynddo i gyd. 
2 Na 'd fi ymddiried tra f'wyf byw, 
Ond yn dy a eu di fy Nuw ; 
Dy poenau a dy farwol glwy' 
Gaiff fod yn ymffrost imi mwy. 
3 Myfi aberthaf i dy glod 
Bob eilun sydd o dan y rhôd ; 
Ac wrth fyfyrio ar dy waed 
Fe gwymp pob delw, dan fy nhraed. 


4 Gwelwch wylaw 'Mhrynwr pur 
As yn ei draed ef hoelion dur ; 


Edrychwch ar y waewffon 
Yn tori'r archoll dan ei fron ! 


5 Dyma lle'r ydoedd ar brydnawn 
a yn disgleirio'n llawn: 
Mil o rinweddau yn gytun 
Yn prynu'r gwrthgilielig ddyn. 
6 Poen a llawenydd dan y loes, 
Tristwch a chariad ar y groes ; 
P'le bu rhinweddau o fath y rhai'n 
Erioed o'r blaen dan goron ddrain ? 


149. Cyfiawnder Orist. 
M. H.—Kent, 13. Caernarfon, 16. 
I fedd angylion, er eu bri, 
Na neb o'r holl seraphiaid fry, 
Na holl allnoedd maith y nef, 
Un haeddiant fel ei haeddiant ef. 
2 Os daw y gyfraith yn ei gryin, 
A gofyn am berffeit dd im, 
'Does geny' ond dangos angeu loes, 
A gwaed yn llifo ar y groes. 
9 Fy haeddiant mawr yn nebanol ne', 
Yw Iesu 'n feichiau yn fy lle 
97 


W, 


AM GRIST. 
A’i boenan ef yn unig sydd 
Yn gwneyd yr orsedd wen yn rhydd. 
4 Mae ynddo hefyd allu mawr 
I gael fy meiau mwya'i lawr; 
Ei holl ddoethineb ef, a'i ras, 
O rwydau'r ddraig a'm tyn i maes. 


150. Haeddiant Iesu. 
M. H.—Beza, 12. Melcombe, 15. 
L, weithian cod, fy enaid cu, 
Dy lygaid tua'r nefoedd fry, 
Gwel yr anfeidrol berffaith Iawn, 
Sy'n maddeu'th bechod oll yn llawn. 


2 Y moroedd mawr a'r ddaear faith, 
A llu'r ffurfafen, yw ei waith ; 
Er hyny, rhodd ei fywyd cu 
I angeu chwerw drosof fi. 


9 Y dwylaw wnaeth yr wybren lâs 
Allasent gadw angeu i maes ; 

Ond ufuddhaodd iddo'n rhydd, 
I gariad perffaith gario'r dydd. 

4 Mae haeddiant fy iachawdwr mawr 
Yn dioddef poen rhwng nef a llawr, 
FiHiynau maith yn fwy ei rîn 

_ Na haeddiant seintiau'r byd yn un. 
5 Wel, dyma'r awr y talodd ef 

Ofynion mwyaf, tryma'r nef; 

Yn awr, mae'r carcharorion prudd 

Yn llawen hyfryd ddod yn rhydd. 


151. Y ffordd yn rhydd. 
M. H.—Angels’ Hymn, 27. Sarum 23, 
pst arfaeth fawr y nef i ben, 
Bu'm Iesu farw ar y pren ; 
Agorodd ddrws, trwy'i boen a'i wae, 
I'r Gannan nefol sy'n parhan, 
98 





4M GRIST. 


2 Pa rwystrau sy ar fy ffordd i mwy 
Nad aeth fy Arglwydd trwyddynt hwy’ 
Yr hwn ddioddefodd angeu loes 
A'm nertha inau i ddwyn ei groes. 

3 Mi wela'n awr, yn oleu wiw 
Fy enw fry yn llyfyr Duw ; 

Pan losggo'r holl elfenau 'nghyd 
Fe bery'm hedd mewn nefol fyd. 

4 Wel, dacw'r man mae'm sylfaen gref, 
Cyfiawnder bythol brenin nef ; 

A dyma'r graig gadarnaf, syth, 
Nad ofnaf elyn ami byth. 

5 Doed pob rhyw dymhestl yn gytin, 
A rhuent arnaf oll yn un ; 

'Does achos braw na dychryn ìm, 


Can's Iesu cadarn yw fy ngrym. W. 


152. Iesu wedi cario'r dydd. 
M. H.—Yr Hen 100, 10. Mamre, 11. 
EWYDDION braf a ddaeth i'n bro, 

Hwy haeddent gael eu dwyn ar gô, 

Mae'r Iosu wedi cario'r dydd, 

Caiff carcharorion fyn'd yn rhydd. 

@ Mae Iesu Grist o'n hochr ni, 

Fe gollodd ef ei waed yn lli, 

Trwy rinwedd hwn fe'n dwg yn iach 

Tr ochr draw 'mhen gronyn bach. 

9 Wel, f'enaid, weithian côd dy ben, 
Mae'r ffordd yn rhydd i'r nefoedd wen : 
Mae'n holl elynion ni yn awr, 
Mewn cadwyn gan y Bre ì 


min mawr. 
153. Cofio'r gwaed. 
M. H.— Leipsic, 81. Moravia, 34. 


ARGLWYDD! cofia'th angen drud, 
A'th boenau mawrion yn y byd : 


AM GRIST 


A dadleu rhai’n 4g uchel lef 

Dros f'enaid tlawd yn nghanol nef. 
2 O! cofia'th wae, a'th waed, a'th gur, 

Ac ôl yr hoelion llymion dur, 

Dy chwys i'r llawr yn ddafnau gwaed, 

A'th glwyfau mawr o'th ben i'th draed. 
3 ary n ceisio 'mdreiglo at dy waed, 

n gwympo yn llaw trugaredd rad : 
'Does gweithred dda yn eiddof fi 
All hôni hawl i'r nefoedd fry. Ww. 


154, Y taliad llawn. 
M. H.—Rockingham, 26. Angels’ Hymn, 27. 
Gore nefoedd faith ei hun 
A dalwyd gan Iehofa ddyn ; 
Ac nid oedd ond trysorau' r nef 
Yn ddigon fyth i'w dalu ef. 


4 Trysorau na ddarfyddant nyth 
Pe telid oesoedd rif y 

Gwerth uwch pob gwerth a glywyd sôn 
Oedd gwaed y croeshoeliedig Oen. 


9 Iawn mwy o bwys na buasai 'nghyd 
Aneirif anwireddau'r byd ; 
A dim ond gwaed fy Iesu mawr 
A droisai'r glorian hyd y llawr. 
4 Anturia 'nghalon euog ddu, 
At orsedd gras yn awr yn hy'; 
Mae'r fainc yn rhydd, a'r rhodd yn rhad, 
Os gelli gredu yn ei waed. w. 


155, Rhwymedig i'r Oen. 
M. H.—Boston, 23. Emyn Foreucl, 22, 
R Oen a laddw wyd ydyw yhan, 
A holl hyfrydwch f'enaid gwan ; 
Fy Mrawd a 'Mhriod fydd ef mwy 
Yn mhob cyfyngdor elwyf trwy. 
00 


AM GRIST. 


2 A doed hi arnaf fel y dél, 
Ymffrostiaf ynddo byth heb gêl ; 
Fu neb o feibion Adda erioed 
A rhwymau mwy ì ganu ei glod. 

9 Pwy o honoch chwi gerubiaid pur, 
Seraphiaid, ac angylion gwir, 

A gafodd y fath fraint a mi 


Trwy angeu'r Iesu ar Galfari ?, W. 


156. Angeu'r groes. 
M. 11.—Mamre, 14. Kent, 13. 
Y MAE hapusrwydd pawb o'r byd 
Yn gorphwys yn dy angeu drud ; 
Hyfrydaf waith angylion fry 
Yw canu am fynydd Calfari. 

2 O holl weithredoedd nef yn un, 

Y benaf oll oedd prynu dyn ; 
Rhyfeddod mwyaf o bob oes 
Yw'm Iesu yn marw ar y groes! 

3 Wel, dyma'rtrysormwyaf drud, 
Gwaed Iesu'n llifo dros y byd ! 

Fyth na foed ond ei farwol glwy' 
Yn sylfaen pob caniadau mwy. 

4 Darfydded canmawl neb rhyw un, 
Darfydded sôn am haeddiant dyn ; 
Darfydded ymffrost o bob rhyw— 
'Does ymffrost ond yn ngwaed fy Nuw. 


157. Rhinwedd y groes. 
M. H.—Brynteg, 76. Sptres, 33. 
IESU mawr ! y Meddyg gwell, 
Gobaith yr holl ynysoedd pell ; 
g fi i seinio maes dy glod 
i digyfnewid wyt erìoed. 
2 0! hoelia 'meddwl, ddydd a nos, 
Crwydredig wrth dy nefol groes: 
10 


Ww 


ê 


AM GRIST. 


A phlana'm hysbryd yn y tir 
Sy'n llifo o lawenydd pur. 


9 Felbo fy nwydau drwg yn lân 
Yn cael eu difa â'r nefol dân ; 
A chariad yn melysu'r groes, 
Trwy olwg ar dy farwol loes. 


4 Ti fuost farw, rhyfedd yw! 
Er mwyn d'elynion i gael byw ; 
Derbyn i'th gôl, a rho ryddhâd 
1'r sawl a brynaist â dy waed. 


9 Fe gaiff dy enw anwyl glod 
Pan ddarffo i'r ddae'r a'r nefoedd fod, 
Am achub un mor wael ei lun 
Nad all’sai ei achub ond dy hun. Ww. 


158. | (Grist, nerth y credadyn. 
M. H.—Melipdwr, 32. Spires, 33. 
R d'enw di, Creawdwr byd, 
'Rwy'n rhoi f'ymddiried oll i gyd ; 
Rhyfedd mor wan wyf ddydd a nos, 
'Dwy'n gwel'd dim gallu ond ar y groos. 


2 Deffro, fy ffydd, rho afael gref 
A'th freichiau'n dŷn am dano ef, 
Er ofnau fyrdd, na âd e'n rhydd, 
Tra yn dy freichiau cari'r dydd. 


3 Dyma fi, Iesu, fel yr wyf, 
Cuddia fi yn dy nefol glwyf; 
Can's dyna'r greig y gwnaf fy nyth, 
'Does neb yn ofni yno byth. 

4 Gâd i mi. Iesu, ddydd a nos, 
I dreulio'm hamser tan dy groes ; 
'Doesgyflwraralldan yne' 
I'r ofnog rai yn addas le. Ww. 

102 





AM GEIST. 
159, Yr Iesu yn rhoddi ei hun. 


M. H.— Winchester, 9. Lancaster, 17. 
0)? holl fendithion gadd y byd, 
Wel dyma'r fwyaf un i gyd ; 
I'm Iesu ei hun 
Dros aflan ddyn roi 'i fywyd pur. 


2 Wel, f'enaid, bellach dos yn mlaen, 
Nac ofna ddwfr, nac ofna dân ; 
Aeth dan y groes, 
Ac angeu loes, ei hun o'm blaen. 


9 Fe goncrodd angeu â'i farwol gledd, 
Fe faeddodd uffern fawr a'r bedd ; 
Gwnaeth ffordd i mi, 
Ar Galfari, o'r ddae'r i'r nef. 
4 Boed iddo mwy ganiadau o glod, 
Tra nefoedd fawr a dae'r mewn bod ; 
Ac na foed sôn 
Ond am yr Oen a'i farwol glwyf. 
6 O! d'weded pawb am rîn y gwaod, 
Maddeuant llawn, maddeuant rhad ; 
Dim achwyn mwy, 
Ond canu am glwy' Calfariafryn.  w, 


160. Ned fel Iesu. 
M. H.—Melcombe, 15. Sebastian, 18. 
RA gallwyf byth anadlu a byw, 
Moliannu wnaf fy Iesu gwiw ; 
O eithaf nef i uffern drist, 
'Does neb i mi fel Iesu Grist. 

2 Pan byddwy'n gorwedd dan fy maich, 
Heb neb i'm helpio i'r lân â'i fraich ; 
Wel, dyma'r pryd, f'anwylyd mae 

» arfer hoffi trugarhau. 
3 Ist, i ddadguddio, ofer yw, 
Bet yw melusdra hedéfy Nuw ; 
103 


7 »r 
* 
a» 


AM GRIST. 


Pe d’wedwn tra fai ynof chwyth, 
Melusach yw na dd’wedwn byth. 


4 Rhngori ar ddeng mil mae ei wedd, 
'Rwy'n llawn foddloni ar ei hedd ; 
own 'mofyn pleser dan y nef 
Ond digon o'i gyfeillach el, w. 


161. Orist, drws a sylwedd y ncfoedd. 
M. H.—Beza, 12. Sebastian, 18. 
TH d'ystlys di, O Arglwydd cu! 
Mae holl allweddau'r nefoedd fry ; 
A myrdd i mewn, eto nid un 
Ond dy rai anwyl di dy hun. 

2 'Rwyf finau'n teithio i'r bythol fyd ; 
Nis gwn nad nesaf wyf i gyd, 

I ddadleu'n wyneb angeu du 
Na feddaf enw ond tydi, 

2 Beth byna'm swydd o fewn y no', 
Beth byna'm gradd, ple byna'm lle, 
Yr holl hapusrwydd geisiaf fry 
Fydd cadw'm golwg arnat ti. 

4 Pe gado'r nef wnai f' Arglwydd cu, 
Tywyllai'r nef fel uffern ddu ; 

'Does angel, sant, na seraph un, 
Yn ddisglaer yno o hono'i hun. 
6 'Dyw deall cwmni'r nef ynghyd, 
A'r saint goleuaf sy'n y byd, 
Yn ddim mewn nerth i chwilio i maes 
Ogoniant Iesu Grist a'i ras. Ww. 


' 162. Gwrthddrych cariad. 
M. H.—Melcombe, 15. Sebastian, 18. 
writ droi fy ngolwg yma i lawy 
I gyrau'r greadigaeth fawr, 
Gwrthddrych ni wêl fy enaid gwr! 
. Ond Iesu 1 bwyso arno'n rhan. 
104 





AM GRIST. 


2 Dewisais ef, ac ef o hyd 
Ddewisaf mwy tra yn y byd ; 
Can's gwynfyd ddaeth i'm henaid tlawd — 
Cael brenin nefoedd imi'n frawd. . 


3 Fy nghysur oll oddiwrtho dardd, 
Mae'n dad, mae'n frawd, mae'n briod hardd; 
F'arweinydd llariaidd tua thref, 
F” Eiriolwr cyfiawn yn y nef. 
4 Fe garaf bellach tra fwy’f byw, 
Uwch creaduriaid o bob rhyw ; 
Er gwaethaf dae'r ac uffern drist, 
F'anwylyd i fydd Iesu Grist. 
5 O! pa'm yr wyt, fy enaid, clyw ! 
Am dro yn mhell oddi wrth fy Nuw ? 
Ni che's fath bleser dan y nef 
A gefais yn ei gariad ef. 
6 Melus fel manna'r nefoedd fry 
Yw hyfryd hedd f'anwylyd cu ; 
Mwynhâd o'i gariad ef a'i ras, | 
_ Na'r diliau mêl sydd well ei flas. Ww. 


163. Moli yr Oen. 
. M.H.—Kent,138. Lancaster, 17. 
N OLIANNAF byth yr anwyl Oen ; 
Pa fodd y dewi a sôn? 
Rhoes laeth a mêl o'r Ganaan fry, 
A melus yw i'm henaid cu. 


2 Fe'm rhoes i sefyll ar fy nhraed, 
Lle'r own yn gorwedd yn fy ngwaed ; 
Fe'm cododd fel o farw i fyw, 

Rhoes win ac olew yn fy mriw. 


3 Ce's enw newydd oddi fry, 
Ar gareg wen; pa'm 'r ofnaf fi? 
Yr hwn nis edwyn neb yn iawn 
Ond a'i derbyniodd ef yn llawn, 
1 





aM GRIST. | 





4 Pa fodd am hyn nas canaf glod 
I'r hwn a'm carodd cyn fy mod? 
O ! seintiau ac angylion fry ! 
Ulodforwch chwi ef drosof fi. W. | 


164. Oroeshodio'r byd trwy groes Orisl. 
M. H.—Kent, 13. Lancaster, 17. 
M** rhyw ddirgelwch llawer mwy, 
Oes, Iesu, yn dy farwol glwy', 
Nag y gall sant tra ynddo chwyth, 
Na seraph pur ei ddeall byth. 


2 Ni chesiaf loches ond dy glwy', 
Dan donau mawrion fwy na m 
Mae'th waed yn nyfnder culni a a gwae 
Yn abl fy rhoi i lawenhau. 


3 Cyflawnn’th air, doed im a ddêl, 
Dy eiriau di sy i gyd dan sêl ; 
Ni raid ond gair, n dyna i i gyd, 
I godi'm henaid i o'r byd. 


4 Mae heíyd sŵn dy Ysbryd pur, 
Sy'n chwythu yr awelon gwir, 
Yn peri im anghofio'r byd 
Yn gyfan, a'i deganau i gyd. 
5 'Rwyf wedi blino ar yd O wae, 
Lle nad oes bleser i'w fwynhau ; 
A'm blinder fyth yw'r un ag oedd, 
Sof ffaelu'th garu wrth fy modd. 

6 Os caf fi'th garu, dyro'r byd 
I'r rhai sy'n rhoddi arno'u bryd ; 
Rho iddynt hawddfyd, parch, a bri; ; 
Ni cheisiaf ond dy garu di. Ww. 


165. —_Eriol ar sail y gwaed. 
M. H.—Melindwr, 32. Leipsic, 31 
ECHADUR wyf, da gŵyr fy Nuw, 
Llawn o archollion o bob rhyw, 
06 





AM GRIST. 


Yn byw mewn eisìeu o waed y groes 
Bob munyd awr o'r dydd a'r nos. 


2 Yn nghanol cyfyngderau caeth, 
A myrddiwn o ofidiau mdith, 
Gâd imi roddi pwys fy mhen 
I orphwys ar dy fynwes wen, 
3 O! cofia fi ger bron y Tad, 
A dangos iddo werth dy waed, 
O! dadleu'n awr yn nghanol ne’ 
I ti roi'th fywyd yn fy lle. 
4 Gâd imi dreulio'm dyddiau i gyd 
I edrych ar dy wyneb pryd ; 
Difyru'm hoes o awr i awr 
I garu fy Eiriolwr mawr. 
5 O! cofia fi pan bwy'n y bedd, 
A chasgla'm llwch i'r lan mewn hedd ; 
O ! arddel fi yn y farn a ddaw, 
A gosod fi ar dy ddeheu law. w. 


166. Y ffordd newydd. 
M. H.—Angels' Hymn, 27. Lancaster, 17. 
FFORDD newydd wnaed gan Iesu Grist, 
I basio heibio uffern drist, 
Wedi ei phalmantu ganddo ef, 
O ganol byd i ganol nef. 


2 Agorodd ef yn lled y pen 
Holl euraidd byrth y nefoedd wen, 
'Roi rhyddid i'w gariadau ef 
I mewn i holl drigfanau'r nef. 


3 Os tonau gawn a stormydd chwith, 
Mae Duw o'n tu, ni foddwn byth ; 
Credwn yn gryf, down, maes o law 
Yn iach i'r lân yr ochr draw. 


4 Myrddiynau o frodyr anwyl sy 
O'n gofid cli yn gorpbwys fry; 


AM GRIST. 


Cha'dd neb o'r rhei'ny fyn'd yn rhydd 
Heb brofi o bwys a gwres y dydd, 
5 Pa'm y disgwyliwn fyn'd i'r nef 
Heb gario'r groes a gariodd ef? 
Mwy melus fydd y nefoedd pan 
Yr elom iddo yn y man. w. 


167. Dewis Iesu. 
M. H.—Boston, 25. Sabastian, 18. 
'R WYN dewis Iesu a'i farwol glwy' 
Yn Frawd a Phriod imi mwy ; 
Ef yn Arweinydd, ef yn Ben 
I'm dwyn o'r byd i'r nefoedd wen. 

2 Wel, dyma un, O! d'wedwch p'le 

Y gwelir arall fel efe, 
A bery'n ffyddlawn im o hyd, 
Yn mhob rhyw drallod yn y byd ? 

9 Pwy wrendy ruddfan f'enaid gwan ? 
Pwy'm cwyd o'm holl ofidiau i'r lan ? 
Pwy garia 'maich fel Brenin ne ? 
Pwy gydymdeimla fel efe? 


4 Wel, ynddo ymffrostiaf innu mwy ; 
Fy holl elynion, d'wedwch pwy 

O'ch cewri cedyrn, mawr eu rhi, 

All glwyfo mwy f' Anwylyd i? w. 


168. Angeu Crist. 
M. H.—Leipsic, 31. Melindwr, 32. 
YFYNGDER mwya'n Prynwr rhad 
Oedd colli gweled gwedd y Tad, 
Pan lefodd ar ben Calfari, 
‘¢ Eloi, lama, sabachthani.” 


2 O! feiau mawr, beth all’sech fwy 
Na rhoddi i Frenin netoedd glwy’ ? 
Lladdasoch ef; fe drodd y rhod, 
Mao dydd eich diol ghwithau'n d'od, 

0 





AM GRIST. 


3 Dirgelwch o anfeidrol ryw. 
I'm Iesu farw ac yntau'n Dduw ! 
Mae'n bleser gan angylion nef 
F yfyrio ar ei angeu ef. 
4 Dyma lle bydd fy nhrigfan i, 
O fewn i glwyfan' 'Mhrynwr cu ; 
Y man nas tyr euogrwydd trwy, 
Y man nas meiddia Satan mwy. w. 


169. “Fy Anwylyd sydd wyn a gwridog.” 
M. H.—Mamre, 14. Tegid, 20. 
(O*£ gofyn neb sydd ar y llawr 
Pam cara'i'n llyn fy Iesu mawr ; 
Pe gwelai pawb ef fel y mae, 
Doi'r byd i'w garu yn ddi lai. 
2 'Does unrhyw harddwch yn y byd, 
Nac un o fewn y nef i gyd, 
Na gras, doethineb, nerth, na dawn, 
Nad yw ef yn fy Iesu'n llawn. 


3 Mae'n wyn, mae'n sanctaidd, mae'n ddifai, 
Maen'n wridog—colli ei waed a wnai ; 
Mae'n Iawn tragwyddol—aberth mawr, 

Yn gymhwys i mt lwch y llawr. 
4 'Nawr Brenin renhinoedd yw, 
Uwch i'w gym â dynolryw 
Rhinweddaw’ r Duwdo yn gyfun, 
Sy'n awr yn ddisglaer ynddo ei hun. W, 


170. Y Breninareifwrdd. Can. i. 12. 
M. H.—Melcombe, 15. Lancaster, 17. 
? M AWR ar ei fwrdd mae'r Brenin mawr, 
Mewn gwisg o gariad hyd y llawr, 
Yn rhoddi'n rhad o'i hyfryd wledd 
I mi faddeuant llawn a hedd. 
2 Haul hyfryd yw i'm henaid gwan, 
Sy'n rhoddi'r graeau i darddu i'r lân ; 


AM GRIST. 


Mae’m hysbryd egwan wrth ei fodd 
Pan twyno'i lewyrch arna'i'n rhodd. 
3 Ond os absenol fydd efe, 
A chwmmwl dudew yn ei le, 
Ni feddaf ddim ond poen a gwae, 
A rhyw anghredu, a llwfrhau. 
4 Yn fuan tyr d, fy Arglwydd cîn, 
Ac eistedd wrth dy fwrdd dy hun ; 
A boed dy wleddoedd i barhau, 
A minau byth i lawenhau. W. 


171 Nerth Orist o blaid pechadur. 
M. H.—Sebastian, 18. Caernarfon, 16. 
(GELYNION sydd o fesur mawr 
Yn curo f'enaid gwan i lawr ; 
Rhaid imi gael dy nefol ras 
Cyn gallwy'n hollol gario'r maes. 

2 Oref yw dy fraich, mawr yw dy rym, 
Nid oes a saif i'm herbyn ddim ; 
Gair o dy enau di dy hun 
Ladd fy ngelynion bob yr un. 

3 Rho imi lechu yna'n glyd 
Tu hwnt i sŵn fy meiau i gyd, 
Uwch twrf a themtasiynau'r llawr, 
Dan gysgod dy gyfiawnder mawr. w. 


172. Haeddiant yr Oen. 
M. H.—Boston, 25. Sarum, 23, 
[oi arnaf eisieu yn y byd 
Ond golwg ar dy haeddiant drud, 
A chael rhyw brawf o'i nefol rin, 
I mado'n lân â mi fy hun. 

2 'Rwyf yn ci wel'd, eì wel'd o bell, 
Na'r cwbl dan yr haul yn well; 
Ond O! na allwn ddringo'n awr 
Tr man lle mae'n dyferu i lawr, 

0 








AM GRIST. 


3 Er bod dy haeddiant gworthfawr, drud, 
Yn fwy na'r nef, yn fwy na'r byd, 
Yn rhyw anfeidrol berffaith Iawn, 
'Rwy'n methu gorphwys arno'n llawn. 
4 'Rwy'n ymdrybaeddu yn fy ngwaed, 
Yn nghanol dyrys anial wlad ; 
Yn ceisio dringo fyth i'r lân, 
Heb eto dd'od i'r hyfryd fan. 
5 O flaen y drugareddfa fawr, 
Yn trengu wrth dy draed i lawr, 
Gwel y pechadur duaf gaed 
Yn brefu am rinweddau'th waed. W. 


173. Cysgod Craig fawr. 
M. H.—Yr Hen 100fed, 10. Eisenach, 11. 
Rmw ŵr—rhyfeddol ŵr yw ef.— 
Sydd imi'n lloches gadarn gref, 
Fel uchel graig fy nghysgod fydd, 
Rhag marwol wres y poethlyd ddydd. 
2 Yr hynod Graig, ein Iesu cu, 
Sy'n llawer uwch na'r nefoedd fry ; 
O dano ef y llecha'i'n glyd, 
Yn mhob rhyw stormydd yn y byd. 

3 Fe d'raw'd y Graig ; mae ffrydiau hon 
Yn oeri'r llosgfa dan fy mron : 

Fe d'raw'd y Graig ; a'i dyfroedd pur 
Yw'm cysur yn yr anial dir. 

4 Yn holltau'r Graig fy nhrigfa fydd, 
Drwy ryfedd faith, dragwyddol ddydd ; 
Caf yma hyfryd wedd fy Nuw, 
Disgleiriad ei berffeithiau gwiw. D. C. 


174, “* Byw i mi yw Crist.” 


M. H.—Mamre, 14.. Melcombe, 15. 


py! im yw Crist, er bod mewn beud ; 
Byw im yn eiriol fry mewn hedd ; 
111 


AM GRIST. 


Byw im yn Feddyg i fy nghlwy'; 
Byw'n Frawd a Phriod imi mwy. 


2 Byw'n Archoffeiriad ar fy rhan ; 
Byw'n nerth a phlaid i f’ enaid gwan ; 

'n Frenin ar ei orsedd fawr, 

I'm hachub a'm gwaredu'n awr. 


3 Byw imi'n Brophwyd mawr ei ddawn, 
I'm dysgu yn rhyfeddol iawn ; 
I'm dwyn i ymwadu â mi fy hun, 
Gan roi'r gogoniant iddo'n un. 


4 Fy mywyd yw mewn cyfiawnhâd ; 
Fy ngobaith cadarn am iachâd ; 
Fy Iachawdwriaeth oll, a'm cân, 
Fy Ngheidwad yn y dŵr a'r tân. R. J. 


175. Coronwch ef. 
M, H.—Winchester, 9. Lledrod, Y. 7. 
HN FFYCH i enw Iesu gwiw, 
Syrthied o'i flaen angylion Duw ; 
Rhowch iddo'r parch holl deulu'r nef : 
Yn Arglwydd pawb coronwch ef. 


“ Olyeeak’ & brynwyd trwy ei waed, 
gwch yn isel wrth ei draed ; 

Fe "eh oh tynpdd â thrugaredd gref : 

Yn Arglwydd pawb coronwch ef. 


9 Boed i bob llwyth a phob rhyw iaith, 
Trwy holl derfynau'r Fadaear faith, 
Gydganu'n llafar iawn eu llef : 

Yn Arglwydd pawb coronwch ef. 


4. Er bod eu beiau 'n aml iawn, 
Mae ganddo iachawdwriaeth Iawn ; 
Eu canu'n wyn wn» Brenin nef : 
Yn Arglwydd pawb coronwch ef. Cyf. w. a. 
11 





AM GRIST. 


176. | Gogoniant Orist yn y nefoedd. 
M. H.—Leipsic, 31. Melindwr, 82. 
pre: nefol g’lomen, oddi fry, 
A chod ni ar dy adenydd cu ; 
Esgyn a dwg ni fyny'n grwn, 
Uwch law holl bethau'r bywyd hwn, 


2 Tu hwnt i'r wybren isaf hon, 
Lle try tragwyddol oesau llon, 
Y mae pleserau pur, dilyth, 
A ffrwythau i wledda'r enaid byth. 


3 O! am gael golwg hoff o'r wlad, 
A gorsedd ein tragwyddol Dad, 
Lle'r eiste'n Prynwr mawr ei fri 
Mewn corph cyffelyb i'n cyrph ni. 


4 Y saint o'i gylch addoli maen', 
A holl lu'r nef yn plygu o'i flaen ; 
Duw sy'n llewyrchu trwy y dyn 
Ei bur ogoniant ar bob un. 


5 Pa bryd daw'r dydd fy anwyl Dduw, 
Caf finau esgyn yno i fyw, 
Sefyll a phlygu yn eu plith, 
Gwel'd, moli, a charu, f' Arglwydd byth? 


Dr. W. 
1717. | Dyfais y Prynedigaeth. 


8. 8. 8.— Nazareth, 43. Nashville, 45. 


0 ! dyma'r ddyfais fwya’i maes, 
Y fwya’i chariad, fwya'i gras, 
Agorodd ffordd o'r ddae'r i'r nef ; 

Cariad heb gymhar iddo'r un, 

A nofiodd, yn ei waed ei hun, 
Trwy angeu oedd ei gariad ef. 


2 Fe gongcrodd, trwy angeuol glwy', 
O elynion creulawn, nerthol, fwy 
Nag all'sai bydi gongero' nun; 


AM GRIST. 


Fe faeddodd uffern eang, lawn, 
Ar ben Calfaria un prydnawn, 
Yn lân, heb neb ond ef ei hun. 


3 Doed bellach Indiaid pella'r byd, 
Doed gogledd, dwyrain, dê, ynghyd, 
Canent ei iachawdwriaeth ef ; 
Dadseinied holl dafodau'r byd, 
Ag aur delynau'r nef ynghyd, 
Na pheidient tra fo nef y nef. 
4 Boed oesoedd meithion fwy na mwy, 
Heb rif, heb ddarfod arnynt hwy, 
I ganu am dy ddirfawr boen ; 
Na thawed tafod o un rhyw, 
Na dim o dan y nef sy'n byw, 
Ond sôn am gongewestaddfwyn Ocr. w. 


1718. | Mawredd cariad Orisi. 
8. 8. 8.—Nashville, 45. Llangoedmor, Y. 9. 
NS gall angylion nef y nef 
. Fynegu maint ei gariad ef, 
Mae angeu'r groes yn drech na'u dawn : 
Bydd canu uwch am Galfari 
Na_ glywodd yr angylion fry, 
Pan ddelo Salem bur yn llawn. 


2 Nis teimlodd neb ond ef ei hun 
Anfeidrol werth fy enaid cîn— 
Uwch da, uwch aur, uwch perlau drud ; 
Ni thalai dim ond gwaed fy Nuw— 
Angeuol, farwol loes, a byw, 
A'm prynai o dragwyddol lid. 


3 Y penaf drysor heddyw yw, 
O fewn y nefoedd, gwaed fy Nuw, 
Holl sylwedd y caniadau i gyd ; 
A dyna'r gwaed a roddodd iawn 
I ddwyfol ddigder, perffaith lawn ; 
Fy hedd a'm cysur yn y byd... 
114 





AM GRIST. 


Am iddo farw ar y bryn, 
Ca'dd f'enaid bach ei brynu'n llyn, 
A'i dynu o'i gadwynnu'n rhydd ; 
Wel bellach, dan ei haeddiant ef, 
Fel cysgod cedrwydden gref, 
Gorphwysaf mwy yn ngwres y dydd.” w. 


179. | Gorsedd gras ar Galfaria. 
8. & 8.—Altorf, 41. Nazareth, 43. . 


Bow bryn y groes, boed Calfari, 
Yn uwch na'r bryniau mwya'u bri, 
Can's yma collwyd gwaed fy Nuw ; 
Ac yma rhedodd cariad pur, 
Yn afon ddifrycheulyd, glir ; 
I’m golchi, 'r ffiaidd dua'i liw. 


2 Na foed im feddwl, ddydd na nos, 
Ond cariad perffaith angeu'r groes ; 
Hwn alwaf mwy yn orsedd gras ; 
Ar Galfari mae maingc y nef, 
Yn agos at eì groesbren ef ; 
Odd yno rhoddir hedd i maes, 


3 Beth bellach wnaf â'r anial fyd 
Sydd yn dymhestloedd trwyddo i gyd, 
Bwystfilod rheibus ynddo o'r bron? 
Mae genyf fil hyfrydach lle, 
Mae'm Iesu eisoes ynddo fe, 
Ond rhoi ffarwel i'r ddaear hon. 


4 'Dwy'n ofni ond yr afon ddu 
Sydd rhyngwyf â fy nghartref fry— 
Yr angeu glâs wnaeth fyrdd yn wan ; 
Fy enaid, 'mafael yno yn llaw 
Yr hwn ci hun aeth drwyddi draw, 
Ac yn cì law mi ddof i'r lân. wv. 





AM GRIST. 


180, | Hauddgarwch Orist. 
8. 8. 8.—Nashville, 45. Llangoedmor, Y. 9. 
I welodd llygad dyn erioed, 
N Ni Shiv weed cheat o dan y rhod 
Am neb cyffelyb iddo ef; 
O! Rosyn Saron hardd ei liw, 
Pwy ddod i maes rinweddau'm Duw? 
Efe yw bywyd nef y nef. 


Mae yn ei glwyfau drysor drud, 

I faddeu beiau pena'r byd, 
O flaen yr orsedd buraf sydd : 

Ni all euogrwydd yno ddim, 

Fe gyll holl ddeddfau Seinai'u grym ; 
Maddeuant perffaith garia'r dydd. 


to 


9 Fe ddaw diwrnod—doed pan ddêl, 
A'r llygaid yma'u hun a'i gwel, 
Pan ymddangoso'i fawredd ef, 
Mewn rhwysg a harddwch, parch a bri, 
Yn mhlith ewmpeini aneirif lu, 
Fydd yn rhyfeddod nef y nef. 


4 O! f'enaid edrych arno'n awr, 
Yn llanw'r nef, yn llanw'r llawr, 
Yn holl ogoniant dŵr a thir ; 
Nid oes, ni fu erioed, ni ddaw, 
O'r dwyrain i'r gorllewin draw 
Gyffelyb i'm Hanwylyd pur. 


5 Mi goraf fy Anwylyd mwy, 
Ddioddefodd troswyf farwol glwy”, 
Agorodd ffynnon loyw, fyw, 
I olchihen archollion wnaed, 
Gan bechod câs, o'm pen i'm trae‘, 
Y dyfroedd dardd dan groes fy Nuw. 
6 








AM GRIST. 


181. lawn a maddeuant. 
8. 8. $&.— Nashville, 45. Llangoedmor, Y. 9. 


Gre congewest ar Galfaria fryn, 
Am, dani canodd myrdd cyn hyn: 
Fe faeddwyd uffern faith i gyd ; . 
Fe brynwyd gwael golledig ddyn, 
Fe wnaed y ddwyblaid ddig yn un, 
A gwaed Iachawdwr mawr y byd. 
2 Wel, dyma'r cyfaill goreu gaed ; 
Mae'n ganmil gwell na mam na thad ; 
Yn mhob caledi ffyddlawn yw : 
Mae'n medru maddeu a chuddio bai, 
Ac o'i wir fodd yn trugarhau 
Wrth bechaduriaid 'gwael eu rhyw, 


3 Yr afon fawr o waed y groes 
Yw iechyd f'enaid, ddydd a nos : 
A thyma pa'm yr wyf yn fyw : 
Mae'r ffynnon fywiol, fawr, ddidrai, 
Yn para byth i ddyfrhau— 
Anfeidrol haeddiant gwaed fy Nuw. 
4 Ei haeddiant mawr anfeidrol ef, 
A lwyr foddlonodd nef y nef, 
geidw'm henaid yn ddigryn ; 
Yn ngwres y dydd a'r stormydd mawr, 
Efe a'm daliodd hyd yn awr:— 
Gogoniant byth i Geidwad dyn. M. 


182. Cwymp Eden a chodiad Calfaria. 
8. 8. 6.—Sharon, 52. Henffordd, 54. 
yN Eden, cofiaf hyny byth, 
Bendithion gollais rif y gwlith, 
Syrthiodd fy nghoron wiw : 
Ond buddugoliaeth Calfari 
Ennillodd non yn ol i mi ; 
Mi ganaf tra ve pew. 


AM GRIST. 


2 Ar Galfari yn ngwres y dydd, 
Y caed y gwystl mawr yn rhydd, 
Trwy golli gwaed yn lli'; 
'Nawr dim heb dalu, rhoddwyd inwn 
Nes clirio llyfrau'r nef yn llawn, 
Heb ofyn dim i mi. 7 
3 Ffydd, dacw'r fan, a dacw'r pren, 
Yr hoeliwyd arno D'wysog nen, 
Yn wirion yn fy lle: 
Y ddraig ysigwyd gan Dduw-ddyn, 
Can's clwyfwyd dau, gorchfygodd Un. 
Ac Iesu oedd efe. Ww. 


183. Bachgen a aned â ni. 
M. S.— Morganwg, 65. Bethania, 66. 
ACHGEN a aned, Mab ro'w'd in ; 
Ei enw sy'n Rhyfeddol ; 
Ar ysgwydd hwn llywodraeth gaed, 
Duw cadarn, Tad tragwyddol. 
2 Chwilio ei berson hardd, a'i waith, 
8y'n orchwyl maith anfeidrol ; 
Te elwir yma a thrwy'r ne’, 
Ei enw e'n Rhyfeddol. 
9 Deonglwch hyn, ddysgedig rai : 
Rhyfeddu mae'r cenhedloedd— 
P'odd gall'sai Mair ei gynnwys ef, — 
Na chynnwys nef y nefoedd ? 
4 Mae holl ddoethineb Duw ynghyd 
Yn cwrddyd yn ei berson ; 
- Nid rhyfedd fod myrddiynau'r nef 
'N ei foli ef yn gysson. Ww. 


184. Cyflawnder Orist. 
M. 8.—Dyfrdwy, 63. Silesia, 62. 


'I ystlys bur yn cwympo i lawr 
0 Yn aton fawr lifeiriol, 
118 


AM GRIST. 


Hedd a maadeuant sy’n ddidrai, 
Fyth i parhau'n dragwyddol. 
2 Rhaid imi gael pov gras, pob dawn, 
O'th arysor liawn yn gy?an, 
Ac oni unâf, fy cnaid prudd 
A gyll y dyd 2 yn ïc«n. 
3 Dy wisg dy hur, cyfiawnder Sac], 
Raid imi gael yn mlaenaf; 
Nid oes ond ofni âsn fy mrcu 
Nes caffwyf hon am Jane. 
4 Dy nerth drachefn, rho i'm rhu ; 
Nid wyf ond gwan yn ertyn 
Torf o elynion creulon cry' 
Yn wastad sy'n fy nghanlyn. 


5 O! fy Iachawdwr gwerthfawr, rh», 
Nid oes ond gwaed dy galon, 
Yn unig gysur dan y ne’ 
Ddyddanw'r pererinion. v 


185. Gorphenwyd. 
M. 8.—Morganwg, 65. Oldenburg, 60. 
pay hoeliwyd Iesu ar y pren, 
Yr haul uwch ben dywyllwyd ; 
Ond wele! yn y tywyllwch mawr 
Daeth gwawr o'r gair Gorphenwyd. 


2 Pan y croeshoeliwyd Iesu cu, 
uffern ddu a lonwyd ; 
Ond trodd y pyrth i siomiant trist, 
Pan lefodd Crist, Gorphenwyd! 


3 Pan y dechreuodd Crist dristau, 
Telynau'r nef ostegwyd ; 
Ond dyblodd cân y drydedd nef 
Pan lefodd ef, Gorphenwyd ! 


â Holl lafur Crist trwy boenus daith 
A'i galed waith ddibenwyd, 


AM GRIST. 


Pan roes â'i anadl olaf gref, 
Yr uchel lef, Gorphenwyd ! 


186. RHAN II. 


Morganwg, 65. Oidenburg, 60. 
M*& y gwahân dros amser maith, 
Na ddo un waith, ni syflwyd ; 
Dattododd hwn, er cryfed oedd, 
O flaen y floedd, Gorphenwyd! 


2 Holl allu Satan roed yn gaeth, 
A'r fuddugoliaeth gafwyd, 
Pan lefodd Orist ar derfyn awr 
Y rhyfel mawr, Gorphenwyd! 
3 Cyfiawnder Duw mewn dwyfol Iawn 
Yn gyflawn a foddlonwyd, 
Pan lefodd Orist y nawfed awr 
Y gwerthfawr air, Gorphenwyd ! 
4 Yr ebyrth oll er dechre'r byd, 
Yn Nghrist a gydsylweddwyd ; 
Eu Jubili, trwy'i angeu ef, 
Gyhoeddai'r llef, Gorphenwyd! 


187. RHAN 1II, 
Silesia, 65. Oldenburg, 60. 
AE Duw yn maddeu a glanhan, 
Yn angeu’r Oen a laddwyd ; 
A dyma waith efengyl gref, 
Adseinio'r llef, Gorphenwyd ! 
2 I'r gwan gan Satan lawer gwaith 
Colliadau'i daith edliwiwyd ; 
Ond caed diangfa lawer tro 
Wrth gofio'r gair Gorphenwyd! 
3 Troes cysgod angeu'n foreu ddydd, 
Ei 'gtormydd a ostegwyd, 
Wrth gofio, yn yr oriau blin, 
Am rin y gaìr, Gorphenwyd ! 





AM GRIST. 


4 Daw gweiniaid Seion uwch law poen 
I ŵydd yr Oen a laddwyd ; 
Ar ben eu taith cânt hwythau' n wir 
Gydwaeddi'r gair, Gorphenwyd! ov. a 


188. Y gân newydd. 
*. M.S.—Silesia, 62. Aberystwyth, 61. 
AE'R gwaed a redodd ar y grocs 


O oes i oes i'w gofio ; 
Rhy fyr yw tragwyddoldeb llawn 
T ddweyd yn iawn am dano. 
2 Prif destyn holl ganiadau' r nef 
Yw, “Iddo ef,” a'i haeddiant; 
A dyna sain telynau glân 
Ar uchaf gân gogoniant. 
3 Mne hynod rinwedd gwaed yr Oen, 
A'i boen wrth achub enaid, 
Yn seinio'n uwch ar dannau'r nef 
Na hyfryd lef seraphiaid, 
4 'Mhen oesoedd rif y tywod mân 
Ni bydd y gân ond dechreu ; ; 
Rhyw newydd wyrth o'i angeu drud 
A ddaw o hyd i'r goleu. 
5 Ni thraethir maint anfeidrol werth 
Ei aberth yn dragywydd : 
Er treulio myrdd o oesoedd glân, 
Ni bydd y gân ond newydd. BT. W. 


189. | Digonolrwydd aberth Crist. 
M. 8.—Dyfrdwy, 63. Mary, 69, 
A foed i'm henaid euog trist 
1 _ Ond haeddiant Crist yn gyfran ; 
Ei aberth ef, llawn ddigon yw 
‘I feddwl Duw ei hunan. 
2 Os daw cydwybod lawn o dân, 
Cyfiawnder glan, | a'r gyfraith, 


AM GRIST. 


I'm gofyn mwy, fy ateb llawn, 
Yw'r Iawn a dalwyd unwaith. 
3 Melldithied Ebal uwch pob bai, 
Teraned Seinai danllyd; . 
Yn nghysgod Crist a'i Iawn caf wledd, 
. Heb ofni cledd na drygfyd. 
4 Pwy draetha'n llawn ddyfnderoedd gwerth 
Yr aberth a'i fendithion? 
I ddyn caed heddwch nef yn ol, 
A Duw'n dragwyddol foddlon. 
5 Rhyfeddir byth y geni'n dlawd, 
Y byw dan wawd a chroesau, 
Y dioddef cosb heb unrhyw fai, 
A'r ufuddhau heb rwymau. 
6 Yr uchel gân fydd, “Iddo ef!” 
Trwy nef y nef yn seinio ; 
Yr ing, yr Iawn, a'r gwaedlyd chwys, 
A felus gofir yno. R. O. 


190. Myfyrdod am Grist. 
M. S.—Silesia, 62. Dyfrdwy, 63. 
R Grist a'i angeu boed o hyd 
Ein bryd a'n myfyrdodau ; 
Mae'n ogoneddus, hawddgar iawn, 
A llawn o ryfeddodau, J. 


191. Enw grasol Jesu. 
M. 8.—Morganwg, 65. Persia, 68. 
\ AE enw Crist i bawb o’r saint 
Fel enaint tywalltedig, 
Ac ale adfywiol iawn ei rin 
enaid blin lluddedig. 


2 Pan fyddo f'enaid yn y llwch, 
A th'wyllwch fel y fagddu, 
Mae dawn a nerth i'm dwyn yn ol 
Yn enw grasol jest. 
22 











AM GRIST. 


3 Gobeithiwch ynddo, bawb o'r saint, 
Er cymmaint yw eich gofìd, 
Gan wybod fod eich Priod gwiw 
Yn ffyddlawn i'w addewid. Js. H. 


192. Orist yn bob peth. 
M. &.—Sabbath, 59. Oidcnburg, 60. 
SANCTEIDDRWYDD i i'm yw'r Oen di nam 
'Nghyfiawnder a'm doethineb, 
Fy mhrynedigaeth o bob pla, 
Fy Nuw i dragwyddoldeb. 
2 "Dall Satan, deddf, na gweddill bai, 
Ddim damnio rhai crediniol ; 
Mae gwaed yr Oen âg uchel lef 
O fewn i'r nef yn eiriol. 


830! golch) fi beunydd, golch fi'n lân, 
Golch fi yn gyfan, Arglwydd ; 
Fy nwylaw, calon, pen, a'm traed, 
Golch fi â'th waed yn ebrwydd. 
4 Bedyddia fi â'r Ysbryd Glân, 
Fel tân powerus nerthol ; 
Caiff ysbryd barn a llosgfa fod 
Ar bechod yn wastadol. 
6 Gwasgara weddill pechod câs, 
Sêl fi â'th ras yn drigfan, 
Yn berffaith hardd, yn deml wiw, 
Adeilad Duw ei hunan. 
6 O fewn i'r wlad ta draw i'r bodd 
Caf weled gwedd ei wyneb, 
Ac yn ei fynwes llechu caf, 
Hyd eithaf tragwyddoldeb. 


193. Tegwcha gras Orist. Cun. v. 10. 
M. s.—Morganwg, 65. Baden, 64. 
MAN Prynwr mawr yn Dduw, yn ddyn, — 
Ac felly'n perthyn imi: 


AM GRIST. 


Tywysog cadarn, Brenin cry’ 
Yw'r Iesu fu'n fy mhrynu. 
2 Maen wyn a gwridog yn ddilai, 
Ar ddengmil mae'n rhagori ; 
Nid oedd neb teilwng ond efe 
Fod yn y ne'n teyrnasu. 
3 Mae'n wridog, fe ddyoddefodd fry 
Ar Galfari farwolaeth ; 
Pet n prynodd trwy ei waed di-nam 
O ddygn ddamnedigaeth. 
4 Per chwilid fry yn mhlith 19 sér, 
Y byd, a'r dyfnder isod, 
'Does neb a fu, na neb y sy, 
Gyffelyb i fy Mhriod. 
5 Mae ynddo ddwfn fôr didrai 
O gariad a thosturi ; 
Mae'n barod iawn i faddeu bai 
Ei briod a'i ddyweddi, 
6 Ni feddaf ffrynd, pa mam, na thad, 
A'r cyfryw gariad imi ; 
Mewn culni, gofid, poen, 2 a gwanc, 
Yn wastad mae'n fy nghara. w. 


194. | Noddfa yr enaid yn Nghrist. 
M. s.—Sabbath, 59. Trallwm, 67. 
Tw yw fy ngrym, fy nghraig, a'm tŵr, 
noddfa siwr o ymwaro ; 
Fy nrygu mae yn nea u pwy 
Ynot yr wy'n ymddiried. 
2 Fy hedd a'm cysur oddi fry 
Yn tarddu sy yn 
Oni bae hyn, gau sŵn Bob gwae, 
Llewygu wnai fy nghal 
9 Oastell wyt ti, Tŵr cadarn ‘cay’ 
Yn nyddiau du caethiwed ; 





AM GRIST, 


Dy enw, Iesu, yn noddfa cawn, 
Gysurus iawn i'r gweiniaid. 
4 Pan ddelo drygau rif y gwlith 
I mewn i blith dy bobl, 
A'r ffwrn saith boethach, y pryd hyn 
Ti fyddi yn y canol. w. 


195. Archoffeiriad trugarog. 
M. S.—Morganwg, 65. Dyfrdwy, 62. 
(OEFAWN yn yn llawen gyda pharch 
Am ras ein Harchoffeiria 
Un yw o galon dyner iawn, 
A mynwes lawn o gariad. 
2 Ni ddiffydd lin fo'n m byth, 
Yn fflam fe'i chwyth yn bytrach ; 
Y gorsen ysig byth ni thyr; 
gwan, fe'i gyr yn gryfach. 
9 Am hyny, yn ei nerth a'i nawdd 
Rho'wn ninau'n hawdd ein hyder ; 
Cawn dderbyn gwaredigaeth gu, 
Mewn awr o ddu gyfyngder. Dr. W. 


196. Brawd yn Brynwr. 
M. 8.—Sabbath, 69. Morganwg, 65. 
pry. ymddangosodd yn y cnawd, 
Fe gafwyd Brawd yn Brynwr ; 
'. Ni chollir neb, er gwaeled fo, 
A gredo i'r Gwaredwr. 
2 Yr aberth mawr fu ar yr groes, 
A'r Iawn a roes yr Iesu, 
Yw'm hunig obaith yn mhob man 
Daw f'enaid gwan i fynu. J. H. 


197. Pob pelh yn Ngrist. 
M. C.—Martyrdom, 90, Gloucester, T6. 


Tw Iesu, ydwyt oll ây hun 
Fy meddiant Ar y llawr ; 


s AM GRIST. 


A thi dy hunan fydd fy oll 
O fewn i'r nefoedd fawr. 
2 Mae 'nymuniadau maith eu hyd 
Yn pwyntio oll yn un, 
Dros bob gwrthddrychau îs y sêr 
Ac atat ti dy hun. 
9 O! ffynnon trugareddau maith ! 
Diderfyn yw dy ras, 
I roi trysorau pena'r nef 
I'r tlotaf un i maes. 
4 Fy unig gysur dan bob gwae 
Dy fod di imi'n Dduw ; 
Ac yn dy gysgod mi af trwy 
Gystuddiau o bob rhyw. 
5 Anghyfnewidiol gair y nef, 
Ond cyfnewidiol fi ; 
Am hyn mi safaf, doed a ddêl,' 
Mae'r afael sicraf fry. We 


198. Golud Orist. 
M. C.—St. Stephen, 78. Martyrdom, 96, 
Y MAE trysorau dwyfol ras 
O lawer uwch eu rhyw 
Na dim, o'r nefoedd faith i'r byd, 
Erioed a grêodd Duw. 
2 Tra caffwyf yfed ar fy nhaith 
O'r ffynnon loyw glir, 
Nid ofnaf ronyn, er eu grym, 
O ddrygau'r anial dir. 
3 Er fod picellau tanllyd iawn 
Yn hedeg yn eu grym ; 
Yn erbyn cariad dwyfol pur, 
Nis gallant ddrygu dim. 
4 Ac mi ymffrostia’ yn nerth y nef— - 
Yn nerth y nef ei hun ; 


AN 
, e« 
- 

p>. “ 


AM GRIST. 


Fe bwysa haeddiant dwyfol pur 
Fwy na pechodau dyn. W. 


199. Gobaith trwy'r groes. 
M. C.—St. Mary, 92. Windsor, 95, 
WEL dyma'r eiddil, dyma'r gwan, 
'Yn gruddfan wrth dy draed, 
Tu hwnt bob gobaith i gael byw 
Ond trwy dy ddwyfol waed. 
2 Rhifedi 'meiau sydd dros ben 
Pob haeddiant oll o ddyn ; 
Ac nid oes genyf noddfa im 
Ond haeddiant Duw ei hun, 


3 Mor anobeithiol yw fy mriw, 
'Da'i 'mofyn meddyg mwy 
Ond ato ei hunan ar / pren, 
Ddioddefodd farwol glwy'. 
4 Am iddo yno grymu ei ben, 
A marw ar y groes, 
Mwy na rhifedi beiau'r byd 
Yn haeddiant dwyfol loes. 
5 Wel, dyma'r unig fan y mae. 
Os oes, im gael iachâd ; 
Ac yma credaf, os câf rym, 
Mewn dynol ddwyfol waed, 


6 Ac yna gwnaed y ddaear fawr 
Ei gwaethaf, fore a nawn ; 
O fewn fy noddfa sanctaidd bur, 
Y byddaf ddedwydd iawn. Ww. 


200, Ffordd at yr Orsedd. 
M. C.—Martyrdom, 90. Bailerma, 91. 
AE pyrth y nef o led y pen, 
M Mi welaf fér o waed, 
Y gallaf fi'r ffieiddiaf ddyn, 
Yn hollol gael iachâd. 
N 1 





AM GRIST. 


2 Mae’r orsedd fawr yn awr yn rhydd, 
Gwrandewir llais y gwan ; 
Wel, cyfod bellach, f'enaid prudd, 
Anadla tua'r lân. 


3 Wel, anfon eirchion aml rif, 
I mewn i byrth y nef ; 
Gwrandewir pob amddifad gri 
Yn union ganddo ef. 


4 Myfi anturia'n awr yn mlaen, 
o Heb alwad i ìs y ne', 
nd fo perffeithrwydd mawr y groes 
Yn ateb yn fy lle. a 


5 Calfaria fryn yw'r unig sail 
Adeilaf arno mwy ; 
A gwraidd fy nghysur fyth gaiff fod 
Mewn dwyfol farwol glwy'. 
6 Ellyllon uffern nis gall ddim, 
r cymmaint yw eu rhi'; 


Myrddiynau o weithiau mwy yw pwys 
Och'neidiau Calfari. 


201. Y Groes a'r Eiriolaelh. 
M. C.—Martyrdom, 90. Ballerma, 91. 
I dafla' maich oddi ar fy ngwar 
Wrth deimlo dwyfol loes ; 
Euogrwydd fel mynyddau'r byd 
Dry’n ganu wrth dy groes. 


2 Os edrych wnaf i'r dwyrain draw, 
Os edrych wnaf i'r dê, 
Yn mhlith a fu, neu ynte ddaw, 
'Does debyg iddo fe, 


3 Fe rodd ei ddwylaw pur ar led, 
me wisgodd goron ddrain, 
mwyn i'r brwnt gael bod yn w 
Fel hyfryd lïan main. yn 
12 





AM GRIST. 


4 Esgyn o wnaeth i entrych nef 
I eiriol dros y gwan ; 
Fe sugna f'enaid inau'n lân 
I'w fynwes yn y man. 
5 Ac yna câf fod gydag ef 
Pan ôl y byd ar dân, 
Ac edrych yn ei hyfryd, wedd, 
Gan' harddach nag o'r blaen. Ww. 


202.  **Anfeidrol ddwyfol glwyf.” 
M. C.—Martyrdom, 90. St. Stephen, 78. 
IS gall angylion pur y nef, 
A'u doniau aml hwy, 
Fyth osod allan werthfawr bris 
Anfeidrol, ddwyfol glwy'. 
2 Dioddefodd angeu, dygn boen, 
A gofir tra bo'r nef ; 
Fyr nerth, fy nghyfoeth, a fy mraint, 
A'm noddfa lawn yw ef. 
3 Fe'm denodd i yn ddirgel iawn, 
A dystaw, ar ei ol; 
Ac mewn afonydd dyfnion, llawn, 
Fe'm cym'rodd yn ei gôl. 
4 Nu foed fy mywyd bellach mwy 
Yn eiddo i mi fy hun ; 
Ond treulier fy munydau i gyd 
Yn glod i'm Harglwydd cân. 
6 A gâd im brofi'th nefol hedd 
Yn mhob anadliad pur ; 
Ac felly myn'd o'r byd i'r 'bedd 
* Mewn hin nefolaidd wir. W. 


203, Tesu yn fwy na'r nef. 
M. C.—Martyrdom, 90. Gloucester, 16. 
I feddaf ar y ddaear fawr, 
Ni fedda yn gne 


AM GRIST. 


Neb ag a bery'n anwyl im 
Yn unig ond efe. 


2 Mae ynddo'i hunan drysor mwy 
Na fedd yr India lawn ; 
Fe brynodd imi fwy na'r byd 
Ar groesbren un prydnawn, 


3 Fe brynodd imi euraidd wisg, 
Trwy ddyoddef marwol glwy'; 
A'i angeu ef a guddia'm gwart. 
I dragwyddoldeb mwy. 


4 O nâ allwn rodio er ei glod, 
Ac iddo bellach fyw, 
A phob anadliad fyn'd i maes 
I ganmol gres fy Nuw. w. 


904.  Melusder a phurdeb cariad Orist. 
M. C.—Farrant 83. Tiverton, 86. 


0) ! DEFFRO'n foreu, f'enaid gwar, 
Ar doriad cynta'r: dydd, 

A llwyr gysegra ddyddiau d'oes 
i'r gwrthddrych goreu sydd. 


2 Câf yfed yma gariad pur, 
Na phrofodd cnawd mo'i ryw, 
Ac ymddifyru uwch y byd, 
Ar bur bleserau'm Duw. 


8 Uwch cyrhaedd pob serchiadau gwael 
Yw'r cariad pur ei flas 
Ag sydd yn llifo'n loyw ffrwd ' 
O iachawdwriaeth gras. 


4 Yma dymunwn dreulio'm hoes, 
O foreu hyd brydnawn : 
Lle cawn i wylo eariad pur 
Yn ddagrau melus iawn. w. 
130 


AM GRIST. 


205. Dyfnderoedd gras. 
M. C.— St. Ann, 79. Christchurch, 85. 
YD yma, ni ddych'mygodd dyn, 
Dan entrych awyr las, 
Y fath ddyfnderoedd hyfryd sydd 
Mewn gwaredigol ras. 
2 Ni fu trugaredd faith, na gras, 
Na chariad îs y nef, 
Yn mhlith angylion ucha'u gradd, 
Cyffelyb sy ynddo ef. 
3 O! annherfynol fôr didrai, 
O haeddiant ac o ras, 
"Dall ddoldeb, er ei hyd, 
Ei ffeindio fyth i maes, 
4 Ac yn ei gariad dwfn a maith, 
Mi nofiaf tua'r nef ; 
Ac nid oes dymhestl fyth, na thôn, 
Yn rhuo ynddo ef. 
5 A châf, ar ol blinderau maith, 
Yn hyfryd lanio draw ; 
Ac yfed gyleddoedd sanctaidd, pur, 
Ryw ddedwydd ddydd a ddaw, Ww. 


206. Ffyddlondeb Orist. 
M. C.—Ballerma, 91. Martyrdom, 90, 
N! fethodd gweddi daer erioed 
Y A chyrhaedd hyd y nef; 
Ac mewn cyfyngder, f'enaid rhed 
Yn union ato ef. 
2 Ac nid oes cyfaill mewn un man, 
Cyffelyb iddo'n bod, 
Pe baem yn chwilio'r ddaear faith, 
A holl derfynau'r rhod. 
*3 Yn mhob rhyw ddoniau mae yn fawr: 
Anfeidrol yw eym 





AM GRIST 


Ac nid oes pwysau ar ei ras, 
Na'i haeddiant dwyfol ddim. 
4 Mae ei ffyddlondeb fel y mér, 
Heb fesur, ac-heb drai; 
A'i dugareddau hyfryd sy 
'N dragywydd yn parhau. w., 


207. RHAN II. 
M. C.—Ballerma, 91. Martyrdom 90, 
A Dan eith at ei orsedd fwyn 
Dan eithaf tywyll nos ; 
Ac mi orphwysaf, doed a ddêl, ° 
Ar haeddiant gwaed ei groes. 
2 Mae ynddo drugareddau fil, 
A cariad heb ddim trai, 


A rhyw ffyddlondeb fel y mér 
At ai gystuddiol rai. 
3 Mi rof ffarwel i bob rhyw chwant— 
Pob pleser is y nen ; 
Ac 'rwy'n cymeryd Iesu o'm bodd 
Yn Briod ac yn Ben. 
4 Ni welaf wrthddrych n mewn un man, 
O'r ddaear lâs i'r ne’, 
A dâl ei garn tra fwyf byw, 
Yn unig ond efe. | Ww 


208. Ymddifyru yn yr Iesu. 
M. C.—French, 77. Farrant, 83. 
ESU, difyrwch f'enaid drud 
Yw edrych ar dy wedd ; 


Ac mae llyth'renau d'enw pur 
Yn fywyd ac yn hedd. 
2 A than dy aden dawel. bur, 
'Rwyf yn dymuno byw, 
Heb ymbleseru fyth mewn dim 
Ond cariad at es Nuw. 











AM GRIST. 


3 O! cau fy llygaid, rhag im wel'd 
Pleserau gwâg y byd, 
Ac i mi ŵyro byth oddi ar 
Dy lwybrau gwerthfawr drud, 


4 'Does genyf ond dy allu mawr 
I'm nerthu i fyn'd yn mlaen ; 
Dy iachawdwriaeth yw fy ngrym, 
Fy nghongewest, a fy nghân. 
5 Melusach nag yw'r diliau mêl 
Yw munyd o'th fwynhau ; 
Ac nid oes genyf bleser sydd 
Ond hyny yn parhau. 
GA phan y syrthio sêr y nen, 
Fel ffigys îr i'r llawr, 
Bydd fy nyddanwch heb ddim trai 
Oll*yn fy Arglwydd mawr. Ww. 


209. | Pechod yn croeshoelio Crist. 
M. C.—Bangor, 94. "Worcester, 96. 
Y meiau trymion, luoedd maith, 
A waeddodd tua’r nen ; 
A thyma pa'm 'roedd rhaid i'm Duw 
Ddioddef ar y pren. 
9 Hwy dy fradychodd, anwyl Oen, 
Hwy oedd y goron ddrain, 
Hwy oedd y fflangell greulawn gref, 
Hwy oedd yr hoelion main. 
3 Fy moiau oedd y waywffon 
anai 'i ystlys bur, 
Fel rhedodd ffrwd o dan ei fron 
O waed a dyfroedd clir. 
4 O! gariad anorchfygol, maith, 
Heb gymhar iddo'n bod ; 


Cariad, i angel ac i saint, 
O anghydmarol nôd. 


AM GRIST. y. 


5 O! maddeu 'mai, a chliria'n llwyr 
F' euogrwydd oll i gyd ; 
Ac na'd fi glwyfo'th fawredd mwy 
Tra'n aros yn y byd. w. 


210. | Bendithion y prynedigaeth. 
M. C.—French, 77. Christchurch, 8ô, 
Y CWBL feddaf oll yn un, 
O entrych nen i'r llawr, 
A row'd yn nghadw i gyd dan sêl 
Yn haeddiant Iesu mawr. 
2 Mae yma ffynnon sy'n glanhau 
Budreddi'r brwnt yn lân ; 
A hyfryd olchi'r ffiaidd, câs, 
Yn loyw fel y gwlan. . 
3 "Does unrhyw gyfiwr is y nef, 
A glyw'd am dano sôn, 
Y pwysa'i anwireddau fwy 
Na gwerthfawr waed yr Oen. 
4 Maddeuant sy yma, perffaith, llawn, 
I'r cystuddiedig raì ; 
Mae'r haeddiant fry yn clirio'n lân 
Bob rhyw aneirif fai. We 


211. Yr un testyn. 
M. c.—S8t. Stephen, 78 Farrant, 89. 
YN mhlith holl ryfeddodau'r nef, 
Hwn yw y mwyaf un, 
Gwel'd yr anfeidrol ddwyfol Fod 
Yn gwisgo natur dyn. 
2 Ni chaiff fod eisieu byth, na thrai, 
Tra seren yn y nef, 
Ar neb o'r rhai a roddo'u pwys 
Ar ei gyfiawnder ef. 
3 Doed y trueiniaid yma 'nghyd, 
Finteioedd heb ddim rhi'; 
134 





AM GRIST. 


Cant eu diwallu oll yn llawn 
O ras y nefoedd fry. 


4 Fe ylch ein beiau ffwrdd â'i wâod, 
Fe'n cana oll 
Fe'n dwg o'r anial maith i 1 maes, 
I ganu ar Seion fryn. W. 


212. Yr un testyn. 
M. C.—St. Ann, 79. Christchurch, $5. 
EL, dyma gyfoeth gwerthfawr llawn, 
Uwch holl drysorau'r llawr, 
Wedi ei roi gadw oll ynghyd 
Yn haeddiant Iesu mawr, 


2 Ei gariad lifodd ar y bryn, 
Fel moroedd mawr di-drai; 
Ac fe bwrcasodd yno hedd 
Tragwyddol i barhau. 


3 Ei gariad bery pan bo'r byd 
A'r haulwen fawr yn ddim, 
Ac nid oes gariad yn y byd 
Gyffelyb idd ei rym. 
4 Pan syrthio’r sêr fel ffigys îr, 
Fe bery gras fy Nuw ; 
A'i faith ffyddlondeb tra fo nef, 
Anghyfnewidiol yw. W. 


913. | Rhagoriaeth doniau Crist. 
M. C.—Tallis, 84. St. Stephen, 78. 
FARWEL greaduriaid gwycha’ u rbyw, 
Pob enwau îs y ne'; 
Ni welaf wrthddrych wrth fy mod 
Yn unig ond efe. 
2 Mae'i ddoniau yn rhagori 'mhell 
Ar holl frenhinoedd byd ; 
A theimlo 'rwyf ei fod ei hun 
Yn hollol lanw anryd. 
5 


AM GRIST. 


A'i apostolion yn gyd lef, 
Coronwch ef yn ben, 


5 Pob pêrchen anadl yn mhob man, 
Dan gwmpas haul y nen, 
Ar fôr a thir, mewn gwlad a thref 
Coronwch ef yn ben. 


6 Na enwer enw neb ond hwn 
Fu farw ar y pren, 
Drwy'r ddaear faith, nac yn y nef : 
Coronwch ef yn ben. E. E. 


917. Molianl i'r Oen. 
M. C.—Tiverton, 86. Bedford, 89. 
(YDUNWN â'r angylion fry, 
Ein tannau yn gyttân; 
‘Deng mil o filoedd yw eu cân, 
Er hyn nid yw ond un.’ 


2 Os ydyw'r Oen fu farw'n sail 
Eu holl ganiadau hwy, 
Mae'n haeddu, am farw drosom ni, 
Ein mawl fil filoedd mwy. 


3 Ac ef yn unig biau'r mawl, 
Drwy ddwyfol hawl ddilyth, 
A chlod uwch law a allwn ni - 
Eiroddiiddobyth. , 


4 Cyduned pob creadur byw, 
Uwch law ac îs y nen, 
I roddi ynghyd, can's teilwng yw, 
Y goron ar ei ben. 
5 Doed y greadigaeth eang oll, 
Ag un soniarus lef, 


I ogoneddu' r addfwyn Oen, 
A thraethu ei foliant ef. E. E. 
38 


AM GRIST. 


219. | Clod i Dduw mewn cnawd. 
M. c.—St. Stephen, 78. St. George, 81. 
{OGONIANT fyddo i'th enw mawr 
Am ddod i brynu dyn, 
A disgyn o dy lys i lawr 
Tth wneyd â ni yn un. 
2 I anial pell y crwydrai'n traed 
Oddi wrthyt ti o Dduw ! 
Ond yn ein natur fe dy gaed 
Mewn agwedd gwas yn byw. 
9 Mewn cariad, Iesu, doist i lawr 
I'r byd o entrych ne'; 
Mewn cariad, cwrddaist, do, â'r awr 
I farw yn fy lle. 
4 Mewn cariad gwisgaist goron ddrain, 
Y fantell goch, a'r cur; 
Mewn cariad cym'raist bigau main 
Y llymion hoelion dur. 


5 Daeth prynedigaeth gyda'th waed 
A lifodd ar y pren; 
Gorphenaist iachawdwriaeth râd; 
Agoraist ddrws y nen. D. M. 


219. Enw (Orist. 
M. C.—Farrant, 83. Tallis, 84. 
OR beraidd i'r credadyn gwan 
Yw hyfryd enw Crist: 
Mae'n llaesu ei boen, yn gwella'i glwy', 
Yn lladd ei ofnau trist. 
2 Tr ysbryd clwyfus rhydd iachâd, 
Hedd i'r trallodus fron; 
Mae'n fanna i'r newynog ddyn, 
lr blin, gorphwysfa lon. 
3 Hoff enw! fy Ymguddfa mwy, 
Fy Nghraig & ‘m Tarjan yw; 


AM GRIST. 


Trysorfa ddiball yw o ras 
I mi y gwaela'n fyw. 
4 Iesu, fy Mhrophwyd, & fy Mhen, 
F' Offeiriad mhwr, : m ase 
Fy mywyd i, fy ffordd, fy n 
Derbyn fy moliant tlawd. . Oyf. D. CS. 


9920. Iachawdwriaeth a'i chyflawnder. 
M. C.—St. George, 81. York, 80. 
AE'r iachawdwriaeth râd mor fawr, 
Mae'n achnìb, mae'n glanhau, 
Troseddwyr duaf daear lawr; 
Gwnawn ynddi lawenhau. 


2 Cael derbyn o'i chyflawnder cin 
A wna y trist yn llon: 
' Gogoniant Duw, dedwyddwch dyn, 
Sydd yn gytttin yn hon. 
3 Mae Iesu Grist yn drysor mwy 
holl drysorau'r byd: 
path hedd a bywyd ini wy 
Ki ryfedd angeu drud. .H. 


221. Y Prophwyd mawr. 
M. C.—French, 77. St. Stephen, 78. 
AE Iesu Grist yn Brophwyd mawr, 
af yw i gyd; 
Er maint ein t'wyllwch, wele wawr— 
Crist yw goleuni'r byd. y 


2 O Brophwyd mawr ! i'w enw boed 
Anrhydedd a mawrhâd; 
Daeth â'r newyddion goreu erioed: 
Am iachawdwriaeth râd. 


3 Mae yn amlygu pethau'r ne’ 

Yn eu prydferthwch coeth: 

Pwy sydd yn dysgu fel efe? 
Mae'n gwneyd M fol yn ddoeth, 


AM GRIST. 


4 O! Brophwyd mawr yn Seion sydd, 
Tia oleuaist fyr 
A'th air a'th Ysbryd eto bydd 
I'm harwain yn dy ffyrdd. 
5 Dwg fi, y ffolaf un a gaed, 
O'r dwfn dywyllwe dn: 
Gâd imi eistedd wrth dy draed, 
I wrandaw d'eirìau cu. R. EB. 


222. Golwg ar groes Orist. 
M. C.—St. James, 82. St, Stephen, 78. 
9 T)\OES neb ond ef, fy Iesu hardd, 
A ddichon lanw mryd; 
Fy holl gysuron byth a dardd 
O'i ddirfawr angeu drud. 
2 'Does dim yn gwir ddifyru f'oes 
Helbulus yn y byd, 
Ond golwg mynyc br y groes, 
Lle talwyd iawn mewn pryd. 
9 Mi welaf le mewn marwol glwy' 
I'r euog guddio'i ben; 
Ac yma llechaf nes myn'd trwy 
Bob aflwydd îs y nen. W. E. 


229. — Coronau lawer. 
M. C.—St. Ann, 79. St. James, 82, 
LODFORWCH enw Mab Duw Iôn, 
Angylion gwynion gwawr; 
O! deuwch a choronwch ef 
Yn Llywydd nef a llawr. 
2 Seraphiaid nef, pob un â'i dant, 
Dan ganu moliant mawr, 
O! deuwch a choronwch ef, 
Yn Llywydd nef a llawr. 
3 Ei chwerwaf angeu byth na ba 
I'w saint anghofio r awr; 


AM GRIST. 


O! deuwch a choronwch ef 
Yn Llywydd nef a llawr. 
4 Pob llwyth ac iaith, hil Adda i gyd, 
Trwyr holl gwmpasfyd mawr, 
O! deuwch a choronwch ef 
* Yn Llywydd nef a llawr. JS. H. 


994, Cadarn i iachâu. 
M. C.—York, 80. St. George, 81. 
S ydwyf wael fy llun a'm lliw, 
Os nad yw 'mriw'n gwellâu, 
Af at y Meddyg mawr ei fri, . 
Sy'n gadarn i iachâu. 
2 O'm pen i'm traed 'rwy'n glwyfus oll 
Pob archoll yn dyfnhau: 
Neb ond y Meddyg dn i mi, 
Sy'n gadarn i iachâu. 
3 Os wyf heb rym i ddim sydd dda, 
Dan bwys fy mhla'n llesgâu, 
Rhydd Iesu gryfder i'r di rym; 
Mae'n gadarn i iachâu. 
4 O ddydd i ddydd, caf nerth i ddal; 
Mae'i ras yn amlhâu: 
Am hyn, nid anobeithiaf ddim, 
Mae'n gadarn i iachâu, E. T. 


225, Crist pen yr Eglwys. 
M. C.—French, 77. Martyrdom, 90. 
p^ sycho’r moroedd dyfnion maith, 
Pan syrthio sêr y nen, 
Yr hwn fu farw ac sydd fyw 
Ar Seion fydd yn ben. 


2 Ei enw bery tra bo haul, 
Yn glodfawr byth y bydd; 
Ac ni bydd diwedd ar ei glod 
I dragwyddoldeb ddydd. 
142 


AM GRIST. 


3 Bendithion rif y tywod man, 
A gwlith y ddaear lawr, 
Yn nghadw i'r ffyddloniaid sydd 
Byth yn eu Harglwydd mawr. 


4 Aed enwau'r byd i gyd yn ddim 
Dyrchafer Brenin nef ; 
Mae pob cyflawnder, gras, a nerth, 

Yn trigo ynddo ef. M. BR. 


226. Mawl i'r Ceidwad. 
7. 8.—Hosanah, Y. 32. 


OSANNA, Haleluwiah, 
I'r Oen fu ar Galfaria; 

Gorphenwyd iachawdwriaeth dyn, 

Efe ei hun yw'r noddfa: 

Tragwyddol ddiolch iddo 

Am faddeu a thosturio: 
Anfeidrol fraint i lwch y llawr 

Fod croeso'n awr ddod ato, 


2 Mae'n achub hyd yr eithaf 
Y pechaduriaid mwyaf; 

Fe drefnwyd ffordd i gadw dyn 
Gan dri yn un Iehofah; 
Anturiwn ninau arno, 

Mae'r Iesu'n achub eto, 

A chroeso i bechaduriaid mawr 

Bob munyd awr, ddod sto. 


3 Mae'r ddyled wedi ei thalu, 
âc uffern wedi ei maeddu, 
Gobeithiol garcharorion sy 
Yn dod yn llui fyny; 
Mae'r pyrth yn llawn agored 
Doed Israel o’r-caethiwed; , 
Pob llesg a gwan, fyth ger ei fron, 
Ei wyneb llon gant weled. n.c. 
. 143 


AM GRIST. 


997. Canmol cariad Crist. 
2. 8.—Aberdeen, 103. Potsdam, 104. 


LOD, clod 
. Pr Oen a laddwyd cyn fy mod; 
Y parch a'r mawl i'w enw boed, 
Am 1ddo erioed o'i gariad rhad, 
Ro'i serch ar wael syrthiedig ddyn; 
Mawr iawn yw rhîn ei werthfawr waed. 


2 Daw dydd 
I'r carcharorion fyn'd yn rhydd, 
O'u holl gadwynau tynion gydd; 
Mor felus fydd eu caniad hwy; 
Am ddioddefaint addfwyn Oen, 
Bydd hyfryd sôn heb ddiwedd mwy. 


3 Daw, daw 
Yr hyfryd foreu, mae gerllaw, 


Bydd pawb â'i detyn yn ei law, 

Heb ofn na braw, yn nghwmni'r Oen; 
Ond canu i dragwyddoldeb maith, 

Ar ben y daith, heb friw na phoen. AN, 


228. _ Angeu ac adgyfodiad Orist. 
7. 6. D.—Manheim, 111. Meirionydd, 109. 
! ENW ardderchocaf 
Yw enw marwol glwy'; 
Caniadau archangylion 
A fydd fath enw mwy: 
Bydd yr anfeidrol ddyfais 
O brynedigaeth dyn, 
Gan raddau filoedd yno 
Yn cael ei chanu'n un. 


2 Fe ddaeth i wella'r archoll h 
__ Trwy gymm/rryd clwyf ei hun, 
Etifedd nef yn marw 
I wella marwol ddyn; 
1 





AM GRIST. 


Yn sugno i maes gwenwyn 
A rodd y sarph i ni, 

Ac wrth y gwenwyn hwnw 
Yn marw ar Galfari. 

3 Deg dryll ar hugain arian, 

fy Man oedd dy bris; 

A all'sai ddim o'r arfaeth 
Dy werthu'n uwch neu'n îs? 

Anfeidrol ddiystyrwch ! 
Fe dal'sai 'Mhrynwr mawr 

Ynefoeddfilo weithiau, 
A mil o weithiau'r llawr. 


4 Bechadur! gwel e'n sefyll 

Yn llonydd ar y groés; 

Clyw'r gruddfan sy yn ei enaid 

an ddyfnder angeu loes; 

O! gwrando ar ei ruddfan ! 
Mae pob ochenaid ddrud 

Yn ddigon mawr o haeddiant 
Ei hun i brynu byd. 


5 Gwel ar y croesbren acw 
wnder mawr y ne', 
Doethineb, a thrugaredd, 
Yn gorwedd mewn un lle, 
A chariad anfesurol, 
Yn awr i gyd yn un, 
Fel afon fawr lifeiriol 
Yn rhedeg at y dyn. 


6 Cynnefin iawn â dolur, 

Gofidus iawn a fu, 

Fel doi tangnefedd rhyfedd, 
Ac iechyd llawn i nì; 

Fe ddygodd ein doluriau, 
A'n clwyfau bob yr un, 

rym tragwyddol gariad, 

O fewn ei gorph ei hnn, 


4M GRIST. 


229, RHAN II. 
Cc ym adgyfododd 
ogoneddus iawn, 

Daath boreu teg a hyfryd, 

'Nol stormus, ddu brydnawn: 
Y gadwyn fawr a dorodd 

Ar foreu'r trydydd, dydd; 
Fe gongcrodd angeu'i hunan; 

O'r carchar daeth yn rhydd. 


2 I fyny daeth o Edom, 
A'i wisg yn goch ei lliw; 
Nis gall'sai un ereadur . 
Mewn cadwyn gadw Duw, * 
Fe dorodd rym yr angeu, 
Agorodd ddrysau'r bedd; 
Palmantodd ffordd o'r ddaear 
Yn awr i ganol hedd. 


3 Mae'r ffynnon yn agored; 

Dewch, edifeiriol rai; 

Dewch chwithau yr un ffunud, 
Sy'n methu edifarhau; 

Dewch, gafodd galon newydd, 
Dewch chwithau, na chadd un; 

I olchi pob budreddi 
Xn haeddiant Mab y dyn. 


4 O! Iachawdwriaeth oo 

O! Iachawdwriaeth glir 

Fu dyfais o'i chyffelyb 
Erioed ar fôr na thir: 

Fe rodd ei fywyd drosomî 
Beth all ef ballu mwy? 

Mae myrdd o drugareddau 
Difesur yn ei glwy'. 

146 


‘AM GRIST. 
5 O! ras didrai, diderfyn, 
Tragwyddol ei barhâd ! 

Yn nghlwyfau'r Oen fu farw 

Yn unig mae iachâd; 
Iachâd oddi wrth euogrwydd, 

Iachâd o ofnau'r bedd; 
A chariad wedi ei wreiddio 

Ar sail tragwyddol hedd. w. —rH. 


230. Mawl am drefn iachawdwriaelh. 
7. 6. D.—Mount Street, 113. Ramah, 108. 
Y Nuw, fy Nhad, fy Iesu, 
Boed clod i'th enw byth, 
Doed dynion i dy foli 
Fel rhif y boreu wlith; 
O! na bai gwellt y ddaear 
Oll yn delynau aur, 
I ganu i'r hwn a anwyd 
Yn Methle'm gynt o Fair, 


2 OIesu! pwy all beidio 
Dy ganmol ddydd a nos? 
A phwy all beidio cofio 
Dy farwol ddwyfol loes? 
A phwy all beidio canu 
Am iachawdwriaeth rad, 
Ag sydd yn teimlo gronyn . 
O rinwedd pur dy waed? 


9 O Arglwydd } rho i mi dafod 

Nas tawo ddydd na nos; 

Ond dweyd wrth bob creadur 
Am rinwedd gwaed y groes; 

Na ddelo gair o'm genau, 
Yn ddirgel nao ar g'oedd, 

Ond am fod Iesu anwyl 
Yn wastad wrth fymodd. w.—rm. 





AM GRIST. 


231. Dim yn Iawn ond aberth Orist 
7. 6. D.—Abertawe, ¥. 39. Caerllyngoed, 117. 


p* fodd, fy enaid euog, 

Y sefi yn erbyn grym 
Cyfiawnder hyd yr eithaf, 

Na âd heb dalu ddim, 
Sy'n chwilio yr arenau, 

A holl ddyfnderoedd dyn, 
Yn eglur fel yr haulwen 

I lygad Duw ei hun. 


2 Pa aberth roddir, Arglwydd, 
Am bechod sydd mor fawr, 
A'i bwysau fel y bryniau, 
Ei rif fel gwellt y llawr? 
Ai miloedd o fyheryn 
'Wna f'enaid bach yn wyn, 
Neu fyrdd o ffrydiau olew 
Neu lawer gyda hyn ? 


9 Nid edrych Iôr ar weddi, 
Nid edrych Iôr ar waith, 
Nac offrwm poeth, nac aberth, 
Mawl nac elusen chwaith, 
Na llafur, na diwydrwydd, 
Zel, nac ymprydiau trist, 
Na dim, at faddeu pechod, 
Ond angeu Iesu Grist. 


4 Os Satan, neu gydwybod, 
Neu lym gyfiawnder Duw, 
A bleidiant echryslondeb 
Y pechod drwg ei ryw; 
Mai gwâg yw pob creadur 
dano i wneuthur Iawn; 
Cyhoeddi mae'r efengyl 
Fod Iesu Gust yn llawn. w.—G. D. a, 














AM GRIST. 
939, Galwad ar yr holl greadigaelh i foli Iesu 
rist. 


7. 6. p.—Meirionydd, 109. Ramah, 108. . 


M hyny pob creadur, 
A Wel rhoddwch allan gân, 


O'r mwyaf eu maintioli, 
Hyd at y lleiaf mân; 

Cyhoeddwch gydach gilydd, 
Yn llawen, nid yn t, 

Am glod didrai, diderfyn, 
A daioni Iesu Grist. 


2 Chwi, bryfed, ef clodforwch, 

Sy'n isel ar y llawr, 

I lwch y ddaear atoch 
Daeth y Messiah mawr; 

Ymlusgiaid, O! dyrchefwch 
Soniarus gân o'r trwch; 

Bu Iesu dri diwrnod 
Yn gorwedd yn y llwch, 


3 Chwi, adar ar yr aden, 
Sy'n chwareu ar y pren, 
Rhowch eich telynau'n barod 
I foli brenin nen; 
Holl goedydd yr anialwch, 
O! curwch ddwylaw 'nghyd, 
Rhyfeddod iddo farw 
Ac e'n Greawdwr byd. 


4 Anadled yr awelon, 
ured pob rhyw nant, 

Ryw sŵn soniarus hyfryd, 
Fel bysedd byw ar dant, 

I'r hwn ei hun sydd ffynnon 
O ddwfr y bywyd pur, 

Ac yn anadlu o'i ysbryd 
Gysuron gloyw clir, 


AM GRIST. 


5 Fellt! ffamiwch ei enrhydedd, 
Daranau! seiniwch chwi 

Ei glod, tra fyddo'r moroedd 
Yn rhuo i maes ei fri; 

Chwi, ddefaid mân a geifr, 
Cwblhewch yr anthem hyn, 

Fel oen dan law y cneifiwr 
Bu ar Galfaria fryn. 


6 Ti, ffynnon y goleuni, 
Ymgryma i lawr dy ben, 

I Hat mil mwy ei lewyrch 
Disgleiriaf yn y nen; 

D'wed yn dy dro diderfyn 
Am glod a mawl fath un, 

Sydd â'i belydrau dwyfol 
Yn g’leuo enaid dyn. 


7 Angylion, archangylion, 
Cydfolwch iddo ef; 

A dysgwch ei glodfori 
Ef hefyd nef y nef; 

Chwi welsoch anfeidroldeb 
Ei air a'i ryfedd rym, 

Pan welsoch natur on, ena 
Yn tarddu maes o diim. 


8 Mil mwy oedd eich rhyfeddod 
Yn Gethsemane'n awr, 

Wel'd chwys a gwaed yn ddafnau 
Yn syrthio ar y llawr; 

Pwys bai hiliogaeth Adda 
Yn gwasgu i lawr yn dŷn, 

Yr hwn a mi â rodd eich bywyd 
Ryw oesoedd maith cyr cyn dhyn. 


9 Ond dyn yn enwedigol | 
Iê, dyn, dyrchafed lef, 

Mewn haleluia dyblyg 
O'r ddaear gron i'r nef, 


AM GRIST, 


Can's dros y dyn yr hoeliwyd * 
Ef ar y croesbren mawr, 
A thros y dyn gorweddodd 
Yn ngwaelod bedd i lawr, w.—a. n. c. 


299. Galwad ar bob gradd i foli y Gwaredwr. 
4. 6. D.—Ramah, 108. Edna, y. 33. 
ETH bynag yw'r gwahaniaeth : 
B Rhwng graddau yn y byd, 
Yr Iawn, heb dderbyn wyneb, 
Oedd drosom ni i gyd; 
Am hyn, frenhinoedd, cwympwch 
O'ch gorseddfeydd i lawr, 
Sy'n ifori o'r drutaf, 
Ger bron y Brenin mawr, 
2 Chwi dlodion, chwi gystuddiol, 
Digysur, fyth na thewch, 
Ond byddwch, bellach, lawen, 
Drachefn llawenhewch; 
Dewisodd yntau dlodi, 
A gwawd, ac angeu du, 
Fel byddech chwi'n frenhinoedd 
Yn yr wybrenau fry. 
3 Chwi henaint, sy'n ymgrymu 
Dan bwys blynyddau hir, 
Yn rhedeg gydag angeu 
Tua'r anghofus dir; 
Crist unig wyswch arno, 
Craig eich heneidiau trist; 
A'r gair diweddaf dd'wedoch 
Boed fawl i Iesu Grist, 
4 A'r cyntaf dd’wedoch chwithau, 
Fabanod egwan, prudd, 
Boed clod i enw'r Iesu, 
A dechreu gyda'r dydd: 
Parhewch hyd fyth i'w foli, 
Dewiswch ef in rhan: 


AM GRIST 


« Er mwyn i chwi gynnyddu, 
Daeth ef yn faban gwan. w—a. D. Cc. 


934.  “ Haeddiant mawr yr aberth.” 
7. 6. p.—Mount Street, 113. Ramah, 108. 
A le dechreuaf ganu, 
Am ddwyfol farwol loes, 
A haeddiant mawr yr aberth 
Fu'n hongian ar y groes? 
Anfeidrol bwysau pechod 
A wasgwyd arno ef, 
A'r pris anfeidr.l dalwyd 
T groesi llyfrau'r net 


2 Mi ganaf tro fo anadl 
O fewn i'r ffroenau hyn, 
Am gariad yn dioddef 
Ar ben Calfaria fryn; 
Am goron ddrain blethedig, 
Am hoelion garwa'u rhyw— 
I ganu'm henaid euog 
Fel eira gwyna'i liw. 


3 Fe rwygwyd muriau cedyrn, 

Fe dorwyd dorau pres, 

Oedd rhyngom ni a'r bywy d— 
Mae'r bywyd heddyw'n nes; 

Palmantwyd yr holl lwybrau, 
Mae'r pyrth o led y pen 

O ddyfnder dinas distryw 
I eitha'r nefoedd wen. 


4 Fo bery trugareddau 

'R cyfammod gwerthfawr drad, 

Pan ddarfo'r greadigaeth 
Ddiderfyn oll i gyd; 

Ni bydd ond dechreu gweled] 
Daioni mawr y ne', 

Pan gollo haul a lleuad 
A'r holl blan ebu u lle, Ww. 

52 





AM GRIST 


235. Yr arfaeth a'r prynedigaeth. 
7. 6. D.—Mount Street, 113. Manheim, 111, 
FYTH, fyth, rhyfeddai'r cariad, 
Yn nbragwyddoldeb pell, 
A drefnodd yn yr arfaeth 
Im etifeddiaeth well 
Na'r ddaear a'i thrysorau, 
A'i brau bleserau 'nghyd, 
Fy nghyfoeth mawr diderfyn 
Yw Iesu, Brynwr byd. 


2 Art noswaith oer fe ch 
aed yn ddafnau i tawr, 
fe ef mewn ymdrech meddwl 
Yn talu'n dyled fawr; 
Fe yfai'r cwpan chwerw 
Wrth farw ar y ren; 
Palmantodd ffordd i'r bywyd 
O'r ddaear hyd y nen. 


3 Tmgwyddel glod i'r cyfiawn 
Fu farw dros fy mai; 
Fe adgyfododd eilwaith 
O'r bedd i'm cyfiawnhau; 
Ar orsedd ei drugaredd 
Mne'n dadleu yn y ne’, 
Ei fywyd a'i farwolaeth 
Anfeidrol yn fy lle. M. Be 


296, _ Brawd a aned erbyn caledi, 
7. 6. D.—Meirionydd 109. Missionary, 110, 
OSANNA, Haleluia, 
Fe anwyd brawd i ni; 
Fe dalodd ein holl ddyled 


AM GRIST. 


Brawd erbyn dydd caledi, 
Brawd yw mewn dŵr a thân, 


2 Brawd anwyl sy'n ein cofio 
Mewn oriau cyfyng, caeth; 
Brawd llawn o gydymdeimlad — 
Ni chlywyd am ei fath: 
Brawd cadarn yn y frwydr, 
Fe geidw'i frodyr gwan; 
Yn dirion dan ei aden 
Fe ddaw â'r llesg i'r lân. D. W, 


291. Oraig yr Iachawdwriaeth. 
7. 6. p.—Manheim, 111. Heol y Bont, y. 33. 
AM Graig yr iachawdwriaeth 
Fy enaid egwan cân; 
Y Sylfaen fawr dragwyddol, 
A'r hyfryd Gongl-faen; 
Fy Noddfa rhag ystormydd, 
A Chysgod rhag y gwres; 
Mae'n ganmil mwy rhagorol 
Na chedyrn furiau pres. D. W. 


938 _ Addasrwydd anfeidrol y Gwaredwr. 
7. 6. D—Ramabh, 108. Meirionydd, 100. 
0 ! am gael ffydd i edrych, 
Gyda'r angylion fry, 

I fôr yr iachawdwriaeth, 

Dirgelwch ynddi sy; 
Dwy natur mewn un person 

Yn gyson yno gaed; 
Anfeidrol a thragwyddol 

Yw rhinwedd dwyfol waed, 


2 O f'enaid! gwel addasrwydd 
erson dwyfol hwn; 
Anturia iddo'th fywyd, 
A bwrw arno bwn; 








AM GRIST. 


Mae'n ddyn i gydymdeimlo 
A'th holl wendidan i gyd, 
Mae'n Ddnw i fyny'r orsedd, 
Ar ddiafol, cnawd, a byd. a. a. 


239. Rhyddid a maddeuaul Irwy Grist 
7. 6. D.—Heol y Bont, v. 35. Manheim, 111, 
GORODD ddrws i'r caethion 
I ddod o'r cystudd mawr; 
A'i werthfawr waed fe dalodd 
Eu dyled oll i lawr: 
Nid oes dim damnedigaeth 
I neb o'r duwiol hâd; 
Y gwaredigion canant 
Am rinwedd mawr ei waed, 


2 Wel dyma'r un sy'n maddeu 
Pechodau rif y gwlith; 
'Does mesur ar ei gariad, 
Na therfyn iddo byth; 
Mae'n ’mofyn lle i dosturio, 
Mae'n hoffi trugarhau; 
edd i'r amddifaid 
Sydd ynddo i barhau. 


3 Teilwng yw'r Oen a laddwyd 
'O'r holl ogoniant mawr, 
Trwy ganol nef y nefoedd, 
Ac ymn ar y llawr; 
Pan elo'r holl greadigaeth 
Yn ulw gan y tân, 
Teilyngdod Iesu drosof 
Fydd fy nhragwyddol gân, 
4 Fe genir, ac fe genir, 
Yn nhragwyddoldeb maith, 
Os gwelir un pererin 
Mor lesg ar ben ei daith; 
A d mewn tymhestloedd, 


olehwyd yn y gwaed, 
wyn di 


AM GRIST. 


A ganwyd, ac a gadwyd 
Trwy'r iachawdwriaeth rad. M. ER. 


240. Iachawdwriaeth irwy Grist. 
7. 6. D.—Edna, y. 38. Rhyddid, 234. 
AETH i ni iachawdwriaeth 
Trwy eithaf chwys a gwaed; 
Mae'n codi pechaduriaid 
O'r dyfnder ar eu traed; 
'Da'i byth i 'mofyn haeddiant, 
Trwy'r nef na'r ddaear lawr, 
Ond haedd®nt pen Calfaria— 
Rhinweddau'r aberth mawr. 


2 Pan oedd euogrwydd creulawn 
Yn llosgi fel y tân, 
A Satan yntau'n rhifo 
melau mawr a mân; 
Anfeidrol haeddiant Iesu 
A wnaeth i'r glorian droi, 
A'i nefol ymddangosiad 
Wnaeth i'm gelynion ffoi, an. 


241. _ Y Mab mewn agwedd gwas. 
7. 6. D.—Meirionydd, 109. Talyllyn, Y. 37. 
yan oesoedd tragwyddoldeb 
A ddaeth mewn agwedd gwas; 
Cymmerodd ein gwendidau 
Wel dyma fôr o ras: 
Gan iddo ddod mor ìsel, 
Fe gyfyd fyrdd i'r lan, 
Yn dystion o'i drugaredd 
Ir bywyd yn y man, AN. 
242. Crist fel pren afalau. 
T. §. D.—Missionary, 110. Mount Street, 113, 


DWY welaf fel f' Anwylyd, 
Yn hyfry dae yn hardd, 
196 





AM GRIST. 


Fel firwythlawn bren afalau 

'N rhagori ar brenau’r ardd? 
Ces eistedd dan ei gysgod. 

Ar lawer cawod fh. 
A'i ffrwyth oedd fil o weithiau 

I mi yn well na'r gwin. J.T. 


243. Harddwch y Gwaredur. 
T. 6. p.—Ramaah, 108. Syria, y. 38. 
AE myrddiwn o rinweddau 
Yn eistedd ar ei wedd, 
A ennyn fythol gariad, 
A ennyn fythol hedd; 
A phan ddarfyddo'r gorchudd, 
Fe'i gwel yr eglwys fawr, 
Ar olwg arno a'i sugna 
Yn llwyr oddiar y llawr. AN. 


944, Diolch am Gyfryngwr. 
7. 6. D.—St. Mark, vy. 36. Meirionydd, 109, 
A le, pa fodd dechreuaf 
Foliannu'r Iesu mawr? 
Olrheinio'i ras ni fedraf; 
Mae'n llenwi nef a llawr: 
Anfeidrol ydyw r Ceidwad, 
A'i holl drysorau'n llawn; 
Diderfyn yw ei gariad, 
Difesur yw ei ddawn. 


2 Trugaredd a gwirionedd 
Yn Nghrist sy'n awr yn un, 
Cyfiawnder a thangnefedd 
Yn nghyd am gadw dyn; 
Am Grist a'i ddioddefiadau— 
Rhinweddau marwol glwy' 
Y seinir pêr ganiadau 
I dragwyddoldeb mwy. 


AM GRIST. 


3 O! diolch am Gyfryngwr— 

Gwaredwr cryf i'r gwan; 

O ! am gael ei adnabod— 
Fy Mhriod a fy Rhan; 

Fy ngwisgo â'i gyfiawnder 
Yn hardd ger bron y Tad; 

A derbyn o'i gyflawnder 
Wrth deithio'r anial wlad. R. E. 


245. Un aberth. 
7. 6. D.—Meirionydd, 109. 
waith am byth oedd ddigon 
I wisgo’r goron ddrain; 
Un waith am byth oedd ddigon 
I ddiodde'r bicell fain; 
Un aberth mawr gwirfoddol 
A ddofodd ddwyfol lid; 
Un Iesu croeshoeliedig 
Sy'n feddyg trwy'r holl fyd. Au. 


946. _ EffetMolrwydd angeu Orist. 
M. B.—Tytherton, 119. Colchester, 120. 
Iamfymeiaui | 
Dioddefodd Iesu mawr 
Pan ddaeth yn ngrym ei gariad ef 
O entrych nef i lawr? 
2 Cyflawnai'r gyfraith bur, 
Cyfiawnder gafodd iawn; 
A'r ddyled fawr, er cymmaint oedd, 
A dalodd ef yn llawn. 


9 Dioddefodd angeu loes, 
Yn ufudd ar y bryn; 
A'i waed a ylch yr Ethiop du 
. Yn lân fel eira gwyn. 
4 Bu'n angeu i'n hangeu ni 
Wrth farw ar y gren. 
‘ 1 





AM GRIST. 


A thrwy ei waed y dygir llu, 
Trwy angeu, i'r nefoedd wen. 
5 Pan grymodd Iesu ei ben, 
Wrth farw yn ein lle, 
Agorodd ffordd, pan rwygai 'r llen, 
drigfanau' r ne'. 


6 Gorchfygodd uffern ddu, 
Gwnaeth ben y sarph yn friw, 
O'r carchar caeth y dygir llu, 
Trwy ras i deulu Duw. J. E, 


947. Iawn perffaith. 
M. B.—Tytherton, 119. St. Michael, 121. 
WNAETH Iesu berffaith iawn 
Brydnawn ar Galfari; 


Yn ei gyfiawnder pur di-lyth, 
Mae noddfa byth i ni, 


2 Anfeidrol ydyw gwerth 
A rhin ei aberth mawr, 
I achub rhyw aneirif lu 
O deulu gwael y llawr. 


9 Y rhai yn berffaith Jân 
A beraidd gân i gyd, 
I'r bendigedig unig Oen 
Yn iach o boen y byd. J8. H. 


948. Trefn cadw. 
M. B.—St. Michael, 121. Ipswich, 122. 
OSTURI dwyfol fawr 
At lwch y llawr syn bod, 

Pan gymherth Duw achubiaeth dyn, 

A'i glymu'n un â'i glod. 
2 Pan ddaeth y Mab o'i fodd 

I farw yn ein lle, 

Agorodd ffordd i'n dwyn at Dduw; 
Ein Ceidwad AM efe. 


AM GRIST. 


3 Mae Iesu'n fawr ei fri, 
A'i glod yn llenwi'r nef ; 
A holl hyfrydwch pur y plant 
Yw ei ogoniant ef. 8. LL, 


249. Cariad ac iawn Orist. 
M. B.—Tytherton, 119. Colchester, 120. 
YDUNED Seion lân 
Mewn cân bereiddia'i blâs, 
O fawl am drugareddau'r Iôn, 
Ei roddion ef a'i ras, 


2 P'le gwelir cariad fel 
Ei ryfedd gariad ef? 
P'le bu cyffelyb iddo erioed? 
Rhyfeddod nef y nef ! 


9 Fe'n carodd cyn ein bod, 
A'i briod Fab a roes, 
Yn ol ammodau hen y llŵ, 
I farw ar y groes. 


4 Gwnaeth Iesu berffaith Iawn 
Brydnawn ar Galtari; 
Yn ei gyfiawnder pur di-lyth 
Mae noddfa byth i ni. 
5 Anfeidrol ydyw gwerth, 
A rhin ei aberth mawr, 
I achub rhyw aneirif lu 
O deulu gwael y llawr, 
6 Y rhai yn berffaith lân, 
A beraidd gân i gyd, 
I'r bendigedig unig Oen, 
Yn iach o boen y byd. Js. H. 


250, Yr aberth digonol. 
M. B.—Colchester, 120. Ipswich, 122. 


N*5 gallai gwaed yr holl 
Aberthau i gyd o'r bron 
160 


AM GRIST. 


Roi heddweh i’r gydwybod ddu, 
Na golchi bryntni hon. 


2 Ond Crist y nefol Oen, 
A ddyg bechodau’r byd; 
Ei aberth ef a’i waed sydd fwy 
Na phwysau 'rhai'n 1 gyd. 
3 Afato fel yr 
I 'mofyn an lachâd; 
A'm holl bechodau addef wnaf 
Yn isel wrth ei draed. 


4 Mae gobaith f'enaid gwan, 
Fy hyder, a fy ffydd, 
Yn gwir ymorphwys ar ei waed 
Am lwyr lanhâd ryw ddydd. 
5 Gwnaeth Iesu gymmod llawn, 
Dioddefodd angeu loes; 
Y clod di-drai, y mawl di-lyth, 
Fo byth am waed y groes. 
Oyf. p. Ts. [ Walls], 


251. Jachawdwriaelh râd. 
M. B.—Tytherton, 119. Colchester, 120. 
APF'r iachawdwriaeth râd 
Yn ddigon i bob rhai; 
Agorwyd ffynnon er glanhâd 
Pob pechod câs a bai. 
2 Daw tyrfa rif y gwlith 
Yn Iach irwy rin y gwaed; 
Pwy ŵyr na byddaf yn eu plith, 
Yn lân o'm pen i'm traed? 
9 Er lleted yw fy mhla, 
Er dyfned yw fy mriw, 
Y balm o Gilead a'm hiach4— 
Mae Crist yn Feddyg gwiw, 
4 Dan bwys euogrwydd du, 
Edrychaf tawr groes, 


po 


AM GRIST. 


Lle llifodd gwaed fy Mhriod cu; 
Anfeidrol iawn a roes. P. J. 


252. Henffych vr Messiah. 
M. B. D.--Aberdar, 237. Pererin, y. 44. 


Bea ffyddlon Seion, dewch 
A llawenhewch i gyd; 

Yn mlaen â chwi fel milwyr da, 
Yn llon er gwaetha'r llid: 

O! hyfryd ddedwydd awr, 
Messiah mawr a gaed; 

Henffych i'r dydd a'r boreu daeth 
Yr iachawriaeth râd, 


2 Er i ni golli'r hedd, 
Yn mharadwysedd wiw, 
A bod yn fyr o gadw’r fraint, 
Myn'd dan ddigofaint Duw; 
Ni gawsom Had y wraig 
Yn gadarn graig i'n traed: 
Henffych i'r dydd, &c. 


9 Addewid gafwyd. do, 
'Nol ini syrthio 'mhell; 
Arfaethol ras, hawl ini a roed, 
Gaed ar gyfammod gwell: 
Mae'r sylfaen yn ddigryn, 
Ni chollir un o'r hâd; 
Henffych i'r dydd, &c. 


4 Er gwaethaf Satan sydd 
Yn temtio ddydd a nos, 
Mae genym hawl i'r trysor da 
Sy'n para o oes i oes; 
Ffordd newydd gafwyd, do, 
I deithio at y Tad; 
“Henffych iT dydd, &c. 
16 


AM GRIST. 


5 Drachefn llawenhewch, 
Chwi etholedig lu, 
Mae'r oruchafiaeth wedi dod 
Trwy Grist ein Priod ni; 
Er cyfeiliorni'n hir, 
Cawn ddod i dir ein gwlad; 
Henffych i'r dydd a'r boreu daeth 
Yr iachawdwriaeth rad. Ww. 


953. Y cwbl trwy'r gwaed. 
M. B. D.—Aberdar, 237. Heidelberg, 128. 

Y glwyfau yw fy rhan, 

D Fy nhirion Iesu da; 

Y rhai'n yw nerth fy enaid gwan, 
Y rhai'n am llwyr iachâ; 

Er saled yw fy nrych, 
Er tloted wyf yn awr, 

Fy llenwi gaf â llawnder Duw, 
A'm gweled fel y wawr. 


2 Mi brofais Dduw yn dda, 

Fy nhirion raslawn Dad, 

Yn maddeu im fy meiau mawr 
Yn rhwydd o'i gariad rhad: 

Fe'm seliodd i mewn hedd; 
On'd rhyfedd yw ei ras? 

Fe'm bwydodd i â'r manna pur 
Mewn gwledd o hyfryd flas. 


3 Mi wn i Grist, mi wn. 
ngharu cyn bod byd; 

Parhan i'm caru gwn y gwna, 
Heb drai, yr un o hyd: 

Ef ywm Tywysog hardd, 
Efe yw'm Meddyg mawr, 

Efe yw'm Harchoffeiriad gwych, 
Sydd droswyn!] pleidio'n awr. ww 





AM GRIST 


254. Gwaed yn puro y gydwybod. 
M. B. D.—Pererin, Y. 44, 
M! gana) am waed yr Oen, 
Er maint yw 'mhoen a 'mhla; 
'Does geny'n wyneb calon ddu 
Ond Iesu'r Meddyg da; 
Fy mlino ges gan hon, 
Ei throion chwerwon chwith; 
Fy uniy sail i am y wlad 
Yw'r cariad bery byth. AN. 


P55, Adnabod Orist. 
M. B. D.—Aberdar, 237, Pererin, x. 44. 
EL dyma'r Ceidwad mawr 
A ddaeth i lawr o'r nef, 
I achub gwaeledd, llwch y llawr; 
Gogoniant iddo ef: 
Bu farw yn ein lle 
Ni, bechaduriad gwael: 
Mae pob cyflawnder ynddo fe 
' Sydd arnom eisiau gael. 


2 Ei 'nabod ef yn iawn 
Yw'r bywyd llawn o hedd, 
A gwel'd ei iachawdwriaeth lawn 
Sydd yn dragwyddol wledd: 
Cael teimlo gwaed y groes 
Yn dofi'r loes a'r cur, 
A wnaeth i fìloedd o bob oes 
I seinio'r anthem bur. J.T. 


9506. _ Ffynnon i bechod ac aflendid. 
6. 6. 8.—St. Ambros, 133. Amsterdam, 134, 
M iachawdwrìaeth lawn, 
Foreuddydd a phrydnawn 
Moliannu gawn NR Iesu gwiw; 





AM GRIST. 


Dioddefodd angeu loes, 
Yn ddiddig ar y groes, 
A'i ddoniau rhoesi ddynolryw. 
2 Gorphenwyd talu'n llawn 
Ar groesbren un prydnawn; 
O ddedwydd Iawn! ni gawn yn llu 
Faddeuant yn ei wnaed, 
A hollol wir iachad; 
¢ A Duw yn Dad mewn cariad cu. 


3.  Yffynnon loyw hon, 
Yn ôl y waywffon 
Aeth dan ei fron—daeth ini fraint! 
A ylch y brwnt yn lân; 
Hosanna, f'enaid cân: 
Can's dyma sylfaen yr holl saint. o, 


257 . Yr un testyn. 
6. 6. 8.—St. Ambros, 133. Amsterdam, 174. 
A SSRW YD ar y bryn 
Byw ffynnon rad cyn hyn, 
A'm gylch yn wyn o'm pen i'm traed; 
Mae'n golchi'r dua'i liw 
Mor wyn a'r eira pwiw; 
Rhinweddol yw y dwyfol waed. 
2 ' Y ffynnon loyw hyn, 
A redodd ar y bryn, 
Yn ffrydiau o anfeidrol hedd; 
Rhyw fôr o gariad yw 
Dy heddwch di, fy Nuw, 
A nef y nef yw gweld dy wedd. 


3 Mi wnaf fy nghartref mwy 
Dan gysgod marwol glwy'; 
'Does noddfa arall dan y nef, 
Na man i gael glanhâd 
Ond yn y ffynnon rad 
O ddwfr a gwnaed 9i ystlysef. a. 
1 


AM GRIST. 


258. Bendithion iachawdwriaelh. 
6. 6. 8.—Amsterdam, 134. St. Ambros, 133. 


IACHAWDWRIAETH fawr ! 
A lifodd im i lawr, 
Yn ffrydiau pur, grisialaidd, byw; 
Maddeuant i mi gaed, 
A heddwch yn y gwaed, 
O gariad rhad ein Tad a'n Duw. 


2 'Does unrhyw drysor drud 
Fel ef o fewn y byd; 
Mae'n gwneyd fy ysbryd llesg yn llon: 
Mwy'n llawen byddaf byw 
Yn noddfa bur fy Nuw, 
Dan holl gystuddiau'r ddaear hn. 


3 Mi dreuliaf oriau f'oes 
Yn dawel dan y groes, 
Dim ond cael edrych ar dy wedd: 
Perffeithrwydd pleser yw 
Y wledd o gariad Duw, 
Fy holl ddyddanwch a fy hedd. a. 


259. Rhinwedd yr eiriolaeth. 
6. 8.—Alun, 238. Bombay, 136. 
0» holl gadwedig lu . 
Sy'n teithio i Salem lân, 
Myfi yw'r mwyaf du, 
Ar bawb yn dwyn y blaen: 
Tragwyddol ras na buasai’m nyth 
Mewn cadwyn byth yn uffern dan. 


2 Er hyn nid ofnaf mwy, 
Er cynddrwg yw fy ngwedd, 
Ca'dd pechod farwol glwy' 
Gan Iesu glân â'i gledd; 
Mne'r ddraig yn friw dan draed fy Nhbrist, 
Mae i'm henaid bist dragwyddol hedd. 
66 


AM GRIST. 


3 Efe yw'm Meichiau mawr 
O flaen gorseddfaingo Iôn, 
Sy'n eiriol bob yr awr, 
Gan gofio'i ddirfawr boen: 
Pa'm 'r ofnaf mwy? mae'n llifo 1 maes 
I orsedd gras bur waed yr Oen. 


4 Mae briw y bicell fain 
A thyllau'r hoelion dur, 
Ac ôl y goron ddrain, 
A chŵysau'r groes a'i chur. 
Yn dadleu nerth cyfiawnder Naf 
Dros f'enaid claf am heddwch pur. w, 


260. Rhosyn Saron. 
6. 8.— Alun, 238. Bombay, 136. 
() ! ROSYN Saron hardd! 
Ol ’r lili gwyn ei liw! 
Nid oes o'r ddae'r a dardd 


Fla fel fy Nuw: 
Yn mblith y coed rhyw gangen lawn 
O sypiau grawn f' Anwylyd yw. 


2 Pan oeddwn i yn wan, 
Yn mron llewygu'n wir, 
Fe'm cododd i i'r lan 
I mewn i'w windy pur: 
Ces yfed gwin, hyd heddyw mae 
Fyth yn parhau ei nefol rin. w. 


261. Goruchafiaeth Orist ar y gelynion, 
6. 8.—Alun, 238. Bombay, 136. 
RWY rinwedd nefol ras 
Rhof glod i'r Iesu glân; 
Gorchfygodd angeu glâs, 
Fe'm tynodd i o'r tân: 
Archollwyd ef, cadd farwol friw; 
Mae eto'n fyw, fy ope cân, 


AM GRIST 


2 Fy nghalon pa'm nas tyr 
Yn d u bob yr awr, 
Wrth wel'd fy Mhrynwr pur 
A'i waed yn llif i'r llawr, 
Gan wylo'n daer ar Dduw ei Dad 
Am faddeu'n rhad fy meiau mawr? 


3 Rhyfelodd Crist â'r ddraig, 
angeu dirfawr boen; 
Gorchfygodd Had y wraig; 
I'r orsedd 'r aeth yr Oen: 
Dros f'enaid i mae yno 'n awr 
EF’ Eiriolwr mawr, a'm hanwyl Iôn. 


4 Mae’ r ffordd yn awr yn rhydd 
I entrych nefoedd wen, 
Gall pob pechadur prudd 
Gael lle o fewn i i'r llen: 
Mae'r Iesu fry a'i freichiau ar led, 
Fy enaid cred: Amen, Amen. w. 


9629. Enw yr Iesu. 
6. 8.—Alun, 238. Ramoth, Y. 47. 
(! ENW arwyl iawn, 
Anwyiaf un yn bod; 
Ni chlywodd engyl nef 
Gyffelyb iddo erioed: 





Rhof arno 'mhwys, doed dydd, doed nos, 


Fe'm deil i'r lân dan bob rhyw g grocs. 


2 Cryf yw ei ddeheu law, 
Anfeidrol yw ei rym, 
Ac nid oes byth a saif 
O flaen ei wyneb ddim: 
Rhois iddo f'hun, f' amddiffyn gwna 
Rhag dyfais ufforn L faith a'iphla. w, 


AM GRIST. 


263. Dyddanweh irwy waed y groes. 
6. 8.—Waterstock, y. 46. Aìun, 238. 
Bee di yn ymborth pur 
I'm henaid ddydd & nos; 
Fy holl ddyddanwch 
Fo'n tarddu o waed y groes; 
Distewi wnaf; mae trysor mwy 
Nag fedd y byd mewn marwo 


2 Na flined f'enaid llaith, 
Er lleied yw dy rym, 
‘Dall dyfais uffern faith, 
uN phechod wneuthur dim; 
ari feu maeddwyd hwy; 
Torwyd eu nerth â marwol glwy'. 


9 Mae llwybr hyfryd iawn 
O'r ddae'r i'r nefoedd fry, 
Agorwyd un prydnawn 
Ar fynydd Calfari; 
Myrdd o fendithion maith ynghy.l 
A ddyg y groes i anial fyd. w. 


glwy'. 


264. _ Gwaed y groes yn erbyn ofn, 
6. 8.—Alun, 238. Bombay, 136. 


AE dafn bach o waed 
Yn drymach yn y nef 
Na'r pechod mwyaf gaed, 

A'i holl euogrwydd ef; 
Gwrandewir llais y dwyfol glwy 
O flaen eu damniol floeddiad hwy. 

2 Ni chollwyd gwaed. y groes 

Erioed am ddim i'r llawr; 
'Ddyoddefwyd angeu loes 

Heb ryw ddybenion mawr; 

A dyma oedd ei amcan ef— 
Fy nwyn o'r byd i i deymas net, 


AM GRIST. 


3 Nad i mi garu mwy 
Y pechod drwg ei ryw— 
Y pecbod roddodd glwy” 
I 'Mhrynwr, O fy Nuw ! 
Na'd imi garu dim ond ti 
O'r ddae'r i eitha'r nefoedd fry. w. 


265. Cariad Crist yn drech na'r gelynion. 
6. 8.—Gwladys, 135. Alun, 238. 


NNYNAIST ynof dân— 
Perffeithiaf dan y nef, 
Nis gall y moroedd mawr, 
I ddiffodd mo’no ef; ~ 
Mae'th lais, mae'th wedd, mae gwel'd dy waed, 
Yn troi 'ngelynion dan fy nhraed. 


2 Mae caru 'Mhrynwr mawr, 
Mae edrych ar ei wedd, © 
Y pleser mwya'n awr 
Sy'w gael tu yma i'r bedd: 
O gariad rhad! O gariad drud! 
Sydd fil o weithiau'n fwy na'r byd. 


3 Wel dyma'r gwrthddrych cin, 
A dyma'r awr a'r lle, 
Cyssegraf fi fy hun 
Yn gyfan iddo fe: 
Ffarwel, ffarwel, bob eilun mwy, 
Mae cariad Iesu'n drech na hwy. w. 


266. Hyder ffydd yn ei Brenin. 
6. 8.—Gwladys, 135. Normandy, 197. 
()® Ganaan hyfryd, wiw, 
Addawyd i myfi, 
Cartrefle pur fy Nuw, 
Uwch y ffurfafen fry; 
Mi ddof, mi ddof, i'r lân ryw awr, 
Er maint sydd am fy nghadw i lawr. 
70 


AM GRIST. 


2 Ol luoedd uffern faith, 
Er cymmaint yw eich grym, 
Tra f' 'Arglwy dd o fy mhlaid, 
Ni thycia'ch gallu ddim: 
Un olwg syn, un gair o'i lid, 
A dyr i lawr eich rhwysg i gyd. 


3 Yn ei ryfeloedd 'rwyf, 
Ei ryfol ef ei ni 
Ac nis caf yno gl 
Tra f yddwyf ei glun 
Ei hyfryd oir a'm ceidw'n fyw: 
Does dim orchfyga air fy Nuw. 


4 'Does ofn o dan fy mron 
Yn agos atat ti; 
Ti gonoraist ofnau o'r bron 
Ar fynydd Calfari; 
Ti faeddaist fyrdd & marwol glwy', 
Nid oes ond canu imi mwy. 


5 Llawn Haleluia mwy, 
I Frenin dae'r a ne’, 
Ddyoddefodd farwol glwy' 
Yn wirion yn fy lle; 
O ddedwydd awr! O ddedwydd loes ! 
Bu'm Duw yn hongian ar y groes. w. 


267. Buddugoliaeth y groes. 
6. 8.—Gwladys, 135. Beverley, 138. 
E gân 'tifeddion gras 
Yn beraidd maes o law 
Wrth weled boddi'r Aipht, 
A hwythau'r ochr draw: 
Fy enaid, hêd i ben y bryn, 
I wel'd y 'gonowest ryfedd hyn. 


2 Yn uohel fry ar fryn, 
Rhwng daear gron a nef. 


AM GRIST. 


Holl rwysg Gehenna fawr, 

A'i grym, orchfygodd ef: 
Dan hoelion dur goddefodd glwy’ 
Pa sut ymffrostia uffern mwy ? 


3 Wel dacw'r ffordd yn rhydd; 
Agorwyd o bob tu, ‘ 
O ddyfrider daear lâs 
I uchder nefoedd fry: 
O dring! O dring! fy enaid mwy, 
Mae nerth i'w gael mewn dwyfol glwy', 


4 Wel deuwn yn y blaen, 
Fe gwympodd ofnau mawr 
Ar y gelynion hyf 
Oedd am ein cael i lawr: 
Fe gaed y dydd, mi glywa'r nen 
Yn canu concwest, ar y pren. w, 


268. | Jesu, ffynnon dedwyddwch. 
6. 8.—Normandy, 137. Gwladys, 125. 


ps: Iesu yw fy Nuw, 
noddfa gadarn gref ; 


Ni fedd fy enaid gwan 

Ddim arall dan y nef; 
Mae ef ei hun, a'i angeu drud, 
Yn fwy na'r nef, yn fwy na'r byd. 


2 O! ffynnon fawr ei rhin ! 
O! ddwyfol win a llaeth ! 
Sydd yn ei haeddiant ef; 
'Does yn y nef o'i bath: 
Dewch, bawb ynghyd, gwelwch y fraint 
A gadd y lleiaf un o'r saint. 


3 Anfeidrol wyt, fy Nuw, 
Anfeidrol yw dy ras; 
A thyma'r man y mao 
'M dedwyddwch mwyn'i maes: 
7 





AM GRIST. 


Anghyfnewidiol yw efe, 
Am hyn fe’m dwg i deyrnas re’. 
4 Fy nymuniadau i gyd 
Sy'n cael atebiad I llawn, 
A'm holl serchiadau 'nghyd 
Hyfrydwch nefol iawn, 
Pan byddwy'n gwel'd, wrth oleu'r wawr, 
Mai eiddo im yw f’ Arglwydd mawr. w. 


269. “Iddo ef.” 
6. 8.—Alun, 238. Gwladys, 135. 
NEFOL addfwyn Oen ! 
Sy'n llawer gwell na'r byd, 
A lludedd maith y nef 
Yn rhedeg arno'u bryd; 
Mae'th ddawn, a'th ras, a'th gariad drud, 
Yn llanw'r nef, yn llanw'r byd. 


2 Noddfa pechadur trist, 
Dan bob drylliedig friw, 
A phwys euogrwydd llym, 
n unig yw fy Nuw; 
'Does enw i'w gael o dan y nef 
Yn unig ond ei enw ef. 


9 Ymgrymed pawb i lawr 
I enw'r addfwyn Oen; 
" Yr enw mwyaf mawr 
Erioed a glywyd sôn: | 
Y clod, y mawl, y parch, a'r bri, 
Fo byth i enw'n Harglwydd ni. w. 


270. Neb yn gyffelyd i Grist. 
6. 8.—Normandy, 137. Gwladys, 135. 
(YFFELYB i fy Nuw 
Ni welodd dae'r na nef; 


'Does un creadur byw 
Gymmherir iddo ef ; 
173 





AM GRIST. 


Cyflawnder mawr o ras di-drai 
Bydd ynddo fythol yn parhau. 


2 Yn nyfnder t'wyllwch nos 
Mi bwysaf ar ei ras; 
O'r wyllwch mwyaf du 
Fe ddwg oleuni i maes: 
Os gŵg, os llid, mi af i'w gôl, 
Mae'r wawr yn 'cerdded ar ei ol. 


3 Ymffrostiaf ynddo ef a 
Pe ymderrysgai'r 
A diluw eilwaith ddod 
I guddio'r ddae'r i gyd; 
Rhyw noddfa lawn a lloches sy 
Uwch tymhestl yn f' Anwylyd cu. w. 


2111. Ymgnawdoliad Orist. 
6. 8.—Alun, 238. Waterstock, Y. 46. 
mer Llywydd nef a llawr 
o dynol gnawd; 

Wel, henffych, "Arglwydd mawr, 

A henffych, dirion Frawd; 
Henffych i'n Duw a'n Ceidwad hael 
A welwyd yn y preseb gwael, 


2 Mewn cnawd, i'n tynu'n rhydd, 
Daeth y tragwyddol Air; 
Wel henftych fyth i'r dydd 
Y ganwyd ef o Fair: 
O'i ras fe ddaeth o uchder ne', 
I brofi'r lladdfa, yn ein lle, 


3 I groth y wyryf wan, 

I garchar ac i'r bedd, 
Y daeth ef ar ein rhan, 

I haeddu gras a hedd: 
Mewn ing a loes ar Galfari, 
Agoryd wnaeth y nef i ni. 

174 








AM GRIST, 


4 Pa dafod, neu pa ddawn, 
A fedd angylion lu, 
A ddywed byth yn llawn 
Am ras ein Ceidwad cu? 
Ei waed fe rodd, o'i gariad gwiw, 
I gânu'r lleiddiaid dua'u lliw. 


9 Mae cariad yn ei wedd 
At wael, golledig fyd; 
Cyfiawnder llym a hedd 
Yn ymgusanu 'nghyd; 
Trugaredd a gwirionedd pur 
Yn ymddysgleirio yn el gur, 1. J. 


272. Adgyfodiad Orist. 
6. 8.—Alun, 238. Bombay, 136. 
YFODODD Brenin hedd, 
Iachawdwr dynol ryw, 
Mewn gogoneddus wedd, 
O'r marwol fedd yn fyw: 
Ein bywiol ben esgynodd fry, 
Goruwch bob llu tu draw i'r llen. 


2 Daw'r saint o lwch y bedd 
Ar wedd eu Priod cu, 
I lawn dragwyddol wledd, 
Mewn gwir orfoledd fry; 
Dyrchafant draw o'r dyfnder cudd, 
Cânt ddod yn rhydd mae'r dydd ger llaw. 


3 Pan losgo'r ddaear lawr, 
A'i mawredd o bob rhyw, 
Fe genir am yr ewr 
Daeth ef o'i fedd yn fyw: 
Bydd céf am hon gan ddysglaer lu 
Aneirif fry, byth ger eì fron. R. W. 
17 


AM GRIST. 
273. Yr un testyn. 


6. 8.—Beverley, 188. Waterstork, y. 46, 


?N OL marw Brenin hedd, 
A'i eiddo i gyd yn brudd, 
A'i roi mewn newydd fedd, 
Cyfodai'r trydydd dydd; 
Boed hyn mewn côf gan Israel Duw, 
Mae'r Oen a laddwyd eto'n fyw. 


2 Y Meichiau aeth yn rhydd 
'Nol rhoddi taliad llawn, 
A Duw'n cyhoeddi sydd, 
“Yn hwn mi gefais iawn:” 
Gwnaeth ffordd yn rhydd i fyn'd at Dduw; 
Mae'r Oen a laddwyd eto'n fyw. 


3 Galarwyr Seion, sydd 
A'ch taith trwy ddŵr a thân, 
Paham y byddwch brudd? 
Eich galar droir yn gân: 
O cenwch! etholedig ryw, 
Mae'r Oen a laddwyd eto'n fyw. y. 7. 


2A. « Tangnefedd i bell ac â agos.” 
6. 4. 8.7.—Trefdeyrn, Y, 50. 


Tea wawriodd arnom ddydd 
A welwyd gynt irwy ffydd, 
Gan rai sy'n awr 
O'u cystudd mawr yn rhydd; 
Ac os oedd dyled arnynt hwy 
Foliannu'r Oen a'i farwol glwy', 
Mae'n dyled ni, genhedloedd, 
Fil miloedd foli mwy. 
76 





AM GRIST. 


2 Trwy Grist a'i werthfawr waed 
Y daeth maddeuant rhad, 
I ddynol ryw 
Iachawdwriaeth gwiw a gaed; 
Ei fywyd pur a'i angeu loes, 
A'i ddyoddefaint ar y groes, 
A ddygo fy serchiadau 
Tra paro dyddiau f'oes. 


3 Yn nyfnder pob rhyw loes. 
A gorthrymderau f'oes, 
Fy noddfa a'm nerth 
Yw'r aberth fu ar y groes; 
Rhinweddol haeddiant marwol glwy' 
Yw'm cysur yn y byd tra bwy', 
- _ A'm hunig ddigonoldeb 
I dragwyddoldeb mwy. Ge 


215. _ Ymddiried yn ngras Crist. 
6. 4. 8. 7.—Noddfa, 142. 


DAN d'adenydd di 
Mae llaeth a mel yn lli', 
Yn llenwi'r llawr, 
I Yn afon fawr i ni: h 
faethu'r gweiniaid byt , 
A maeddu o'u bron elynion. 1 
Mae hyfryd Frenin Seion, 
Oen tirion, byth o'n tu. 


2 = Fy unig noddfa'n awr, 
Im lloni ar y llawr, 
A'm gwir iachau, 
Yw clwyfau'r Meichiau mawr; 
Caf yno lechu yn dawel lân 
Yn Iesu cu a seinio cân, 
Pan syrthio’r ser yn gawod, 
A dyfod diluw nr 


AM GRIST. 


3 Hwn ydyw'r un a ddaeth 
I fyny o Edom gaeth, 
O Bozra dir, 
Gorchfygu'n wir a wnaeth; 
Yr hwn fu farw ar y pren 
Agorodd ffordd i'r nefoedd wen; 
Yr hwn fu'n dyoddef dirmyg, 
Yw'r meddyg, fyth, Amen. 


216. “ () I ryfedd ras.” 


6. 4. 6.—Siloah, 149. 


AETH ffrydiau melus iawn 

Yn llawn fel lli', 
O ffrwyth yr arfaeth fawr, 

Yn awr i ni; 
Hen iachawdwriaeth glir 

Aeth dros y crindir cras; 

Bendithion ammod hedd— 

O ! ryfedd ras. 


2 Fe gymerth Iesu pur 
Ein natur ni; 
Enillodd ef i'w saint 
Bob braint a bri: 
Gadawai'r nef o'i fodd, 
Fe gym'rodd agwedd gwas; 
Ffrwyth y cyfammod hedd—. 
O! ryfedd ras. 


3 Llonyddodd Iesu'r dig, 
Do, ddig ei Dad; 
I'r gyfraith ar y groes, 
Y rhoes fawrhad; 
Cyhoedder drwy bob man 
O'r lydan ddaear las, 
Fod Duw yn awr mewn hedd— 
O! ryfedd Tae 
7 





AM GRIST. 


4 Fe gymerth Iesu blaid 
Trueiniaid trist; 
Ysigodd ben y ddraig; 
Ein craig yw Crist: 
Cawn ninau fod yn bur 
Uwch cur a phechod cas, 
Yn berffaith ar ei wedd— 
O! ryfedd ras ! 


277. RHAN IL 


jn ED clod i'n Prynwr rhad— 
Fed Ein Geidwad ou 
e do r hen 
Iorddonen. ddu: 
Gorchfygodd angeu cryf, 
Er awch ei gleddyf glas, 
A drylliodd rwymau'r bedd— 
O! ryfedd ras! 


2 Wrth orphwys ar yr Iawn 

Ni gawn i gyd 

Felusion u'r groes, 
Drwy'n hoes o hyd: 

Mae yma hyfryd win, 

I flin, o beraidd flas, 

Maddeuant pur a hedd— 

O ! ryfedd ras ! 


9 Yn rawnwin, ar y groes, 

Fe droes y drain; 

Caed balm o archoll ddofn 
Y bicell fain: 

Dechreuwn fawl cyn hir 

Na flinir er ei flas, 

Am Iesu'r aberth hedd— 

O ! ryfedd ras! P. 
179 


AM GBIST. 


218. Clodforedd am waredigaeth. 
sau. 4llin.—L]antrisant, 154. Antwerp, 155. 


(ANED pechaduriaid mawrion, 
J Fe gned noddfa i lofruddion: 
Noddfa glyd rhag Ilid dialydd, 

Noddfa rad yn ngwlad y cystudd. 


2 Canwn mwy am waredigaeth 
Heb ei hail i blant marwolaeth; 
'Talodd Iesu ein dyledion, 
A gorchfygodd ein gelynion. 
2 Caned nef a daearolion 
Sain Hosanna i Frenin Seion; 
Llawn tosturi yw e'n wastad 
Nid oes diwedd ar ei gariad. Ge 


279. Trysorau y groes. 


8. 7. p.—Dismission, 160. Trefecca, 162. 


lie ei hunan yw fy mywyd— 
Iesu'n marw ar y groes, 
Y trysorau mwyaf feddaf 
Yw ei chwerw angeu loes; 
Gwagder annherfynol ydyw 
Meddu daear, da, na dyn; 
Colled, ennill pob peth arall 
Os na ennillir di dy hun. 


2 Dyma ddyfnder o drysorau, 

Dyma ryw anfeidrol rodd, 

Dyma wrthddrych gês o'r diwedd 
Ag sy'n hollol wrth fy modd; 

Nid oes syched arnaf mwyach 
Am drysorau gwag y byd; 

Pob peth gwerthfawr a drysorwyd 
Yn fy Mhrynwr mawr ynghyd, 


AM GRIST 


3 Mi orphwysa f'enaid bellach 
Ar yr annherfynol stôr, 
Ac mi ganaf yn y dymhestl 
Ar y graig sydd yn y môr; 
'r man na feiddia Satan, 
Uffern ddofn, fawr, a'r bedd, 
Er eu dyfais faith a'i rhuad, 
I derfysgu dim o'm hedd. 


4 Do, mi ddringais uwch y gwyntoedd, 

Wedi bod mewn stormydd mawr; 

Dinas noddfa ges o'r diwedd 
Mewn ardaloedd uwch y llawr; 

Gobaith cadarn patriarchiaid— 

oesoedd gynt a fu, 

Wnaeth yr arfaeth faith d diddechreu, 

'Nawr sy'n fywyd i myfi. ; Ww, 


280. Meddyginiaeth y groes. 
8. 7. D.—Gaerwen, Y.63. Ledforth, 163. 


EUED pechaduriaid truain 
Yn finteioedd mawr ynghyd, 

Doed ynysoedd ell y roedd, 

I gael gwe y wyne ; 
Cloffion, Brion wywedision,' 

O bob enwau, o bob gradd, 
I Galfaria un prydnawn-gwaith 

I wel'd yr Oen sydd wedi ei ladd, 


2 Dacw'r nefoedd fawr ei hunan 

'Nawr yn dyoddef angeu loes; 

Dacw obaith yr holl ddaear 
Heddyw'n hongian ar y groes; 

Dacw noddfn pechaduriaid, 
Dacw'r meddyg, dacw'r fan 

Caf fi wella'r holl archollion 
Dyfnion gy ar f'enaid gwan, 

181 





AM GRIST. 


3 Dacw'r unig feddyginiaeth 

Gadarn i druenus ddyn; 

Mae pob gobaith wedi darfod 
Maes o hono ef ei hun: 

Trwm a llwythog yw fy meichiau, 
Poen euogrwydd sydd yn fawr; 

Nid oes fan ond pen Calfaria 
Gallaf roi fy mhen i lawr. 


4 Mi nis gallaf wneyd fy hunan, 
Ddyddiau meithion, ronyn gwell; 
Pob egwyddor yn fy enaid 
Beunydd sydd am fyn'd yn mhell; 
Nid oes dim ond i ti faddeu— 
Gwneyd yr Ethiop du yn wyn, 
Wna i'm henaid gofio'th angeu 
Poenus ar Galfaria fryn. Ww. 


281. Hawddgarweh a gogoniant Crist. 
8. 7. D.—Edinburgh, 164. Dismission, 160. 


N% yw'r haul a'i faith fendithion, 
Bywyd hardd y ddaear las, 
Sy'n llawenu pob creadur, 
Yn enwedig llysiau'r maes; 
'Dyw ei harddwch a'i oleuni, 
A'i effeithiau ar y llawr, 
Onid, dim wrth eu cymharu 
A rhinweddau Iesu mawr. 


2 Bynag peth sydd mewn creadur, 
Fry, neu yma îs y rhôd, 





Neu beth bynag a ddych'mygwyd 
Mewn creaduriaid enwog fod; 

Saint, merthyron, a phrophwydi, 
Draw o ddechreu i ddiwedd byd; 

Can’ mil mwy o bethau'n rhagor 
Sydd yn Iesu mawr ynghyd. 





AM GRIST. 


3 Holl angylion nef gwmpasog, 
Sydd o nifer gwlith y wawr, 
Pe bai'u tegwch a'u rhinweddau 
Oll mewn un rhyw angel mawr; 
T’wyllai harddwch mewn mynydyn, 
Toddai ddoniau maith yn un, 
Wrth ymddangos i'w gymharu, 
A'r hwn wisgodd natur dyn. 


4 O distawa ! 'nghalon ynfyd. 
Na chais wrthddrych arall mwy; 
Digon, mwy na digon ydyw, 
A ddyoddefodd farwol glwy'; 
Ffarwel, ddaear, a'i gwrthddrychau, 
Nid wyt ond y twyll i gyd; 
Uwch y wybren mae'r blag 
Dâl roi arno'm serch a'm bryd. w. 






8.7. D.—Dusseldorf, 161. Tyddewi, y. 57. 


EY: llawnder mawr y nefoedd, 
Gwrando lef un eiddil, gwan, 
8ydd yn gorwedd wrth dy orsedd, 
Ac yn codi ei lef i'r lan; 
Mae 'ngelynion heb rifedi 
Yn fy nghuro o bob tu, 
Ac nid oes a all fy achub 
Is y nefoedd ond tydi. 


2 Yn dy haeddiant 'rwyf yn gyfiawn, 

Yn d/oleuni gwela'n glir, 

Yn dy wisgoedd dwyfol, dysglaer, 
Bydda'n ogoneddus bur; 

Yn dy iachawdwriaeth gyfiawn, 
Er mor waned wyf yn awr 

Ceir fy ngweled, ryw ddiwrnod, 
Yn dysgleirio ied Wawr. 





282. “lesu, llawnder mawr y nefoedd.” 


AM GRIST. 


3 Dwed y gair fy addfwyn Iesu, 
na f'enaid lawenha— 

Gair o addewid caf fy mhuro 
O bob pechod, o bob pla; 

Gwrendy f'enaid mewn dystawrwydd, 
Ar dy adlais dystaw, main, 

Ac fe neidia o orfoledd 
Pan y clywo'th nefol sain. 


4 Mae dy lais yn rhoi dystawrwydd, 

Ar holl ddwndwr gwag y byd, 

Yn gwastatu pob rhyw derfysg 
Fago nwydau croes yn nghyd; 

Y mae'r gwynt yn troi i'r deheu, 
Ac mae'r hin yn dawel iawn, 

Pan bo'm Duw'n cyhoeddi heddwch, 
Er mor arw fu'r prydnawn. Ww 


983. Testy ffynon bywyd. 


8. 7. D.—Dismission, 160. wa 162, 


[FRY ti wyt ffynon bywy 
Bywyd dedwydd i was 
Pob cysuron îs y nefoedd, 
Ynot ti dy hun y mae, 
Nis gall croes, na gwae, na chystudd, 
Wneuthur niweid iddynt hwy 
Gafodd nerth i wneyd eu noddfa 
Yn dy ddwyfol farwol glwy'. 


2 Dyna'r man na ddaw euo dd, 
Dyfais Satan fyth, na chwant; 
Awel nef sydd yno'n cadw 
Pob rhyw ddrygau oll i i bant: 
Nid oes rhuad môr, na'i donau, 
Na thymhestloedd o un rhyw, 
Ond rhyw bur dangnefedd hyfryd ' 
Yn archollion ‘ne Dduw. 
1 





AM GRIST. 


3 Dring, fy enaid, i'th orphwysfa, 
Uwch y t tymhestlog, oer; 
Maes o sŵn rhuadau'r llewod, 
Maes o gyrhaedd tonau'r môr; 
Mi gaf yno, dan bob blinder, 
Hyfryd dreulio'm dyddiau i macs, 
Heb gael briw, na chlais, nac archoll, 
Gan ryw neb gelynion cas. w. 


284. Gras a dedwyddwch yn Nghrist. 
8. 7. D.—Morlah, 230. Edinburgh, 164. 


Ne fy nef yw ar y ddaear, 
Pe goreu man dan gwmpas haul: 
Fy nef yw tawel bresenoldeb 
Wyneb siriol Adda'r ail: 
Gwena arnaf, Arglwydd grasol, 
Gwaeddaf allan, Digon yw; 
Yna 'nghanol cyfyngderau 
Byth yn llawen byddaf byw. 


2 Môr sydd ynot o fendithion 
Heb waelodion iddo'n bod; 
Mae yn llanw 'mlaen bob mynyd, 
Nid oes diwedd ar dy glod; 
D'enw beunydd sy'n helaethu— 
Beunydd yn ymdaenu i maes; 
Bydd telynau'n canu iddo 
Fel rhifedi gwellt y maes. 


9 Yn dy glwyfau y mae bywyd, 
llau'r boelion yw fy nyth; 
'Dofnaf fyd, na chnawd, na phechod, 
Nac cuogrwydd yno byth: 
Gwaed fy Mhriod wedi ei golli, 
Archoll fawr y waywffon, 
Yw fy nghraig a'm dinas noddfa 
Sicr ar y ddaear hon. 
5 


AM GRIST 


4 Yno boed fy mwyd a'm diod, 
Dan ganghenau gwych y pren 
Sydd â'i wreiddyn ar y ddaear 
Ei frigau yn y nefoedd wen; 
Dyn a'r Duwdod ynddo'n trigo, 
Ffrwythau arno'n tyfu'n llawn; 
Cysgod dano i'r ffyddloniaid 
O foreuddydd hyd brydnawn. w. 


285. _ Gefal Iesu am et bobl. 
8. 7. p.—Dismission, 160. Trefecca, 162. 


A gyfnewidiadau bynag 
Welo'm bywyd ar y llawr, 

Llwyddiant ynte, neu aflwyddiant, 

T'wyniad haul, neu stormydd mawr; 
Enw hyfryd fy Iachawdwr 

Gaiff ddifyru'm dyddiau i maes; 
Canu ei glod a byth ryfeddu 

Nerth ei nefol, ddwyfol ras. 


2 Y mae meddwl am ei haeddiant, 

Meddwl am ei gariad pur, 

Fel rhyw ffynon o lawenydd, 
Lawn o ddwfr gloyw, clir; 

Ef ei hunan yw'm gogoniant, 
Ef yw'm hymffrost a fy ngrym; 

Enw pawb o dan yr wybren 
Ond ei hunan elo'n ddim. 


3 Fy holl obaith sy'n ei enw— 

”_ Enw godidooa'r ne’, 

“Rwyf yn gwadu ac yn gwrthod 
Unrhyw noddfa ond efe; 

Ef yw'm hiachawdwriaeth werthfawr, 
F'amddiffynfa, a fy Nuw, 

Ef a'i ras gaiff fod yn sylwedd 
Fy nghaniadau tra fwyf byw, 


AM GRIST. 


4 Mae'i angylion yn cwmpasu 
X rhai sy'n aros yn eì glwy', 
Fe wna i fyny eu hangenion, 
*Chaift fod eisiau arnynt mwy; 
Fe gyf'rwydda'u holl gerddediad, 
Ac fe wylia ddydd a nos, 
Fe! na bo na gwae nac ochain 
I etifeddion gwaed y groes. 


5 Mae ei glustiau yn agored 
I'w gweddiau bob yr un, 
Ac yn addfwyn ef a gymer 
Eu gofalon arno'i hun; 
Pan bo t'wyllwch ac anobaith 
Yn amgylchu eu llwybrau o'r bron, 
Ef ei hun fydd eu harweinydd, 
Efaucynaldanbobtôn . w. 


286. | “ Mae dy eiriau fel y gwin.” 
8. 7.D.—Chrysostom, Y. 58. Llangan Y. 66, 


0 LLEFARA addfwyn Iesu, 
Mae dy eiriau fel y gwin, 
Oll yn dwyn i mewn dangnefedd 
Ag sydd o anfeidrol rin; 
Mae holl leisiau'r greadigaeth, 
Holl ddeniadau cnawd a byd, 
Wrth dy lais hyfrydaf tawel 
Yn distewi a myn'd yn fud. 


2 Nis gall hol) hyfrydwch natur, 

A'i melusdra pena'i maes, 7 

Fyth gymharu a lleferydd 
Hyfryd pur maddeuol ras: 

Gad im glywed swn dy eiriau— 
Awdurdodol eiriau'r nef, 

Oddi mewn yn creu hyfrydwch 
Nad oes mo'i gyftelyb ef. 


AM GRIST. 


9 D'wed dy fod yn eiddo imi, 

Mewn llyth'renau eglur, clir* 

Tor amheuaeth sydd ddigysur, 
Tywyll, dyrys, cyn bo hir; 

Rwy'n hiraethu am gael clywed 
Un o eiriau pur y ne’, 

Nes bo ofn du a thristwch 
Yn tragwyddol golli eu le. Ww. 


287. _ Dyfnderoedd a doethineb gras. 
8. T. D.—Moriah, 230. Dismission, 160. 


ID oes angel, nid oes seraph, 
Yn y nefoedd fawr a gaed, 
All'sai ffeindio allan foddion 
I fy enaid gael iachad; 
Mae yma ddyfnder o ddirgelion, 
Maith, goruchel iawn eu rhyw, 
A ddyfeisiwyd cyn bod amser 
Gan ddoethineb bur fy Nuw. 


2 Mae priodoliaethau'r Duwdod 
Yma'n cael eu cyflawn le— 
Ei gyfiawnder, a'i wirionedd, 
A'I sancteiddrwydd perffaith e'; 
Y mae cariad, a thrugaredd, 
A doethineb yma, yn nghyd, 
Yn cael hyfryd ymhyfrydu 
Yn achubiaeth fenaid drud. 


9 Mae'm cydwybod, oedd mewn terfysg, 
Ac yn ofni'n arw iawn 
Heddyw'n dechreu ymlonyddu, 
Wel'd y Meichiau'n talu'n llawn;— 
Taliad holl ofynion Duwdod 
Ag sydd o anfeidrol fri; 
Taliad holl ofynion cyfraith, 
Taliad sicr iawn i mi. 
188 


AM GRIST. 


4 O ddyfnderoedd ! O ddoethineb f 

O ddyfnderoedd maith o ras! 

O ddirgelion anchwiliadwy, 
Fythol uwch eu chwilio i maes! 

Mae seraphiaid nef yn edrych, 
Gyda syndod, bob yr un, 

Ar ddyfnderoedd cariad dwyfol— 
Duw yn marw dros y dyn ! 


6 Fyth i'r Tad y bo'r gogoniant, 

Roi a derbyn y fath rodd: 

Fyth i'r Mab y bo'r un moliant, 
Ddisgyn yma i lawr o'i fodd; 

Fyth i'r Ysbryd bo'r anrhydedd, 
Am ddadguddio'r ddyfais rad, 

Ac am selio, a rhoi ernes 
Fod Eiriolwr gyda'r Tad. w. 


298. Maul i Grist. 
8. 7. D.—Ledforth, 163. Edinburgh, 164. 


NFFYCH, Iesu,'r Duw tragwyddol, 
Gwir a sanctaidd berffaith ddyn! 
Dwy ryw natur mewn un person— 
Syndod nefoedd fawr ei hun! 
A phob natur a pbriodoledd 
Eto'n hollol gadw'u lle, 
Dyndod heb gymysgu â Duwdod— 
Priod f'enaid byth yw e'. 


2 'Ti yn unig ydwy'n addef 
Yn llawn deilwng o fy mryd; 
Ti yn unig ydyw gwrthddrych 
Fy serchiadau oll i gyd; 
_ Dan dy aden rasol, dyner, 
dy ddyoddefiadau maith, 
'Rwyf yn disgwyl yn ddiangol 
Hyfryd gyrhnedd pen fy nhaith. w. 





AM GRIST. 


289. Rhyddad, a glanhad, trwy y groes. 
8. 7. D.—Dismission, 160. Esther, Y. 62. 


OED y cystuddiedig truan, 
Sydd mewn ofn bob yr awr, 
Ac edryched ar y croesbren— 
Pwy sy'n hongian arno'n awr: 
Pa'm dychryna'r euog aflan ? 
Heibio'r aeth gymyluu'r non; 
Dyma le i gladdu euogrwydd, 
Yn y beddrod dan y pren. 


2 Yma rhed yr afon allan, 

Ffrydiau ar ol ffrydiau o hyd, 
Gloyw ddŵr di-drai, digymysg, 

Sydd yn golchi beiau'r byd; 
Dacw'r ffynon yn agored, 

Dyma'r brwnt. yn myn'd yn mlaen, 
Dyma'r aflan, dyma'r euog, 

Wedi ei gânu fel y gwlan. ' 


3 Aed fy enaid mwy yn ddibris 
Rhwng gwrthddrychau gwag y byd, 
Heb ddal sylw ar un gwagedd, 
Heb un pleser fyn'd â'm bryd: 
Cerddaf yn fy ngwisgoedd gwynion 
bob drysni'n ddinacad, 
Ond i'r golofn dân fy arwain, 
I gynteddoedd tŷ fy Nhad. w. 


290. Gair Orist, ei bresenoldeb, a'i enw. 
8. 7. D.—Vienna, y. 59. Moriah, 230. 


(GOLEU a nerthol yw dy eiriau, 
Melus fel y diliau mêl, 
Cadarn fel y bryniau pwysig; 
Angau'm Iesu yw eu sêl; 
190 





AM GRIST. 


Rhai'n a nertha’m henaid gerdded 
Dyrys, anial, ffordd yn mlaen; 
Rhai'n a f'enaid egwan 
Yn y dŵr ac yn y tân. 


2 Holl bl bleserau maith y ddaear, 
a gein br brenhinoedd byd, 

Cyfoeth, r , gogoniant, mawredd, 

A rhyw fyrdd, o bethau 'nghyd, 
Fyth ni cheisiaf, tra fo bywyd, 

'Ddim ond edrych ar dy wedd— 
Teimlo arwyddion hyfryd gariad 

Nes disgynwyf lawr i'm bedd. 


3 Gwedd dy wyneb gy'n rhagori 
Ar drysorau'r India draw; 

Mae awelon pur dy gariad 
Yn dwyn gwobr yn eu llaw: 

Perffaith bleser heb ddim diwedd, 
Perffaith gysur heb ddim trai, 

Yn y stormydd mawr, cynddeiriog, 
Yw yn unig dy fwynhau. 


4 Tyred gyda mi trwy'r fyddin, 

Gyda mi yn erbyn llu; 

Yn dy enw mi goncweraf 
Bawb sy’n sathru d’enw cu; 

D'enw di a faeddodd angeu, 
Faeddodd uffern fawr ei grym, 

Ni wyneba cnawd a phechod 
Bellach mo dy enw ddim. w, 


291. Gallu ac awdurdod Crist. 
8.T.D. Trefecca, 162. Vienna, Y. 60. 
I all rhaid, ac ni all natur, 
Wrthwynebu dim o'th air; 
Saif yr haul a'r holl blanedau, 
Os fy Iesu iddynt bair: 


AM GRIST. 


Esmwyth it yw gwneyd a fynot; 
D'wed y gair, a dyna fi 
'Mhell uwchlaw fy holl elynion 
Ar y bryniau hyfryd fry. 
2 D'wed, “Goleuni boed,” fe fydda, 
D'wed, “ Dysgleiried sêr y ne’,” 
Fe ddysgleiria haul a lleuad 
Oll yn hyfryd yn eu lle; 
Edrych arnaf, bydd tangnefedd, 
Derfydd stwr y storom fawr; 
Tawel hedd, fel boreu hyfryd, 
A dywyna ama'i'n awr. 


9 Gwena arnaf, D'wysog bywyd, 

Yna gwged arna’ir byd; 

Ynot f'enaid sy'n ymddiried 
Uwch law meibion Adda i gyd; 

Rho addewid byddi gydaf, 
Unrhyw rwystr îs y nef, 

Doed o'r ddae'r neu uffern gadarn, 
'Dofnaf ddim o hono ef. 


4 Ti yw gwrthddrych mawr fy ofnau, 
Gwrthddrych fy llawenydd pur; 
Atat mae fy nymuniadau, 
Atat mae fy ngobaith pur; 
Pob peth eto welodd llygad 
A ddiflanodd arna'i'n Tan, 
Aeth eu bod, ac aeth eu henwau, 
Oll yn ddiddim o fy mlaen. We 


292. Crist y trysor goreu. 
8. 7. p.—Dismission, 160. Esther, Y. 55. 
(FYWAF lais gan bob rhyw raddau 
O'r creaduriaid mân i gyd, 
'Mod i wedi aros gormod, 
Hepian llawer yny byd; 





AM GRIST. 


Gwisg dy aden, medd pob tafod 
Glywaf dan yr awyr las; 

Gormod hepian, mae'n ddiweddar 
Cyn it ddechreu taro i maes. 


2 Ffarwel bellach, bob creadur, 

Chwi gewch weled hyn ryw bryd, 

Meddaf drysor gwerthíawrocach | 
Fil o weithiau nag yw'r byd; 

Tu hwnt i'r bedd d'oes mesur arno, 
Rhan o fewn fy nghalon mae: 

Ffynon fawr ydyw ei wreiddyn, 
Fyth na welir arni drai. 


3 A welodd haul erioed wrth redeg 

Ei dro diderfyn yn y nef, 

Yn y ser, neu ar y ddaear, 
Wrthddrych tebyg iddo ef? 

A oes trysor ond ei 'mofyn, 
Yn nyfnderoedd daear las, 

Tr fìlfed ran, pan yn y glorian, 
Bwysa Iesu Grist a'i ras? 


4 Nerth os caf mi frysiaf mwyach 

Fyny tua'm gwlad fy hun, 

Lle mae'm Duw yn gwisgo'n gyson, 
Mewn gogoniânt, natur dyn; 

Na enwer imi'n gartref bellach 
Fangre arall ond y ne', 

Neb yn dad, na neb yn briod, 
Neb yn Arglwydd, ond Efe. w, 


293. Dirgelwch duwioldeb. 
8. 7. D.— Dolwar. Y. 56. Moriah, 239. 
YMA babell y cyfarfod, 
Dyma gymod yn y gwaed; 
Dyma nodafa i lofruddion, 
Dyma i gleifion feddyg rhad: 
193 


AM GRIST. 


Dyma fan yn ymyl Duwdod 
I bechadur wneyd ei nyth, , 
A chyfiawnder pur y nefoedd 
Yn siriol wenu arno byth. 


2 Ffordd a drefnwyd cyn bod amser 

I gael diangfa o ddrygau’r ddraig; 
Mewn addewid gynt yn Eden, 

Fe gyhoeddwyd Hd y wraig; 
Ffordd i awnhau'r annuwiol, 

Ffordd ì godi'r marw'n fyw; 
Ffordd gyfreithlawn i droseddwr 

I hedd a ffafr gyda Duw. 


3 O ddyfnderoedd iachawdwriaeth ! 

Dirgelwch mawr duwioldeb yw, 

Duw y duwiau wedi ymddangos 
Yn nghnawd a natur dynolryw ! 

Dyma'r person a ddyoddefodd 
Yn ein lle ddigofaint llawn, 

Nes i gyfiawnder waeddi ““Gollwng 
Ef yn rhydd, mi gefais iawn. ” 


4 Dyma Frawd a anwyd ini 
Erbyn c’ledi a phob clwy; 
Ffyddlawn ydyw, llawn tosiuri, 
Haeddai gael ei foli'n fwy: 
Rhyddhâwr caethion, Meddyg cleifion, 
Ffordd i Seion union yw; | 
Ffynon loew, Bywyd meirw, 
Arch i gadw dyn yw Duw. A. G. 


294, Dyfnderoedd iachawdwriaeth. 
8. 7. D.—Dolwar, y. 56. Esther, y. 55, 


BYR melus gofio y cyfamod 
Draw a wnaed gan Dri yn un; 
Tragwyddol syllir ar y person 
A gym'rodd arno natur dyn: 
194 





AM GRIST. 


Wrth gyflawni yr amodau, 

Trist hyd angeu ei enaid ocdd: 
Dyma gân y snith ugeinmil 

Tu draw i'r llen a llawen floedd. 


2 Fy enaid trist, wrth gofio'r taliad, 
n llamu o lawenydd sydd; 
Gwal dy ddeddf vii anrhydeddus 
A'r pechadur brwnt yn rhydd; 
Rhoi awdwr bywyd i farwolaeth, 
A chladdu'r odiad mawr; 
A dwyn i mewn ddol heddwch 
Rhwng nef y nef a daear lawr. 


8 Efe yw'r Iawn fu rhwng y lladron, 
Dyoddefodd yno angeu loes; 
Nerthodd freichiau ei ddïenyddwyr, 
Iw hoelio'n greulon ar y groes; 
Wrth dalu dyled pechaduriaid, 
Ac anrhydeddu deddf ei Dad, 
Cyfiawnder oedd yn hardd ddisgleirio, 
A minau'n rhydd trwy'r cymod rhad. 


4 Fy enaìd gwel y fan gorweddodd 

Pen breninoedd, awdwr hedd. 

Y greadigaeth ynddo' n symud, 
Yntau'n farw yn y bedd: 

Rhan a bywyd colledigion, 
Rhyfeddod holl angylion nef; 

Gwel'd Duw mewn cnawd, a'i gyd-addoli. 
Mae'r côr yn gwaeddi, “Tddo ef.” A.G - 


295. Haeddiant Orist yn ddigon i bechadur 
8. 7. D.—Esther, y. 55. Dolwar, Y. 56. 
ECHADUR aflan yw fy enw, 
O ba rai y pena'n f, 


yw; 
Rhyieddaf byth, fe drefnwyd pabell 
I'm gael yn dwwel gwrdd â Duw: 
1 





AM GRIST. 


Yno y mae yn llon'd ei gyfraith 
I'r troseddwr i gael gwledd; 
Duw a dyn yh gwaeddi, Digon, 

Yn yr Iesu'r aberth hedd. 


2 Anturiaf ato yn hyderus, 
Teyrnwialen aur sydd yn ei lnw; 
Estyniad hon sydd at bechadur, 
Ni wrthodir neb a ddaw; 
Af yn mlaen dan waeddi, Pechais; 
Af, a chwympaf wrth ei draed, 
Am faddeuant, am fy ngolchi, 
Am fy nghânu yn y gwaed. 
3 Nid all moroedd mawrion, llydain, 
Guddio pechod o un rhyw; 
Ac nig gallodd diluw cadarn 
Ei foddi'n wir, mae'n awr yn fyw; 
Ond gwaed yr Oen fu ar Galfaria, 
Haeddiant Iesu a'i farwol glwy', 
Ydyw'r môr lle caiff ei guddio, 
Byth ni welir mo'no mwy. 
4 Ffrydiau tawel, byw, rhedegog, 
O dan riniog tŷ fy Nuw, 
Sydd yn llanw, ac yn llifo 
O fendithion o bob rhyw. 
Dyfroedd gloyw fel y grisial, 
I olchi'r euog, nerthu'r gwan, 
Ac a gâna'r Ethiop duaf 
_ Fel yr eira yn y man. A. 
296. Duw yn y cnaud. 
8. 7. p.—Esther, y. 55. Dismission, 160, 
RHYFEDD, gan angylion, 
Syndod mawr yn ngolwg ffydd, 


Rhoddwr bod, cynaliwr helaeth, 
A rheolwr pobpeth sydd, 
196 


AM GRIST. 


Yn y preseb mewn cadachau, 
Ac heb le i roi'i ben i lawr, 

Eto dysglaer lu'r gogoniant 
Yn ei addoli ef yn awr. 


2 Diolch byth, a chanmil diolch, 

Diolch tra bo ynof chwyth, 

Am fod gwrthddrych i'w addoli, 
A thestyn cân i bara byth, 

Yn fy natur wedi ei demtio 
Fel y gwaela’ o ddynolryw, 

Yn ddyn wedi ei amgylchu â gwendid, 
Ac anfeidrol fywiol Dduw. 


3 Pan fo Sinai i gyd yn mygu, 

Sain yr udgorn uchaf radd, 

Caf fyn'd i wledda dros y terfyn, 
Yn ngrym yr aberth, heb fy lladd; 

Mne ynddo'n trigo bob cyflawnder— 
Llon'd gwagle colledigaeth dyn; 

Yn yr adwy rhwng y ddwyblai 
Gwnaeth gymod trwy offrymu ei hun. a. a 


297. Cyflawnder Orist. 
8. 7. 4.—Verona, 174. Lewes, 177. 


| nid oes terfyn arnat, 
Mae cyflawnder maith dy ras 
Yn fwy helaeth, yn fwy dwfn, 
Ganwaith nag yw 'mhechod cas; 
Fyth yn anwyl 
Meibion dynion mwy a'th gâr. 


52 Mae angylion yn cael bywyd 
Yn dy ddwyfol nefol hedd, 
Ac yn sugno'u holl bleserau 
Oddi wrth olwg ar dy wedd; 
Byd o heddwch 
Yw cael aros yn ay Wydd. 


AM GRIST 


3 Ti faddeuaist fil o feiau 
I'r pechadur gwaetha'i ryw; 
Arglwydd, maddeu eto i minau— 
Ar faddeuant 'rwyf yn byw: 
Dy unig haeddiant 
Yw 'ngorfoledd a fy ngrym. 


4 Heddyw 'rwyf yn frwnt o newydd, 
Rhaid fy ngolchi heddyw'n wyn 
Yn yr afon a wna'r aflan 
Fel yr eira ar y bryn; 
Dim nis câna' 
Ond dy ddwyfol nefol waed. 


5 Nid oes ddofa fy nghydwybod 
Ond cyfiawnder mawr y nef, 
Ac ni thâl rhoi aberth arall 
Is y nefoedd iddo ef: 
Maddeu f'Arglwydd; 
Gwrando'r gruddfan ar y groes. 


298. Rhinweddau ei enw. 
8. 7. 4.—Frankfort, 173. Alma, 179. 


N!”, oes pleser, nid oes tegan, 
Nid oes enw mewn un man, 
Er ei fri a'i holl ogoniant, 
Fyth a lesia'm henaid gwan, . 
Ond fy Iesu: 
Ef ei hunan yw fy Nuw. 


2 Mac deng myrddiwn o rinweddau 
Dwyfol yn ei enw pur; 
Yn ei wedd mae tegwch ragor 
Nag a welodd môr na thir: 
Mo'i gyffelyb 
Erioed ni welodd nef y nef. 
198 


We 





AM GRIST. 


3 Mae yn maddeu beiau mawrion, 
Ac yn caru yn ddidrai, 
A lle caro, mae ei garind 
Yn dragwyddol yn parhau; 
Nid oes terfyn 
Ar ei amynedd, ar ei ras. 


4 Ynddo mae afonydd mawrion 
O ffyddlondeb ac o hedd: 
Er fy mwyn dyoddefodd angeu, 
A gorweddodd yn y bedd, 
Fel y gallwn 
Fyn'd i mewn i'r ddinas bur. w. 


299. Jesu ei hunan yn ddigon. 
8. 7. 4.—Verona, 174. Lewes, 177. 


Gq" YN a gwridog yw fy Arglwydd, 
Gwyn a gwridog yw ei wedd; 
Brenin y | brenhinoedd ydyw 
Yma a thu draw i'r bedd; 
Mae dy degwch 
Wedi'm hennill ar dy ol. 


2 Can' ffarwel i bob peth arail, 
Derfydd ti'n ddigon mawr dy hun; 
Fyd nefoedd, derfydd daear, 
dd tegwch wyneb dyn: 
Deal dy gaffo, 
Gaiff y cwbl oll yn un. 


3 Sawl dy gaffo gaiff bleserau, , 
Pleser yma is y rhod R 
Ei ddyfn eroedd. ni ddeallodd 
Cnawd na rheswm eto erioed: 
O ! gâd i mi 
I mi'n fuan dy fwynhau. 
199 


AM GRIST. 


4 Paid a'm gado yn yr anial 
Dyrys, mawr wrthyf fy hun; 
'Iwyt ti'n adwaen aml ofnau, 
A gwendidau natur dyn: 
Dal dy afael; 
Y mae'r gelyn mawr ger llaw. 


5 Mao dy wedd yn drech na byddin 
O elynion mawr eu grym; 
Nid oes yn y ne? na'r ddacar 
Saif o flaen dy wyneb ddim: 
Gair o'th enau 
A wna'r dywyll nos yn ddydd. We 


200. Tesu yn ddigon. 


8. 7, 4.—VYercnn, 174. Peniel, 172. 


ESU, Iesu, 'rwyt ti'n ddigon, 
'Rwybt ti'n llawer mwy na'r byd; - 
lwy trysorau sy’ yn dy enw 
Na thrysorau'r India i gyd: 
Oll yn gyfan 
Ddaeth i'm meddiant gyda'm Duw, 


2 Y mae gwedd dy wyneb grasol 
Yn rhagori llawer iawn 
Ar bob peth a welodd llygad 
Ar hyd wyneb daear lawn: 
Rhosyn Saron, 
Ti yw tegwch nef y nef. 


3 Tarian gadarn yw dy enw; 
Pan bo'r gelyn yn nesau, 
Angeu'i hunan 8ydd yn ofni— 
Angeu sydd yn llwfrhau; 
Ti orchfygaist; - 
'Does ond canu'n awr i mi, 
200 





AM GRIST. 


4 Nis gall fenaid, er ei gyrhaedd, 
Fyth i geisio cyrhaedd mwy. 
Nag sydd wedi ci roi yn nghadw 
Yn y dwyfol farwol glwy'; 
Cariad, cariad, 
Nad oes dyfnder iddo'n bod. 
5 Dyma'r tlawd a gyfoethogwyd, 
A'r carcharor wnaed yn rhydd, 
Ddoe oedd yn y pydew obry, 
Heddyw yma'n canu'n rhydd; 
Nid oes genyf 
Ddim ond diolch tra fwy' byw, w. 


301. Cydymdeimlad Orist. 
8. T. 4.—Watford, vy. 67.. Ardudwy, Y 68. 
[FU gwyddost fy nghystuddiau, 
'Rwyt yn rhifo pob yr un. 
Pob rhyw w'radwydd pob rhyw groesau, 
Fe'u dyoddefaist hwynt dy hun; 
Dal fi i fyny, 
Man bo 'meichiau'n fwyaf trwm. 
2 Cofia'th boenau ar Galfarin, 
Cofia i ti gario'r groes, 
Cofia gur yr hoelion llymion, 
Cofia'th chwerw angeu loes; 
Rho i mi heddwch, 
Rho i mi nefoedd er eu mwyn. 


9 Er dy fod di heddyw'n eistedd 
Yn ngogoniant nef y nef, | 
Mewn goleuni mor ddisgleiried | 
Na ellir nesu ato ef, | 
'Rwyt yn edrych | 
Ar dy anwylaf yn y byd. 


4 Dyma'th gariad, dyma'th briod, 
Heddyw'n griddfan o dy flaen; 
20 





AM GRIST. 


Dros ein henaid y dyoddefaist 
Boenau megys uffern dân; 
Ti yw'r cwbl 
Heddyw feddwn yn y byd. Ww. 


902. “Fy Anwylyd sydd wyn a gwridog.” 
8. 7. 4.—Verona, 174. Tydfil, x. 64. 
Grex a gwridog yw f'Anwylyd, 
Mae'n rhagori oll i gyd 
Arycw) o grewyd, 
Yn yr wybr faith a'r byd, 
Boddlon fyddaf, 
Ond i mi ei gael ei hun. 
2 Mi af trwy'r cystuddiau trymaf, 
Mi af trwy'r afonydd maith, 
Ac mi dreiddiaf trwy'r anialwch 
Garw, hir, i ben fy nhaith, 
Ond im' Harglwydd 
Gadw beunydd wrth fy nghlun, 
3 Nid oes elyn îs y nefoedd 
A ddaw ynoiroiimiglwy'; 
Yn dy gwmni, nid oes gallu 
Gan un gelyn cadarn mwy: 
Ar dy deyrnas 
Nid oes diwedd, nid oes drango. 


4 Dae'r a nef, ac uffern greulon, 
Sydd yn hollol dan dy law; 
Dy ddoethineb sydd yn trefnu 
'R dwyrain, de, a'r gogledd draw: 
Ti bia'r cwbl; 
Cymer f'enaid it dy hun. wv. 
303. Rhinwedd a gwaed yn anchwiliadwy. 
8. 7. 4.— Llanilar, y. 69. Ardudwy, Y. 68. 
M^ fy meiau fel mynyddau, 
Amlach hefyd, yw eu rhi' 
20 





AM GRIST. 


Nag yw gwlith y boreu Wawr: t-ddydd, 
ag yw sér y nefoedd 
Gwaed fy Arglwydd 
Sydd yn abl golchi 'mai:— 


2 Golchi'r ddu gydwybod aflan 
Lawer gwynach eira mân: 
Gwneyd y brwnt gan waith ddifwynodd 
Yn y domen, fel y gwlan: 
Pwy all fesur 
Lled a dyfnder maith dy ras? 


3 Ei riddfanau ar y croesbren 
Oedd yn pwyso beiau'r byd; 
Poenau pechod oedd ofnadwy, 
Poenau f'Arglwydd oedd fwy drud: 
'Nawr mae cariad 
Yn concwerio'r dwyfol lid. W. 


904. Guwerthfawrogrwydd gwaed y groes. 

8. 7. 4.—Peniel, 172. Frankfort, 173. 

N® gall dvsgedigion doethaf, 

Er eythaeddyd fry i r ne’, 

Chwilio troion sér y 

Gwel'd eu maint, a gwel'd eu lle, 
Fyth i bwyso 

Gwerthfawrogrwydd gwaed y groes. 


2 Nis gall dysg, ac nis gall doniau, 
Wel'd y pechod drwg oi ryw, 
Bwyso'i haeddiant maith, a'i fesur, 
O flaen Gelfaria bur fy "Naw; 
aria 
Gwolat e'n ei liw ei hun. 


9 Pechod yma, cariad acw, 
Fu yno yn y glorian fawr; 
Ac er trymed oedd y pechod, 
Cariad bwysodd | hyd y llawr: 





AM GRIST. 


Gair ‘‘ Gorphenwyd,” 
Wnaeth i'r glorian bwysig droi, 


4 Haeddiant Duwdod, o'i gymharu 
'N erbyn uffern fawr o'i bron! 
Dafn gwaed sy'n ganmil rhagor 
Nag aflendid dudew hon: 
Gw'radwyddiadau 
Duw, rydd iawn am feiau'r byd. 


5 Fe ddystewa myrdd o ellyllon, 
Fe ddystewa'r ddeddf o'r bron, 
Fe ddystewa pur gyfiawnder 
Sy'n ymddial cweryl hon, 
Gyntaf enwir 
Sillaf prin am waed y groes... W. 


305. Cariad yn cario'r dydd. 
8. 7. 4.—Caio, y. 65. Verona,174. 
ys eariad, dacw bechod. , 
Heddyw'u dau ar ben y bryn; 
Hwn sy'n gryf, hwnacw'n gadarn, 
Pwy enilla'r ymgyrch hyn? 
Cariad, cariad 
Welai'n perffaith gario'r dydd, 


2 Dringaf fyny i'r Olewydd, 
I gael gweled maint fy mai; 
Nid oes arall, îs yr wybren, 
Fan i'w weled fel y mae; 
Anwyl f'enaid, . 
Yno’n chwysu dafnau gwaed. 


3 Gwel'd yr hwn fu'n prynu'm pardwn, 
Prynu pardwn maith y byd, 
Gwel'd ei wallt, a gwel'd ei wisgoedd, 
Gwel'd ei ruddiau'n waed i gyd! 
Fe, fy mhechod, 
Yrodd allan ddwyfol waed. 
204 





AM GRIST. 


4 Pechod greodd ynddo'r poenau, 
Pechod roddodd arno'r pwn, 
Pechod barodd iddo ochain; 
F'unig haeddiant i oedd hwn: 
O! na welwn 
Foreu fyth na phechwn mwy 


5 Profed hwnw nad yw'n medru 
Caru Prynwr mawr y byd, 
Beth o'r dŵr a'r gwaed a lifodd 
Gyda'r bicell fawr ei hyd; 
Hwn gy'n magu 
Fflamau o gariad heb ddim trai. w. 


906. “Oyfaill publicanod a phechaduriaid.” 
8.7.4.—Verona, 174. Tydfil, Y. 64. 
N I feddyliais cawn fy Arglwydd 
Yn nghwmpeini mawrion byd; 
Yn mhlith mwrddwyr, yn mhlith lladron, 
Gwelais gynta'i wyneb-pryd; 
Ar y croesbron, 
Nid yn llys brenhinoedd byd. 


2 Dacw lofrudd ar ci aswy, 
Dacw leidr ar ei dde; 
Draw fe'i hoeliwyd yn y canol— 
Frenin daear, Frenin ne' R 
Mi appeliaf 
At yr orsedd ar y groes. 


9 Ni raid esgyn fry i'r nefoedd, 
Y mae'r nefoedd ar y pren; 
Fe ddaeth mynydd hen Galfaria 
Er ys dyddiau'n un â'r nen: 
Daeth Moriah 
'Nawr yn ysgol gref i'r nef. 


4 Dring, fy enaid, i'th orphwysfn, 
Y mae'r nefoedd wrth dy glun, 
20 


AM GBIST. 


'Rhwn a greodd haul a lleuad 
'Nawr a wisgodd natur dyn: 
Edrych arno; 
Credu ydyw pen y daith. We 


907. | Gorfoleddu yn Nghrist. 


8.7. 4.—Peniel, 172. Alma, 179. 
ESU, ti yw'm hunig noddfa, 
Ac mae ynot ti ddidrai 
Ffrwd lifeiriol o gysuron, 
Yn dragwyddol yn parhau; 
Fyth ni dderfydd 
Mo dy gariad a dy ras. 
2 Dy hanfod perffaith yw'm hapusrwydd; 
Mae 'nghysuron bob yr un, 
Yn terfynu ac yn casglu 
'N gryno ynot ti dy hun: 
Bywyd f'enaid, 
Man b'wyf finau, yno bydd. 


3 Mewn rhyw hyder nefol hyfryd, 
'Rwy'n rhoi fachos o dy flaen, 
Ac yn credu caf fyn'd trwodd, 
eu lifeiriant, ynte dân; 
A chaiff f'enaid 
Tlawd i ganu'r ochr draw, 


4 Pan edrychwyf ar dy fawredd, 
Gwel'd d'ogoniant maith a'th ras, 
Mae fy nghalon, gan lawenydd, 
Hyfryd, pur yn tori i maes, 
Gan roi pleser 
Fil uwchlaw pleserau'r byd. w. 


308. Tragwyddoldeb i ryfeddu Crist a'i ras. 
8. 7. 4.—Frankfort, 173. Calfaria, 181. 


H“* yw 'mhleser, hyn yw'm hymffrost, 
Hym yw nebysur yn y byd— 
206 





AM GRIST. 


"Mod i 'n caru'r addfwyn Iosu; 
Dyna'm meddiant pil i gyd: 


Mwy yw nhrysor 
Nag a fedd y byd o'i fron. 


2 Ac ni allaf fyth fynega, 
Pe anturiwn, tra fawn byw, 
Pa mor hyfryd, pa mor felus, 
Pa mor gryf eì gariad yw; 
Fflam ddiderfyn 
Ddaeth o ganol nef i lawr. 


3 Yn y bywyd byth a bery, 
Caf fi ddwfn chwilio i maes 
Faith ddyfnderoedd cariad dwyfol, 
A changhenau nefol ras; 
Eangir f'enaid 
I wel'd dadguddiadau'r nef, 


4 Derfydd awyr, derfydd daear, 
Derfydd grewyd is y ne’, 
Derfydd haul, a sêr, a lleuad, 
Daw tywyllwch yn en lle; 
Fyth ni dderfydd 
Canu iachawdwriaeth gras. 
5 Bydd cerubiaid, a seraphiaid, 
Ac angylion nef yn un, 
Yn cymysgu Haleluia, 
A Hosanna bur â dyn; 
Anthem cariad 
Fydd yr anthem tra fo nef. We 


909. | Lleferydd gras a chariad. 
8.7.4.—Alma, 179. Calfaria, 181. 


(YWCH leferydd gras a chariad, 
O Galfaria'n seinio sydd; 
207 


AM GRIST. 


Wele'r cedyrn greiciau'n hollti, 
Haul yn t'w'llu ganol dydd: 
“Fe orphenwyd !” 
Dwys ddolefa'r Meichiau mawr. 


2 O!'r trysorau anchwiliadwy 
A gynnwysir yn y gair! 
Môr diderfyn o fendithion, 
I dylodion ynddo cair: 
“Fe orphenwyd Ŷ' 
Ni bydd eisieu aberth mwy. 


3 Adgyweirir pob rhyw delyn 
Drwy y ddaear faith a'r nef, 
Er cyd-daro'r anthem newydd 
Heddyw a gyhoeddodd ef: 
““'T'e orphenwyd !” 
Dyma gân na dderfydd byth. E. (ey. E. R.J 


910. Y Graig. 
8. 7. 4.—Eli, 185. Frankfort, 173. 


(WRAP graig a'm deil mewn stormydd 
O gawodydd dŵr a thân; 
Yn wyneb uffern a'i rhuthriadau, 
Holl breswylwyr hon a gân: 
Cadarn sylfaen . 
A osodwyd gan y Tad. J.B. 


311. Crist oll yn hawddgar. 
&. 7. 4.—Verona, 174. Tydfil Y. 64. 


Wea sefyll rhwng y myrtwydd 
Wrthddrych teilwng o fy' mryd: 
Er o'r braidd yr wy'n adnabod 
Ei fod uwch law gwrthddrychau'r byd : 
Henffych forou 
Caf ei weled heb un llen, 
208 





AM GRIST. 


2 Rhosyn Saron yw ei enw, 
: Gwyn a gwridog, hardd ei bryd; 
Ar ddeng mil y mae'n rhagori 
O wrthddrychau pona'r byd: 
Ffrynd pechadur, 
Dyma'r llywydd ar y môr. 
9 Beth sydd i mi mwy a wnelwyf 
Ag eilunod gwael y llawr? 
Tystio'r wyf nad yw eu cwmni 
I'w gymharu a'm Iesu mawr: 
O ! am aros 
Yn ei gariad ddyddiau f'oes. A. G, 


912. Genedigaeth y Ceidwad. 
8. 7. 4.—Peniel, 172. Alma, 159. 


pERAIDD ganodd ser y boreu 
Pan y ganwyd Brenin nef; 
Doethion a bugeiliaid hwythau 
Ddaethant i'w addoli ef: 
Gwerthfawr drysor ! 
Yn y preseb Iesu a gaed. 


2 Dyma Geidwad i'r colledig, 
Meddyg i'r gwywedig rai: 
Dyma un sy'n caru maddeu 
I bechaduriaid mawr eu bai: 
Diolch iddo 
Byth am gofio llwch y llawr. M. E, 


913. Orist yn sylfaen. 
8. 7. 3.—Wyddgrug, 185. Moldavia, 187. 
A'D â adeiladu'n ysgafn 
Ar un gylfaen ìs y ne', 
Na chymeryd craig i orphwys 
Tu yma ì angeu yn dv le; 
09 


AM GRIST. 
Ti, fy Nuw, tra fwyf byw, 
Gaiff fod fy ngorphwysfa wiw. 


2 Dyma’r maen sydd yn y gongl, 
ma'r gareg werthfawr, bur, 
Gloddiwyd allan yn y bryniau 
Bryniau tragwyddoldeb dir: 
Nid oes le, îs y ne' 
I adeiladu ond efe. 


3 Byth ni dderfydd canu am Gano, 
Byth ni dderfydd am ei glod, 
Tra fo caru pery canu 
Caru sydd heb ddechreu'n bod: 
Nefoedd fry, 'n gyson sy 
Oll yn canu i'm Harglwydd cu. 


4 Minau'r gwaela o bechaduriaid, 
Yn y diwedd rof fy nhroed 
Ar y graig sydd yn y moroedd — 
Craig gademaf fu erioed: 
Ceidw hon. rhag bob tôn, 
Ofnan i ffwrdd o dan fy mron. 


5 Nis gall hwnw sy'n d'adnabod 
Lai na dilyn ol dy droed: 
Ac ni chadd a welodd d'wyneb 
Wel'd cyffelyb iddo erioed: 
Tyr'd yn glau, Iesu, mae . 
Trennid « euog bron lleschau. Ww. 


314. Ffynon wedi ei hagoryd. 
8. 7. 8.— Priscilla, 190. Moldavia, 187. 
ACW'r ffynon wedi ei hagor 
A ddisgwyliwyd amryw oes, 
'Nawr yn, llifo fel y grisial 
Maes o'i ystlys ar y groes: 
Dwr a gwaed rydd iachad 
Vr pechadur mwynaf gaed, 
210 








AM GRIST. 


2 Dacw'r hoelion geirwon, llymion, 
Wedi eu curo 'nawr i dref; 
Dacw'r bicell yn trywanu 
Mewn o dan ei ystlys ef: 
Dacw boen addfwyn Oen 
Yn rhoi'r nef i dewi son. 


3 "Nawr mi glywa'r gair “ Gorphenwyd,” 
Gorphen lachawdwriaeth wir: “y 
Ac mi wela'r gwaed yn hidlo 
Dros ei ruddiau sanctaidd, pur; 
Wele'r nef, gadarn, gref, 
'Nawr yn t’wyllu wrth ei lef. 


4 Dyma'r creigydd serth yn rhwygo, 
yma'r meirw'n codi'n fyw; 
Pa greadur a all ddyoddef 
Griddfan chwerw f'Arglwydd Dduw! 
Ochain mae, fe gadd wae, 
Fel cawn inau fy rhyddhau. 


5 Minau bellach a obeithiaf; 
Gobaith a all estyn f'oes, 
Gobaith wedi ei gylfaenu 
Ar och'neidiau pur y groes 
Dyma wlad caf iachad, 
A chaf gyflawn wir ryddhad. w. 


915. | Haeddiani Orist yn anfeidrol. 
8. 7. 3.—Groeswen, 240. Revel, 156. 
AE cyflawnder maith o haeddiant 
Annherfynol yn dy waed; 
Sawl a'i teimlodd sy'n rhyfeddu, 
Ac yn caru'r ddyfais rad: 
Cariad drud, dros y byd, 
Ddaeth yn ge'nllif coch i gyd. 
2 Bod Creawdwr nef yn dyoddef 


Rodd anfeidrol werth a rhin 


AM GRIST. 


Yn mhob gwŷn, yn mhob ochenaid, . 
O ddyoddefaint Mab y dyn: 

Nid yw llid euogrwydd byd 

Ddim i bwyso'i haeddiant drud. 


9 Yma tardd cyfiawnder allan, 
Fel rhyw ddiluw mawr didrai; 
Ac er golchi miloedd ynddo, 
Nid yw'r dyfroedd ronyn llai: 
Gwaed fy Nuw, hneddisnt yw, 
Trech na'r beiau dua'u lliw. 


4 Pe bai dengmil lawn o ddynion 
' A'u heuogrwydd oll yn un, 
Dengmil eilwaith maith o fydoedd, 
Ffiaidd, euog, yn gytun; 
Yma cawn, un prydnawn, 
Aberth berffaith dalai'r iawn. w. 


916. | Nerth ei ddyoddefiadau. 
8. 7. 3.—Moldavia, 187. Groeswen, 240. 


M^" grasusau pen Calfaria, 

Mae rhinweddau marwol glwy', 
Uwch eu prisio, uwch eu deall, 

Gan angylion o honynt hwy; 
Bywyd byd sy yma i gyd 
Wedi ei gasglu'n gryno 'nghyd. 


2 Pan oedd uffern fawr yn berwi 
iau i maes i eitha'r byd, 
Ac yn bygwth llosgi'n ulw 
Ei drigolion oll i gyd; 
F’Arglwydd glân ddaeth yn mlaen, 
Ac a'm tynodd i o'r tân. 
3 Rhaid oedd dyodde'r chwerw boenau, 
Rhaid oedd hefyd fyned trwy 


Holl wasgfeuon caled angeu, 
Er mor greulon oeddynt hwy: 
1 





AM GRIST. 


Cariad Duw yn unig yw 
A trwy rwystrau gwaetha'u rhyw. 


4 Rhaid oedd concro trwy ddyoddef, 
Nid concwerio wrth ei rym; 
Gallu'r nefoedd fawr ei hunan 
Heb ddyoddef, thalsai ddim: 
'Talu'n llawn, ar brydnawn 
Ar y croesbren wnaeth e'n Iawn. 
5 Diddig, diddig, fe'i gw'radwyddwyd 
Tan ei boenau fel yr oen; 
Ni fu neb cyffelyb iddo 
Is yr wybr glywyd sôn; 
“ Maddeu'n rhad, dyma waed,” 
Oedd ei weddi ar ei Dad. w. 


917. Mawredd Crist. 
8. 7. 3.—Wyddgrug, 185. Revel, 186. 


M^W oedd Crist yn nhragwydoldeb, 
Mawr yn gwisgo natur dyn; 
Mawr yn marw ar 18, 
Mawr yn maeddu angeu'i hun; 
Hynod fawr yw yn awr, , 
Brenin nef a daear lawr. 


2 Mawr oedd Iesu yn yr arfaeth, 
Mawr yn y cyfamod hedd; 
Mawr yn Methle'm a Chalfaria, 

Mawr yn d'od i'r lan o'r bedd: 
Mawr a fydd ef ryw ddydd 
Pan ddatguddir pethau cudd. 


3 Mawr yw Iesu yn ei Berson; 
Mawr fel Duw, a mawr fel dyn; 
Mawr ei degwch a'i hawddgarwch 
Gwyn a idog, teg ei lun: 
Mawr yw ef yn y nef, 
Ar oi orsodd gadam gref. T.L 


AM GRIST. 


318. Y Messiah addawedig. 
8. 7. 3.— Wyddgrug, 185. Groeswen, 240. 


ELE cawsom y Messiah, 
Cyfaill gwerthfawroca erioed; 
Darfu Moses a'r prophwydi 
Ddyweyd am dano cyn ei dd'od; 
Iesu yw, gwir Fab Duw, 
Ffrynd a Phrynwr dynol ryw. 
2 Hwn yw 'r Oen ar ben Calfaria, 
Aeth i'r lladdfa, yn ein lle; 
Swm ein dyled fawr fe'i talodd, | 
Ac a groesodd filiau’r ne’; 
Trwy ei waed, i ni caed, 
Bythol heddwch a rhyddhad. 


8 Dyma Gyfaill haeddai'i garu, 
A'i glodfori nfwynagun; - 
Prynai'n bywyd, talai’n dyled, 
A'n glanhâi â'i waed ei hun: 
Frodyr dewch, llawenhewch! 
Diolchwch iddo, byth na thewch! D. Jj, 


319. Y Oyfail goreu. 
8. 7. T.—Vesper, 192. 


MAE un, uwchlaw pawb eraill 
Drwy'r greadigaet DYA i ì gyd, 
Bydd yn haeddu ei alw'n gyfail 
Ac a bery'r un o hyd: 
Brawd a anwyd i i ni yw 
Erbyn cVedi o bob rhyw. 


2 Nis gall meithder ffordd, nac amser 
Oeri dim o'i gariad ef; 
Mae ei fynwes byth yn dyner, 
A'i gymdeithas byth yn gref: 








AM GRIST, 


Nis gall dyfroedd angeu llym 
Ddiffodd ei angerddol ryn. 


3 Yn mha le y ceir, er chwilio, 
Neb yn caru fel efe? 
P'le mae'r cyfaill, er ein hacbub, 
Roi ei fywyd yn ein lle? 
Nid oes debyg iddo ef 
Drwy y ddaear faith a'r nef, 


4 Pan fo pawb yn cefnu arnom 
Yn y dyffryn tywyll du; 
Pan fo pob daearol undeb 
Yn ymddatod o bob tu; 

Saif e'n ffyddlon y pryd hyn, 

Ac a'n dwyn yn iac r glyn, 


5 A phan ymddangoso eilwaith, 
Yn ngogoniant pur ei Dad, 
Gyda'i holl angylion sanctaidd, 
Mewn anrhydedd a mawrhad, 
Fe geir gwel'd mai'r un fydd ef, 
' Er myn'd heibio'r byd a'r nef. E. E. 


920. “Tn yr hwn y mae i ni brynedigaeth.* 

4au. 4]].—German Hymn, 194. Mclton, 198. 

j gyfiawnder dwyfol ef 
Ydyw'm cadarn noddfa gref; 

'Cholla'i 'ngafael arno ddim 
Pan bo 'mhechod yn ei rym. 

2 Dan ei gysgod byddaf byw; 
Uwch pob trysor gwnaed fy Nuw; 
Nis pŵer uffern faith 
Ddim fy nrygu ar fy nhaith. 

3 Ar Galfaria un prydnawn 
Cawsom goncwest hyfryd iawn; 
Uffern faith a'i hanferth rym 


Ddarosiyngr gadau W. 


AM GRIST. 


321. Maul i'r hwn a fu farw. 
7au. 611,—Berlin, 200, Newport, 20L, 


? TMOES gyffelyb iddo ef 

Ar y ddaear, yn y nef; 
'Trech ei allu, trech ei ras 
Na dyfnderau calon gas; 
A'i ffyddlondeb sydd yn fwy 
Nag angeuol ddwyr?ol glwy'. 


2 Caned cenedlaethau'r byd 
Am ei enw mawr yn nghyd; 
Aed i gyrau pella'r ne', 
Aod i'r dwyrain, aed i'r de: 
Bloeddied moroedd gyda thir 
Ddyfnder iachawdwriaeth bur. 


3 Na foed un dyn îs y rhod 
Heb ddadseinio i maes ei glod; 
Na foed neb fs awyr las 
Heb gael prawf o'i nefol ras; 
Doed y ddnear fawr yn gron, 
Yfent ddŵr y ffynon hon. 


4 Deffro, fenaid! edrych draw, 
Gwel Galfaria bell ger llaw; 
Dacw'r hoel o'r bicell fain, 
Dacw'r goron bigog ddrain, 
'Nawr yn gorwedd ar ei ben; 
Cryned daear, dued nen! 


5 O dy glwyfau rhed i maes 
Afon ddwyfol loyw, las, 
Sydd yn n achub, sy’n iachau 
Myrddiwn o'r aflanaf rai, 


Ac yn rhoddi cyflawn hedd 
i Tul oto? oro & gwedd, w. 2 


AM GRIST. 


322. Cariad yn dysgleirio ar y groes. 
Tau. TlL— Berlin, 200. Newport, 201. 


ACW garind nefoedd wen 
Yn dysgleirio ar y pren; 
Dacw daledigaeth lawn 
I ofynion trymion iawn: 
Iesu gollodd ddwyfol waed, 
Minau gafodd wir iachad. 


2 Wele'r llwybr heddywn glir 
Tua Chanaan hyfryd dir; 
Y mae'r faner fawr yn mÌaen, 
F'oll elynion cwympo wan’; 
Rhed yr oriau'u rhif i maes, 
Caf fyn'd trwy'r Iorddonen las. 


9 Wele'r Ganaan hyfryd wiw, 
Dyma'r ardal caf íì fyw, 
Gwlad heb ofid, gwlad heb wae, 
Gwleddoedd hyfryd i barhau; 
Dwyfol gariad, dwyfol hedd, 
Gaf fwynhau tu draw i'r bodd. 


4 .Na ddoed gwael wrthddrychnu'r byd 
I gartrefu yn fy mryd; 
Digon, f'enaid digon yw 
Myfyrdodau dwyfol friw; 
Mae mwy pleser yn dy glwy' 
Na'u llawenydd penaf hwy. 


5 Iesu gollodd ddwyfol waed, 
Minau gafodd wir iachad; 
Darfu ymffrost mawr y byd, 
Iesu bia'r clod i gyd; 
Wrth ei draed dymunwn fyw; 
Holl hapusrwydd. f'enaid yw. Ww: 


AM GRIST. 


923. “Y Bugail da.” 
7. 4.—Aberafon, 209. Llanfair, 238 
UGAIL yw fe roes ei waed 

Dros ei ddefaid, 

Ac fe'n prynodd ni yn rhad 
O'n caethiwed; 

Dygodd ni i brofi blas 
Dwyfol fanna, 

Bellach canwn am eì rus, 
Haleluwia. 


2 Nid oes terfyn byth i'w gael 

Ar ei gariad; 

Mae'i drysorau mawrion, hael, 
Uwch eu dirnad; 

Ynddo ei hunan mae yn llwyr 
Oll ddymunaf; 

Minau ganaf foreu a hwyr, 
Haleluwia. W. 


324. “ Fy Anwylyd sydd wyn a gwridog. 
T. 4.—Aberafon, 209, Essex, 208. 
WYN na gwridog, hawddgar iawn, 
Yw f'Anwylyd; 
Doniau'r nef sydd gnddo' n llawn, 
Peraidd hyfryd: 
Daear faith, ac uchder nef, 
Byth ni ffeindia 
" Arall debyg iddo ef— 
Haleluwia. 


2 Dygodd f'eneid ar ei ol 
Yn dra rhyfedd; 
Mi orphwysaf yn ei gôl 
Hyd y diwedd: 
Ffowch greaduriaid o bob rhyw, 
Mwy ni charaf 
18 








AM GRIST. 


Wrthddrych arall ond fy Nuw— 
Haleluwia. 


9 Ynddo'i hunan mae yn llawn 

Bob trysorau, 

Dwyfol, perffaith, gwerthfawr iawn 
Am fy meiau; 

Gwir ddoethineb, hedd, a gras 
Gwerthfawrocaf; 

Nerth i hollol gario'r maes, 
Haleluwia. 


4 Dyma gylfaen gadarn gref, 

Trwy fy mywyd; 

Credu ac edrych arno ef 
Yw fy ngwynfyd; 

Ynddo bellach, trwy bob pla, 
Y gobeithiaf; 

Ac mewn rhyfel canu wnaf, 
Haleluwia. W. 


325. Tangnefedd irwy waed lesu. 
T. 4.—Tiberias, 292. Patmos, 210. 


AD im' Arglwydd, tra fwyf byw, 

I goel gwledda. 

Ar dy ddwyfol, farwol, friw, 

Dy ddioddefaint 

y ddyoddefaint nert, 

A fy iechyd, yw ty n> 

Dros y bryniau mwyaf serth 
I dir y bywyd. 

2 Dedwydd yw sy'n profi'th hedd 

A'th gymundeb: 

Dedwydd yw sy'n gweled gwedd 
Dy lân wyneb: 

Dy gyfeillach nefol wiw, 


Sy'n wir ge 


AM GRIST. 


A dy heddwch dwyfol yw 
'Mherffaith iechyd. w. 


926. Y cyfammod gras. 
T. 4.—Aberafon, 209. Essex, 208. 

GT eae cyfnod gwerthfawr rad, 
I fy ngwared 

Rhwng fy Tosu a'm hanwyl Dad, 
O'm caethiwed; 

Ar amodau cedyrn, ' rad, 
Na all, ond hyny, 

Satan, uffern, fawr, a'r byd 
Eu diddymu. 


2 'Roedd ci bleser cyn bod byd 
Gyda dynion, 
Ac yn caru yr oedd o hyd 
Ei gaselon; 
Ac fe dalodd drostynt iawn 
Pan oent eto 
Mewn tywyllwch dudew, llawn, 
Heb ddihuno. 
3 Cyn rhoi bod i'r ddaear gron, 
Na dim arni, 
Gwnawd y ddwyfol drefn hon 
I'm gwaredu: 
Iesu addawodd golli ei waed, 
Yn llawn foddlon, 
Yn ol arch ei anwyl Dad, 
Dros elynion. 


4 Cafodd enw, cafodd glod, 

O ddyoddo'; 

Cafodd daliad pena’ erioed 
O'i gystuddiau; 

Fe gyflawna'i anwŷl Dad 
Ei addewidion, 

Roddodd iddo am golli ei waed 
Yn dra fyddlon. We 








AM GRIST. 


827. Dim yn ddigonol ond aberth y groes. 
T. 4.—Aberafon, 209. Essex, 208, 
ID oes aberth o un rhyw, 
Yn mhlith miloedd, 

Dâl am drosedd lleia'i ryw, 

Yn oes oesoedd: 
Dim ond aberth dwyfol ddyn 

Foddia Dduwdod; 
Angeu T'wysog nef eì hun 

Bwysa 'mhechod. 


2 Dyma'r aberth mae erioed 

Son am dano; 

Ar y ddaear 'does yn bod 
Debyg iddo; 

Mae seraphiaid pena' r nen 
Yn rhyfeddu, 

Gwel'd eu Brenin af y pren 
'Nawr yn trengu. w. 


928. Hedda chariad. 
7. 4.—Llanfair, 233. 
EDD a chariad ar y groes 
Darddodd allan; 
Iesu yn nyfnder angeu loes 
Faeddodd Satan; 
Er ei glwyfo dan ei fron, 
Ef orchfygodd; 
Cenir am y írwydr hon 
Yn oes oesoedd. AN. 


329. awn ac eiriolaeth Crist. 
57. 4.—Aberafon, 209. — Llanfair, 233. 
NGEU ad eiriolaeth Crist 
Yw 'ngorfoledd; 
Hyn a ddwg i'm henaid trist 
Lawn dangoefedd; 


_ AM GRIST. 


Collai’r ddeddf ei damniol rym 
Ar Galfaria 

Dofwyd llid cyfiawnder llym; 
Haleluia. 


2 Iesu yw difyrwch f’oes, 

Yn fy mlinfyd; 

Ac ymffrostiaf yn ei groes * 
Dros fy mywyd; 

Dan ei gysgod nos a dydd, 
Gwnaf fy nhrigfa: 

Fy nhŵr cadarn byth a fydd, 
Haleluia. 


. 9 lesu a'i gyfiawnder ef, 

Yw fy mywyd; 

Fe'm cymhwysn i i deyrnas nef 
Trwy ei Ysbryd; 

Golchir fi o'm pen i'm traed 
Fel yr eira, 

Trwy rinweddau dwyfol waed: 
Haleluia. 


4 Mae fy Mhrynwr heddyw'n fyw, 

Ac yn eiriol: - 

Sail eiriolaeth drosof yw 
Iawn digonol: 

Ei waith ynof yn y man 
A berffeithia ; 

Gorfoleddaf yn fy rhan; 
Haleluia. p. 5 


830. | Pynon i bechod ac aflondid. 
'T.£.—Aberafon, 209. Llanfair, 233. 
ANED nef a daear lawr, 


Fe gaed ffynon, 
I olchi pechaduriaid mawr 


Yn glaer wynion: 
222 








AM GRIST. 


Yn y ffynon gyda hwy 
Minau ymolchaf, 

Ac mi ganaf fyth tra bwy’, 
Haleluwia. 

2 Dyma'r dŵr a dyma'r gwne 

Rododd allan, Eynech 

Ac o'i ystlys sanctaidd gaed 
I olchi'r aflan; 

Hon yw'r ffynon sy'n glanhau 
Yr aflannf; 

Yn dragywydd mae'n parhau; 
Haleluwia. E. PARRY. 


391. “Llais hyfryd rhad ras.” 
12. 11.—Rhad Ras, y. 75. 
LAIS hyfryd rhad ras yn gwaeddi diangfh, 
Yn nghlwyfau Mab Duw, bechadur, mae 


noddfa; 
I olchi aflendid a phechod yn hollol, 
Fe redodd ei waed yn ffrydiatt iachusol: 
Haleluwia î'r Oen bwrcasodd ein pardwn, 
'Nol croesi'r Iorddonen drachefn ni a'i molwn. 


2 Ar angeu ac uffern cadd lawn fuddugoliaeth, 
Ysbeiliodd holl allu'r tywyllwch ar unwaith: 
Holl filwyr y groes gânt ynddo dangnofedd: 
Fe'u harwnin hwy'n sicr i berffaith orfoledd: 
Haleluwia, &c. 
3 ’Nol tirio yn iach i'r tawel aneddau, 

Ni seiniwn ei glod ar euraidd delynau: 

'LFrwy nefol ardaloedd ni a'i molwn byth bythol, 

Wrth rodio ar lenydd yr afon dragwyddol: 
Haleluwia, &c, D. cC. 

992. Can y gwaredigion am angeu'r groes. 
11au.—Wareham, 213. Joanna, 214. 


'E'M llyncwyd i fyny mewn syndod i gyd 
F Wrth feddwl am angeu Iachawdwr y byd: 
223 


AM GRIST. 


sorau o gariad, trysorau o ras, 
Na fedr angylion eu gosod i maes, 


20! henffych ddirgelion anfeidrol eu rhyw, 
A ddaeth i'r goleuni trwy glwyfau fy Nuw; 
Ni fydd tragwyddoldeb ddim gormod ei hun 
I chwilio dyfnderoedd fy Arglwydd yn ddyn. 


3 Ysbrydoedd rhai cyfiawn ddiangodd o'r byd 
A hyn sy'n difyru eu hunain o hy d, 
Gan edrych i'r orsedd ddisaleirwen o'u blaen, 
A dyblu fyth eilwaith ac eilwaith eu can. 


4 Eu cân sydd am gariad yn gwared y byd, 
Am undeb angylion a seintiau yn nghyd, 
Am ddoniau'r Messiah, am feithder ei loes, 
Ac am anfeidroldeb holl bwrcas y groes. w, 


333. Canu am guriad Orist. 
11au. —Joanna, 214. Wareham, 213. 


Ni ganwn am gariad Creawdwr yn ddyn, 
Enynodd cyn oesoedd o fewn iddo'i hun; 
Ni chwilia na cherub, na seraph, na saint, 


Ei ddyfnder, na'i uchder, nac eangder ei fnint, 


9 Rhyfeddod angylion yn nghanol y nef, 
Rhyfeddod galluoedd a thronau yw ef: 
Diffygia'r ffurfafen a'r ser o bob rhyw 
Cyn blinaf fi ganu am gariad fy Nuw. 

3 P'le, Arglwydd, dechreuaf?—pa ochr, pe du, 
Ai yn nhragwyddoldeb neu Galfari 
Diddechreu, diddiwedd, anfeidrol a r ad, 
Yw cariad a brynwyd â 'dim ond y gwaed. 

4 Fy enaid gwel gariad yn fyw ar y pren, 

Ac uffern yn methu darostwng ei ben; 
Er marw fy Iesu er hoelio fy Nuw, 
Te barodd ei gariad trwy angeu yn fyw. 


224 





AM GRIST. 


5 O ryfedd ddoethineb ! rhyfeddod ei hun! 
A ffeindia'r fath foddion i brynu'r fath un; 
Fy Iesu yn marw—fy Iesu oedd Dduw, 
Yn marw ar groesbren i minau gael byw. w. 


334. “Afon bur o ddwfr y bywyd.” 
11au,—Joana, 214. Wareham, 213. 
y^ afon a lifodd rhwng nefoedd a llawr, 
Yw gwraidd fy ngorfoledd a'm cysur yn awr; 
Calfaria roes haeddiant, Calfaria roes hedd, 
Calfaria sy'n cadw agoriad y bedd. 


2 Mae angeu ei hunan, ei ofnau a'i loes, 
Mewn cadwyn gadarnaf yn rhwym wrth y groes: 
Allweddau hen uffern ddychrynllyd i gyd 
Sy'n hongian wrth wregys Iachawdwr y byd. 


3 “Does dim at ostegu pob terfysg a loes, . 
Cydwybod a'i dychryn, ond angeu dy groes: 
Can' miloedd o ofnau oedd ynwy'n gytun 
Nes clywed fod Crewr y ddaear yn ddyn. 


4 Wel, bellach, boed i mi roi ffarwel i'r byd, 
Ffarwel i'w drysorau a'i bleser yn nghyd; 
Un gorchwyl sydd genyf fyth mwyach i gyd, 
Sef caru a chanu i Iachawdwr y byd. W. 


335. Rhinwedd marwolaeth yr Oen. 
llau.—Joanna, 214. Wareham, 213, 
GARIAD! O gariad! anfeidrol ei faint, . 
Fod llwch mor annheilwng yn cael y fath 
fraint; 
Cael heddwch cydwybod a'i chlirio trwy'r gwaed, 
A chorph y farwolaeth, sef pechod, dan draed, 


2 Nis gallai'r holl foroedd byth olchi fy mriw, 


Na gred Ï creaduriaid, er amled eu rhyw; 
Ond gwaed y Messiah a'i gwella'n ddi-boen, 
Rhvfeddol yw rhinwedd, marwolaeth yr Oen. 


AM GRIST. 


3 Cydganed y ddaear a'r nefoedd yn nghyd 
Ogoniant tragwyddol i Brynwr y byd; 
Molianed pob enaid fy Arglwydd ar gân, 
Am achub anhydyn bentewyn o'r tân. 


4 Mae'r jubil dragwyddol yn awr wrth y drws, 
Fe gododd yr haulwen, ni gawsom y tlws, 
Daw gogledd a dwyrain, gorllewin a de, 

Yn llzoedd i foli Tywysog y ne'. WE 


336. Gwaredigaeth trwy Grist. 
9. 8.—Bethel, 216. Elliot, 217. 


()' AGOR fy llygaid i weled 
Dirgelwch dy arfaeth a'th air; 
Mae'n well i mi gyfraith dy enau 
Na miloedd o arian ac aur: 
Y ddaear â'n dân, a'i thrysorau, 
Ond geiriau fy Nuw fydd yr un 
Y bywyd tragwyddol yw 'nabod 
Fy Mhrynwr yn Dduw ac yn ddyn. 


2 Rhyfeddod & bery'n ddiddarfod 

Yw'r ffordd a gymerodd efe 

I achub pechadur colledig, 
Trwy farw ei hun yn ei le: 

Te safodd fy Mrenin ei hunan, 
Gorchfygodd awdurdod y ddraig, 

Ein Samson galluog ni ydyw: 
O! caned preswylwyr y graig. 


9 Daeth blwyddyn y caethion i ganu: 

Doed meibion y gaethglud yn nghyd; 

Ni seiniwn trwy'r nefoedd a'r ddaear, 
Ogoniant i Brynwr y byd: 

Mae Brenin y nef yn y fyddin; 
Gwae Satan a'i filwyr yn awr; 

Trugaredd a hedd sy'n teyrnasu: 
Gogoniant trwy'r nefoedd a'r llawr, 

6o 


é 
bt ot 








AM GRIST. 


4 Y Llew o lwyth Judah orchfygodd; 
Pa elyn all sefyll o'ì flaen ? 
Mae Seion yn teithio tuag adref 
Mewn cerbyd dychrynllyd o dân: 
Bydd miloedd o saint ac angylion, 
Yn dorf ogoneddus yn nghyd, 
Yn canu rhyw anthem dragwyddol 
O foliant i Brynwr y byd. M. R. 


9917. Trugaredd Duw yn Nghrist. 
9. 8.—Eìllot, 217, Bethel, 216. 


HYFEDDOL weithredoedd trugaredd, 
Sef prif briodoledd ein Dnw; 
Trugaredd a garodd dros fesur 
Bechadur llwyr ammhur ei ryw; 
Trugaredd o'i blaid sydd yn eiriol; 
Trugaredd anfeidrol sydd fwyn; 
Pan lefo yn ngolwg ei waeledd, 
Fe wrendy trugaredd ei gŵyn. D.T. 


938. Meddyliau trugaredd « gras. 
8au. 8llin,—Salome, 218. | 


])*DGUDDIWYD dirgelion i maes, | 
Dirgelion cuddiedig i'r byd, : | 
Meddylinu trugaredd a gras 
I'r penaf bechadur i gyd, 
A glôed mewn addewid sydd gref, 
Na welir fyth fythoedd ei hail, 
O ddyfnder y ddaear i'r nef, 
Mor gywir, mor sicr ei sail. 


2 Fe'm boddwyd mewn syndod ynlân .. 
Wrth chwilio ei natur i maes; 
'Does angel na seraph a gân | 
Am ddyfnder anorphen ei ras; 
227 


AM GRIST. 


Pwy bwysa'i ddyoddefaint ar bren ? 
Pwy bwysa lawn haeddiant ei loes? 
Tra tafod yn chwareu'n fy mhen 
Mi ganaf am goncwest ei groes. 


3 'Ranrhydoedd, a 'r gallu, a'r clod, 

Y moliant a'r parch yn gytun, 
O'r nefoedd i'r ddaear gaiff fod 

Yn gyfan i'm Harglwydd ei bun. 
Aed sŵn dy farwolaeth i maes, 

O'r dwyrain luosog i'r de; 
Holaethed terfynau dy ras 

Mor bell ag y cyrhaedd y ne'. 


4 Aed ein Haleluwia i'r lân, 
Trwy'r awyr anfeidrol ei maint; 
Cymysged caniadau rhai gwan 
A thyrfa luosog o saint: 
Ni gawsom gaw cymaint a'r byd, 
Can’ cymaint drachefn a hyn, 
Can’ cymaint a'r nefoedd i gyd— 
Brydnawngwaith ar Galfara fryn. Ww. 


939. Prynwr byw. 
Sau. Sllin.—Salome, 218. 


N I wn fod fy wr yn fvw, 
A'm cFynodd thaliad mor ddrud; 
Fe saif ar y ddaear, gwir yw, 
Yn niwedd holl oesoedd y byd: 
Er ised, er gwaeled fy ngwedd, 
Teyrnasu mae 'Mhrynwr a 'Mrawd; 
Ac er fy malurio yn y bedd, 
Ca'i weled ef eto'n fy nghnawd. 


2 Wel, arno bo'm golwg bob dydd, 
A'i daliad anfeidrol o werth; 
Gwir Awdwr, Perffeithydd ein ffydd, 
Fe'm cynal ar lwybrau blin, serth; 








AM GRIST. 


Fy enaid, ymestyn yn mlaen, 
Na orphwys nes cyrhaedd y tir, 
Ganaan dragwyddol ei chân, 
¥ Sabboth hyfrydol yn wir. T.J. 


340. Pwy yw hon sy'n dyfod o Fdom? 
8au, 8llin,—Salorne, 218. 


WY welaf o Edom yn dod, 
Mil harddach na thoriad y wawr 

Yn sathru dan wadn ei droed 

Elynion yn lluoedd i'r llawr; 
Ei wisg wedi ei lliwio gan waed, 

Ei saethau a'i gleddyf yn llym; 
Ei harddwch yn llanw'r holl wlad, 

Yn ymdaith yn amlder ei rym 


2 Myfi, 'r hwn wyf Alpha cyn byd, 
Wyf gadarn 1 ladd ac iachau: 
Fy ngeiriau a safant i gyd 
Pan ballo ffyddlondeb pob rhai, 
Ond pam mae dy wisgoedd yn waed, 
A'th gleddyf mor goched ei fin, 
Fel un a fai'n sathru dan draed 
Y gwinwryf yn ngwinllan y gwin? 
9 Wrth weled y fyddin mor fawr, 
Dan arfau yn llawnion o lid, 
Yn llanw holl wyneb y llawr 
Y bobl giliasant i gyd; 
Gadawyd fi'n unig, heb ail, 
I sefyll yn ngwyneb fy nghas, 
Gelynion mor amled a'r dail 
Yn llanw holl gyrau y maes. 
4 Mi godais i fyny fy llaw, 
YmJeddais, ennlllais y dydd 
Fy holl waredigion a ddaw, 
A'm caethion a roddir yu rhydd: 


AM GRIST. 


Ennillais fath goncwest trwy waed, 
Mae genyf lywodraeth mor fawr, 
Hyd eithaf trigfanau fy Nhad, 
Mae'n cyrhaedd o'r nefoedd i'r llawr. 


5 Pa feddwl, pa 'madrodd, pa ddawn, 
Pa dafod all osod i maes, 
Mor felus, mor helaeth, mor llawn, 
Mor gryfed ei gariad a'i ras? 
Afonydd sy'n rhedeg mor gryf, 
Nas dichon i bechod na bai 
Wrthsefyll yn erbyn eu llif 
A'u llanw ardderchog di-drai, 


G iel flamiau angherddol o dân 

Yw cariad f'Anwylyd o hyd; 

Fe ìosgodd bob rhwystrau o'i flaen, 
l*o yfodd o'r afon i gyd: 

Ymaflodd mewn dyn ar y llawr, 
Fe'i dygodd a'r Duwdod yn un; 

Y pellder oodd rhyngddynt oedd fawr, 
Fe'i llanwodd â'i haeddiant ei hun. J. w 


941. Mawl i gariad Crist. 
6. 5. 6. 5.—Cysur, 219. 


R Iesu'n ddi-lni 
A'm gwared o'm gwae; 

Achubodd fy mywyd, 

Maddeuodd fy mai, 

Fe'm golchodd yn rhad, 

Do'n wir, yn ei waed, 
Gan selio fy mhardwn 

Rhoes i mi ryddhad. 


2 O! melus yw'r wledd, 
Ce's weled ei wedd, 
Fy Mrenin a'm Prophwyd 
Mwyn hyfryd mewn hedd; 
230 











AM GRIST. 


Fy Mhriod a’m Pen 

A rwygodd y len; 
Tfordd newydd a bywiol 

Sy i fyn'd uwch y nen. 


3. Fy enaid i sydd 

Yn awr nos a dydd, 

Am ganmol fy Iesu 
A'm rhoddodd yn rhydd: 
Ffarwel fo i'r byd, 
A'i bleser yn nghyd; 

Ar drysor y nefoedd 
Fe redodd fy mryd. 


4 ’Rwy’n gweled bob dydd 
Mai gwerthfawr yw ffydd: 
Pan elwy' i borth angeu 
Fy angor a fydd: 
Mwy gwerthfawr im' yw 
Na chyfoeih Periw: 
Mwy dyogel i'm cynal 
Ddydd dial ein Duw. Ww. 


942. “Trysorau uwch gwybod y byd.” 
; 6. 5. 6. 5.—Cysur, 219. 
CYSUR i gyd 

Sy'n llanw fy mryd, 

Fod genyf drysorau 

Uwch gwybod y byd; 

Ac er bod hwy ’nghudd, 

Nas gwel hwynt ond ffydd, 
Ceir eglur ddadguddiad 

O honynt ryw ddydd. 

2  Amfeidrol oedd llid 

Creawdwr y byd 
Yn erbyn y pechod 

Sy’n damnio o hyd: 

1 





AM GRIST. 


Ond Tywysog a gaed 
A gollodd ei waed, 
Fe brynodd faddeuant 
A heddwch y Tad. 


3 Ffordd wnaethpwyd yn ll 
Ar Galfari fryn, eee 
I sicrach baradwys 
Na goll’som cyn hyn: 
c yno ni gawn 
Oll yfed yn llawn 
O wleddoedd y bywyd, 
Heb foreu na nawn. We 


943. Rhinweddau angeu'r groes. 
5. 5. 6.'5.—Cysur, 219. 
p: Iesu mwy fydd 
Fy noddfa bob dydd, 
O ddyfnder pydewau 
Fe'm rhoddodd yn rhydd; 
Ni feddaf iachad 
Un dim ond ei waed— 
Fy heddwch a'm haeddiant, 
Fy nerth a'm parhad. . 


2 Rhyw afon a gaed, 
O ddŵr ac o waed; 
O'r orsedd ddysgleirdeg 
Mae'n rhedeg yn rhad, 
I wella fy mriw, 
Fy meiau o bob rhyw 
A chanu fy enaid 
Er dued ei liw, 


3  Boed yma fy nyth, 
A'm bywyd i byth, 
Yn nghlwyfau'r Oen tynor, 
A'i lawnder di-lyth, 
292 





AM GRIST. 


Ac yma caf fyw, 

Er croesau o bob rhyw, 
A'm henaid yn llawen 

Dan aden fy Nuw. 


4 Wel bellach, mi â 'mlaen 

Trwy ddwr, a thrwy dân, 

Er cymaint fy nyled, 
Fe'i talwyd yn lân: 
Molianu mwy fydd 
Fy mhleser bob dydd, 

'Nol agor y carchar, 
Pwy all fod yn brudd ? AN. 


944, | Rhinwedd angeu Calfaria. 
5. 5. 6. 5.—Cysur, 219. 


S nefoedd ni fu 
'R fath fendith i mi 

Ag angeu fy Iesu 

Ar Galfari fry; 

Rhyfeddod y byd 

Yw angeu mor ddrud, 
A gwreiddyn caniadau 

'R ffyddlonaid i gyd. 


2 Af bellach yn hy’ 

Tua'r Ganaan sydd fry | 

Mi wela'r addewid 
Yn gadarn o'm tu; 
A geiriau fy Nuw 
Sy'n gadarn o ryw, 

Fe dd'wedodd cawn goncro 

e__ Ngelynion bob rhyw W. 


345, Ceidwad digonol. 
5. 5. 8.—Hungerford, 220. 

po? seraph, pob sant, 
Henalgwyr a phlant, 


AM GRIST. 


Gogoniant a ddodant i Dduw; 
Fel tyrfa gytun, 
Yn beraidd bob un, 

Am Geidwad o forwyn yn fyw. 


2 Efe yw fy hedd, 
Fy aberth a'm gwledd, 
A'm sail am drugaredd i gyd; 
Ein cysgod a'n cân, 
Mewn dŵr ac mewn tân, 
Gwnaed uffern ei hamcan o hyd. 


9 Yn babell y bydd 
' Rhag poethder y dydd, 
A chedyrn lifogydd y fall; 
Mewn cysgod mor dda, 
Holl uffern a'i phla, 
Er chwenych, ein difa nid all. 4 J. 


946. Trysorau yr Iawn. 
9. ô. 8.—Hungerford, 220. Edeyrn, x. 77. 
RYSORAU mor glir 


Ni welwn yn wir, 
I randir yr India pe'r awn; 
_ Pur aur o Periw 
Cyffelyb nid yw 
I heddwch fy Nuw yn yr Iawn. 


2 _ Caed person mor lawn 
O gyfoeth a dawn, 
A dalodd yn gyflawn y gwerth; 
Trwy'r ddyfais fawr hon 
Gwneir Seion yn llon, 
Fe wisg ei anwylion â nerth. a 


9 _ Dim trysor nis cair 
Mewn perlau nac aur, 
Er chwilio hyd derfyn ein dydd, 
A bwysa dy pedd 
294 





AM YR YSBEYD GLAN. 


Tu yma ir bedd, 
Heb goffa’r llawenydd a fydd. 4. E. 


347. Yr un testyn. 
6. 5. 8.—Hungerford, 220, 
M^ trysor sydd fwy 
I'w gael yn ei glwy 
Na'r ddaear a'i gwychder i gyd; 
A phrofiad o'i hedd 
Sydd fwy nag a fedd 
Holl fawredd a bonedd y byd. Ax. 


AM YR YSBRYD GLAN. . 
948. Yr Ysbryd Glan a'i ddonìau. 


M. S.—Dymuniad, 74. Saxony, 72. 
YR’D, Ysbryd Glan, i'n c'lonau nì, 
A d'od d'oleuni nefol; 
Tydi wyt Ysbryd Orist; dy ddawn 
Sydd fawr iawn a rhagorol. 


2 Llawenydd, bywyd, cariad pur, 
Ydynt dy eglur ddoniau; 
Dod eli i'n llygaid, fel i'th saint, 
Ac ennint i'n gwynebau. 


9 Gwasgara di'n gelynion trwch, 
A heddwch dyro i ni; 
Os T'wysog i ni fydd Duw Ner 
Pob peth fydd er daioni. 
4 Dysg in adnabod y Dnw Dad, 
Y gwir Fab rhad a thithau, 


Yn un tragwyddol Dduw i fod 
Yn hynod Dri Phersonau ; 
235 


AM YR YSBEYD GLAN. 


6 Fel y molianer, yn mhob oes, 
Y Duw a roes drugaredd, 
Y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glan 
Da dadgan ei anrhydedd. E. P. 


949. Goleuni yr Ysbryd. 
M. 8.—Dymuniad, 74. Saxony. 72. 
[te: Ysbryd Glan, tragwyddol Dduw, 
Yr unrhyw a'r Tad nefol 
Yr unrhyw hefyd a'r Mab rhad; 
Duw cariad tangnefeddol. 


2 Llewyrcha i'n c'lonau ni a'th ras 
Fel byddo gas in bechu, 
Ac i ni, mewn sancteiddrwydd rhydd, 
Bob dydd dy wasanaethu. 


3 Tydi addewaist ddysgu, Iôn, 
Dy weision i lefaru; 
Fel yn mhob man y caffo'n rhwydd 
Yr Arglwydd ei folianu ! 


4 O! Ysbryd Glan, i'n c’lonau ni, 
Y gwir oleuni danfon; 
A hefyd sel, tra fom ni byw, 
I garu Duw yn ffyddlon. 


5 Dod fesur mawr o'th ras yn rhwydd, 
O Arglwydd Dduw Goruchaf ! 
Dyddanwch i ni felly bydd 
Yn y brawd ddydd diweddaf. E.T. 


950. Doniau yr Ysbryd. 
M. 8.—Dyfrdwy, 63. Persia. 68. 
SBRYD y Tad a'r Mab wyt ti, . 


Un Duw yn Dri Phersonau; 
Cyffeswn di o ddydd i ddydd. 
A chyson ffydd yn ddiau. 
296 


fae’ 





AM YR YSBRYD GLAN. 


2 Dy ddoniau ydynt aml a dwys, 
Y rhai i'r eglwys rhoddi; 
O fewn i'th saint y ddeddf ddi-lys, 
Tydi â'th fys 'sgrifeni. 
3 Pur ffynon pob llawenydd glân, 
Y grymus dân cariadol, 
Y gwir eneiniad, mawr ei les, 
Sy'n rhoddi gwres ysbrydol. 


4 Dyddanydd ydwyt ti yn wir 
Yn mhob rhyw hir orthrymder; 
Dy holl ddaioni di, a'th glod, 
A thafod ni adrodder. 


5 Attolwg, dyro i ni dy rad 
I 'r Tad a'i 'nabod, 
A'n Harglwydd Iesu, ei Fab ef, 
Gwna ffydd yn grer yw ganfod. E. i. 


951. | Arweiniad yr Ysbryd. 
M. C.—Bangor, 94. Gwrexam, 97. 


O ! TYRED, Ysbryd sanctaidd, pur, 
Nertha’m blinedig draed; 
A rho i mi olwg oleu, clir, 
Ar hyfryd dir fy ngwlad. 
2 Gâd i mi ado'r anial maith, 
Gwlad galar, a gwlad gwae 
A myned rhagof tua'r tir 
Sy a'i bleser yn parhau. 


3 'Rwyf fel y gwyliwr ar y mur, 
Yn dysgwyl, bob yr awr 
Am wel'd yn gwawrio jubil fwyn 
Fy muddugoliaeth fawr, 


4 Pleserau'r ddaear wedi ffoi, 
Pob chwantau i gyd yn un, 


AM YR YSBRYD GLAN. 


Heb un difyrwch is y rhod 
Ond Iesu mawr ei hun. - 


5 A meddwl am gwmpeini'r nef, 
A meddwl am y gwaith 
Fydd genyf yno yn treulio i maes 
Holl dragwyddoldeb maith. 


6 Yn mhlith cwmpeini rif y sêr, 
Llawn ddysglaer uwch y nen, 
Yn cymysg cariad ato ef 
Fu farw ar y pren. w. 


952. _ Deisyfiad am yr Ysbryd Glan. 
M. C.— Bangor, 94. St Mary, 92. 
0 ! ANFON di yr Ysbryd Glan, 
Yn enw Iesu mawr, 
A'i weithrediadau megys tân; 
O! deued ef i lawr. J. H. 


959. Calon bur yn deml i'r Ysbryd. 
G. 8.—Alexandria, 139. Dolgellau, y. 48. 


I thrig awelon nef 
Mewn dyfnder pydew cas; 
Ni thrig cysuron neb 
Mewn ysbryd heb dy ras; 
Pur yw dy swydd, pur fydd dy le, 
Fy Nuw, o fewn y ddae'r ar ne’. 


2 O Arglwydd ! tyr'd i lawr, 
Gwna drigfan it dy hun, 
Gwna. deml sancteiddiol fawr 
O galon aflan dyn; 
A thrig yn hon, fel Seion gynt, 
Er pob rhyw dywyll stormus wynt. 


3 Tra, Arglwydd, yn y byd, 
Rho'm golwg ar y wlad, 
238 


AM YR YSBRYD GLAN, 


Yr etifeddiaeth fry, 
Pleserau tŷ fy Nhad, 
A'r gwleddoedd maith sydd yn parhau, 
Lle nad oes gofid, poen, na gwae. Ww. 


354. | Gweddi am sancteiddrwydd. 
8.7.4.—lIyder, 152. St. Peter, 183. 
0 ! SANCTEIDDA fenaid, Arglwydd, 
Yn mhob nwyd ac yn mhob dawn; 
Rho egwyddor bur y neioedd 
Yn fy ysbryd llesg a llawn: 
Na'd fi grwydro, 
Draw nac yma o fy lle. 


2 Ti dy hunan all fy nghadw, 
Rhag im ŵyro ar y dde, 
Rhedeg eilwaith ar yr aswy, 
Methu cadw llwybrau'r ne’: 
O! tosturia: 
Mewn anìalwch 'rwyf yn byw. 
3 Plana'r egwyddorion hyny 
Yn fy enaid bob yr un, 
Ag sydd megys peraroglan 
Yn dy natur di dy hun: 
Blodau hyfryd, 
Fo'n disgleirio dae'r a nef. 
4 Fel na chaffo pechod atgas, 
Mwg a tharth y pydew mawr, 
I fy nallu ar y llwybr, 
Na fy naflu fyth i lawr; 
Gwna i mi gerdded 
Union ffordd wrth olcu dydd. w. 


355. Gwaith yr Ysbryd ar y galon. 
8. T. 4.—Verona, 174. Lewes, 177. 
NERTHOBDD y trazwyddol Ysbryd, 
Yn haeddianau'r dwyfol Iawn, 


AM ATR DUW. 


Wna i'r fynwes ddiffaith, galed, 
I ffrwythloni'n hyfryd lawn 
O rasusau, 
Per blanhigion nefol wlad. 


2 Creigiau tanllyd Salem waedlyd, 
Rhai fu'n bloeddio ag un llef, 
Am Dywysog mawr y bywyd, 
“Ymaith! O! croeshoelier ef !” 
Gwnaeth i'r rhei'ny 
Wylo edifeirwch pur. 
3 Os disgyn addfwyn Ysbryd 
ryw fynwes fel rhai hyn, 
a'i haddurno a phur ddelw 
'R hwn fu farw ar y bryn, 
Mawl a seinia 
Trwy'r holl nefoedd fawr am hyn. p. c 


AM AIR DUW. 


956. Orist yn y gair. 

M. H.—Angel’s Hymn, 27. Sarum, 23. 

N® yw hyfrydwch cnawd a byd 
Ond pethau gweigion oll i gyd; 
Wrth chwilio gair yr Arglwydd cawn 
Hyfrydwch gwell o lawer iawn. 
2 Mae rhyfeddodau rif y dail 

Yn mherson hynod Adda'r Ail; 
Difyrwch penaf nef y nef 
Yw edryoh ar ei degwch ef. J.H. 


957. Oysuron y gaîr. 
M. 8.—Dyfrdwy, 63. Dyfroedd Siloah, y. 17, 


DS nerthol air, Tén, oddi fry, 
bery yn oei oesoedd; 
2 





AM AIR DUW. 


Tydi wyt wedi cadarnhau 
Dy eiriau yn y nefoedd. 


2 Mor werthfawr yw dy air â'i rin 
Mewn cystudd blin a chroesau; 
Fe droir wylofain trist yn gân 
Ar lwybr glân dy ddeddfau. 


3 Gobeithiaf yn y gair o hyd 
Yn nghanol byd o ddychryn; 
Mae'n gysgod rhag y gwynt u'r gwres, 
Mae'n lloches rhag y gelyn. 


4 Er teimlo'i fin, ei nerth, n'i rym, 
Fel cleddyf llym yn rhwygo, 
Er hyn, mae olew, gwin, a hedd, 
Oes, ac ympeledd ynddo. 


5 Mae gwobrwy yn yr anial dir; 
A garo'r gwir gaiff goron, 
Bydd llafur ffydd, wrth air y llŵ, 
Yn elw i'r duwiolion. R. J. 


358. Nerth trwy'r gair. 
M. C.—French, 77. Martyrdom, 90. 


OLEUNI ac anfeidrol rym 
Yw hyfryd eiriau'r nen; 
Pob sill erioed a dd'wedodd eî 
Sydd siwr o ddod i ben. 


2 Fe barodd i mi dori'r fraich, 
A thynu'r llygad de; 
Minau gaf allu mewn iawn bryd, 
I wneyd a barodd ef. 


8 'Rwy'n penderfynu myn'd yn gloff - 
I mewn i deyrnas nef, 
Yn well na chadw'm melus chwant, 
A cholli ei gwmni ef, 





AM AIR DUW. 


4 Mi ymddiriedaf yn ei air, 
Er cymaint yw fy mai; 
Ac fe derfynwyd dydd ac awr 
Pan gafwy’m gwir ryddhau. 


5 Mi orfoleddaf draw o bell, 
Wrth feddwl am y dydd 
Pan ddel addewid fawr ei grym 
A'm henaid gwan yn rhydd. W. 


359. Chwilio y gair. 
7. 6. D.—Meirionydd, 109. 


0 ARGLWYDD! dysg im' chwilio 
I wirioneddau'r Gair, 
Nes dod o hyd i'r Ceidwad 
Fu gynt ar liniau Mair; 
Mae ef yn Dduw galluog, 
Mae'n gadarn i iachau; 
Er cymaint yw fy llygredd, 
Mae'n ffynon i'm gi@hhau. AN, 


360. ' Y Beibl 


M. B.D.—Abcerdlar, 237. Pererin, Y. 44. 


FEWN i gloriau hwn 
Mae dwfn feddwl Duw; 

Pob iot o hono bery'n hwy 

Na'r nef, gwirionedd yw: 
Y llwon yw ei sail, 

Gwaed Adda'r Ail yw'r sel; 
Mwy gwerthfawr yw nag aur Periw, 

Llawn yw o laeth a mel. 


2 Rhyw drysor mawr ei werth 
w holl wirionedd Duw; 
Tystiolaeth eglur ynddo gei 
Am gyflwr dynolryw; 
2 


> 





4M AIR DUW 


Ei greu mewn cyflwr da; 
A syrthio o hono i hun; 

O blegyd hyn, gelyniaeth sydd - 
Rhwng Brenin nef a dyn. 

3 Ac ynddo hefyd ceir 

Rhyw newydd braf ei sain, 

Fod iachwwdwriaeth berffaith rad 

' i'r gwaelaf un o rhai'n; 

Mae'r heddwch wedi ei wneyd 
Yn mherson Mab y dyn, 

Ac yn y babell ddiddos hon 
Mae Duw mewn hedd â dyn. 


4 Trysordy deddfau Duw, 

Maith vw dy eiriau prid; 

Pob sill o'i fewn sydd fwy ei werth 
Na'r ddaear faith i gyd; 

O fewn ei gloriau gwiw 
Mae arfdy Duw, fy Iôr; 

Myfyriaf ynddo yn ddi-baid 
‘Tra fyddo tir neu fôr. D. M. 


361. Y Beibl. 
8. 7. D.—Dismission, 160, Trefecea, 162. 
pe Feibl anwyl Iesu, 
Dym&zodd deheulaw Duw; 
Dengys Wn y ffordd i farw, 
Dengys hwn y ffordd i fyw; 
Dengys hwn y golled erchyll 
Gafwyd draw yn Eden drist; 
Dengys hwn y ffordd i'r bywyd, 
Trwy adnabod Iesu Grist. 


962. ' Nerth gair Duw. 
8. 7. D.—Llangan, Y. 61. Gaerwen, Y. 62, 
Ds nid wyt sy’n edifaru; 
'R gair a dd wedoat ddaw i ben; 


AM AIR DUW. 


Seliwyd d'arfaeth, seliwyd d'eiriau, 
Pan fuost farw ar y pren; 

Nid oes sillaf o'th fygythion, 
Nid oes sillaf bach o'th ras, 

Pan y delo'r dydd i i fyny, 
Nas caiff hwnw'i wneyd i maes. 


2 Ar dy air, yn mhob tymhestloedd 
Y gorphwysaf Phun i lawr, 
Ac mi gredaf fod dy eiriau 
Lawer trech na'r storom fawr; 
'R unig sylfaen 'nawr sydd geny” 
I bwyso ar d'addewid ddrud 
Xw, bod ynot ti gyflawnder, 
A ’mod inau'n eisieu i gyd. 


3 O! gad i mi brofi a welaf; 

'Rwyf yn gwel'd rhyw wledydd draw, 
Y dymunwn fil o weithiau 

Brofi eu ffrwytbau maes o law; 
Grym dy eiriau wyf am deimlo; 

Mae dy eiriau'n drech na'r byd; 
Cleddyf tanllyd o ây enau, 

Gongora uffern faith i gyd. w. 





969. Melusder y gair. 
8. 7. 3.— Wyddgrug, 185. Holstein, 188. 


N I feddylia'th fod di yno 
4 Pan na b’och di yno ddim; 
Mae dy eiriau mor felused, 

Mae dy gariad o'r fath rym; 
Diliau mêl, oll dan sel; 
Minau gredaf, doed a ddel. 


2 Mae dy air yn abl fy arwnin 
Trwy'r anialwch mawr yn mlaen; 
Mac yn golofn oleu, eglur, 
Weithiau o niwl, ac weithiau o dân; 





YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU, 


Mae'n ddi ble ynddo fe, 
Fwy na'r ddaear fwy na'r ne'. 


3 'Rwyf yn meddwl am yr oriau 
Caffwyf funyd o'th fwynhau; 
Ac mae adsain pell dy eiriâu 
'N peru i mi lawenhau: 
O'r fath wledd, draw i'r bedd, 
Fydd cael edrych ar dy wedd. 


4 Dyna'r pryd 'rwy'n dechreu 'mywyd, 

Pan y caffwyf wel'd yn glir, 

Im gael prawf, ac y caf ragor, 

O rawn sypiau’r Ganaan bur: 
Dyma 'ngwledd, dyma f'hedd 
Dyma’m concwest ar y bedd. 

5 O! gad i mi'n fuan Arglwydd, 

Glywed geiriau dystaw'r ne', 
Rhag im redeg heb im wybod 

Ar ryw law 1 maes o'm lle; 

Yn dy law, heb ddim braw, 
Cerdda'i'n union yma a thraw. w. 


YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU. 


964. Molianl yr eglwys. 
10au.eeClod, 5. Coburg, 4. 

AE eglwys Dduw, trwy'r ddae'r a'r nef, yn un, 
JW. . Y meirw a'r byw a'u cydsain yn gytun; 
““'Teilwng yw'r Oen,” medd seintiau yn Y nef; 
“'Teilwng yw'r Oen,” yw'n llafar ni a'n llef. 

2 Ei fywyd glân, ei chwys a'i ruddfan roes, 

A'i angeu llawn, dâl cyflawn ar y groes: 


YR EGLWYS, A'I HOBDINHADAU. 


Daw ffrwyth ei groes, a grym eiriolaeth gref, 
A'r eiddil gwan yn gadarn gydag ef. 
3 Brawd yw efei'r llwythog ar y llawr; 
Dof ar ei bwys i fyny o'r cystudd mawr: 
Ni thrig yn ol un ewin, er mor wan, 
O'r anial dir fe'u mynir yn y man, AN. 


360. Owynfan Seion. 
". 10au.—Erfyniad, 8 Bala, 7. 
AE Seion wan yn gruddfan dan y groes, 
Yn dysgwyl gwawr ar lawr dan lawer loes; 
Bywha dy waith, ni phery 'nhaith yn hir; 
Rwy'n ofni'r bedd cyn gwel’d dy wedd yn wir. AN. 


366. Newydd du i'r truan. 
M. H.—Boston, 25 Sarum, 23. 


NOETH, y tlawd, a'r llwythog sy 
IL. 'N och neidio tua'r nefoedd fry, 
A'r cystuddiedig gwael ei lun, 
Wna Iesu'n Briod iddo'i hun. 


2 Newyddion da er seliad byd 
A roed yn nghadw i rhai'n ì gyd: 
A phan addtedo awr y Tad, 
Dadguddir iddynt oll yn rhad. 


3 I'r rhai'n mae rhagoríreintiau'i waed, 
I'r rhai'n mae cyflawn wir iachad, 
I'r rhai'n mae heddwch llawn ryw bryd— 
Rhyddhad oddiwrth anfeidrol lid. 


4 Galarwyr Seion sydd yn awr 
Yn gruddfan yn y cystudd mawr, 
Na wylwch mwy, newyddion mae 
A bair i'ch calon lawenhau. 


5 Am hyn dyrchefwch fyny fry, 
Cydseiniwch a'r angylaidd lu; 
6 





YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU. 


Tra byddoch byw na foed eich son 
Ond am rinweddau gwaed yr Oen. w. 


967. Undeb Oristionogol. 
M. H.— Boston, 25. Cuernarfon, 16. 
pUw tyr'd a'th saint o dan y ne', 
O eitha'r dwyrain bell i'r de, 
I fod yn dlawd, i fod yn un, 
Yn ddedwydd ynot ti dy hun. 


2 Un llais, un swn, un enw pur, 
O'r gogledd fo i'r dwyrain dir, 
O fôr i fôr, o gylch y byd, 

Sef enw Iesu oll i gyd. 


3 Darfydded son yn mhob rhyw fan 
Am ddoniau mawr a doniau gwan: 
Darfydded enwau pob rhyw ddyn; 
Aed oll yn ddim ond ti dy hun. 


4 Na foed gan un pererin mwy 
Ganiadau am ddim ond marwol glwy'; 
Pan y teyrnasa'i Ysbryd ef, 

Y ddaear dywyll dry yn nef. 


5 Ol tyr'd ar frys, Iachawdwr mawr 
Disgyned d'Ysbryd yma i lawr, 
Gwna i'r torfeydd a brynodd gwaed, 
Gyd-gerdded tua'r hyfryd wlad. 


6 Cyd-fyn'd o hyd, dan ganu 'mlaen, 
Cyd-ddyoddef yn y dŵr a'r tân, 
Cyd-gario'r groes, cyd-lawenhau, 

A chyd-gystuddio dan bob gwae, Ww. 


368. RHAN IT. . 


Boston, 25. Caernarfon, 16. 


RHAI bwrcasodd gwaed y nef, 
Sy heb enw one ei enw ef, 


YR EGLWYS, AI HORDINHADAU. 


Hwy yn mhob cystudd, hwy 'mhob gwae, 
A gaiff yn unig lawenhau. 


2 Trech fydd y rhai'n na gwawd na llid, 
A'r holl elynion sy'n y byd, 
Yn un mewn culni un mewn poen 
Aelodau'r croeshoeliedig Oen. 


3 O! na ddoi dydd yr India'i ben 
I wel'd yr hwn fu ar y pren; 
A ninau'n un, yn un â hwy 
Yn canu am ei farwol glwy'. 


4 Boed Prydain fawr yn fflam o dân 
O gariad at ei Phrynwr glân; 
A holl ynysoedd pella'r byd 
Yn boddi mewn caniadau'i gyd. 


5 Amen, Amen, boed mor a thir 
sLewn perffaith hedd, mewn cariad pur, 
Heb ganddynt bleser o un rhyw 
Ond caru'r Iesu mawr a'n Duw. W. 


909. | Crefydd mewn Ieuenctyd. 
M. I.—Boston, 25. Melcombe, 15. 


(YSSEGRWN flaenffrwyth ddyddiau'n 
I garu'r hwn fu ar y groes; (hoes, 

Mae mwy o bleser yn ei waith 

Na dim a fedd y ddaear faith. 


2 Cael bod yn foreu dan yr iau 
Sydd ganmil gwell na phleser gau; 
Mae ffyrdd doethineb oll i gyd 
Yn gysur ac yn hedd o hyd. 


9 Y plant a wasanaethont Grist 
Cânt ddiango byth rhag uffern drist, 
Mae myrdd o ien'ctyd yn y nef 
Yn berlau yn ei goron ef. 





YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU. 


4 O! na threuliaswn yn ddi-goll 
O dan iau Orist fy mebyd oll; 
Mae'r hwn a'm prynodd ar y groes 
Yn deilwng o bob awr o'm hoes. P. Je 


370. Yr Iachawdwriaelh yn Nghrist. 
M. H.—Kent, 13. Lancaster, 17. 
y^ iachawdwriaetn fawr yn Nghrist, 
Swn melus hyfryd yw i'm clust; 
Balm cryf i'm clwyfau o bob rhyw, 
A chordial im rhag ofnau yw. 


2 Aed swn yr iachawdwriaeth fawr 
O amgylch ogylch daear lawr; 
A boed i'r nef a'i lluoedd llon 
Gyfodi eu llef i seinio hon. DR. W. 


371. rr eglwys â'i phwys ar Grisl.. 
8. 8. 6.—Sharon, 62. Llanelll, 53. 
O PWY yw hon sy’n dod yn hy’, 
Yn lew i'r lan, fel rhwng dau lu, 

O'r dywyll Aiphtaidd wlad, 

Gan roddi pwys ei henaid pur 

Ar Iesu gwiw, 'r Messiah gwir, 
Ei Ffrynd a'i Phrynwr rhad ? 


2 Fel colofnau mwg ei henaid mae, 
Mewn nefol hwyl yn llawenhau, 
'Nawr yn meddianu'n wir 
Ras o bob rhyw, cysuron rhad, 
Fel peraroglau pell a gaed, 
O hyfryd thus a myrr. 


3 O'r dyfnder du i'r lan y daeth, 
Tua'r wlad sy'n llifo o fêl a llaeth, 
I'r etifeddiaeth fras; 
Yn llawn o hedd, mae'n awr mewn hwyl, 
A'i nefol gainge yn cadw gwyl, 
Am ddod o'r Aipbt i maes. 


YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU. 


4 Duw sy iddi'n blaid, hi gadd o'i blaen 
Y cwmwl niwl a'r golofn dân, 
Eneiniad yr holl saint; 
Hi ŵyr y ffordd i'r Ganaan draw, 
Ni chyfeiliorna ar un llaw, 
Nes cael meddianu'r fraint. 


5 Fel boreu wawr fe welir hon, 
Teg fel y lloer mae'i hwyneb llon, 
Mewn cariad, gras, a hedd; 
Fel haul, heb un brycheuyn du, 
'Nofnadwy fel banerog lu; 
On'd hyfryd yw ei gwedd? W. 


372. Cynydd mewn gras. 
M. 8.—Dyfrdwy, 63. Morganwg, 65. 


RHAI o dan dy gysgod, Iôn, 
Yn gyson a arosant, 
Dan lewyrchiadau'th wyneb pryd, 
Yrhai'n fel ŷd adfywiant. _ 


2 Blodeuant, tyfant tua'r nen, 
Fel y winwydden ffrwythlon; 
A bydd eu harogl wrth eu trin 
Mor bêr a gwin Lebanon. 


9 Lledant eu gwraidd mewn dacar fras 


rth afon gras y bywyd; 
Eu ceingciau gerdd, eu tegwch fydd 
Fel olewydd yn hyfryd. W. EB 


313. Deed fy Anwylyd i'w ardd. 
M. S.—Morganwg, 65. Silesia, 62. 
WY na fwytai y ffrwyth o'r nen, 
Sy'n tyfu ar bren y bywyd? 
A phwy na roddai wrth ei fin 
inweddol win mor hyfryd ? 








YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU, 


2 Hon yw dy ardd, braf yw ei bri, 
Dy blaniad di dy hunan; 
Ol tyr'd i mewn, ac arni chwyth, 
Gwna ynddi byth dy drigfan. 


9 Casgla dy fyrr a'th aloes pur, 
Grasurau gwir dy Ysbryd; 
Bwyta dy ddil, yn nghyd a'th fêl, 
I ni gael sêl o fywyd. 


4 Wel, yf dy win a'th laeth yn hael, 
Boed hyn yn dâl o'th lafur, 
Am i ti ddyoddef ar y groes 
Anfeidrol loes a dolur. w. 


374. Tegwch Seion. 
M.S.—Mary, 69. Balen, 64. 
M^" eglwys Dduw fel dinas wych, 
Yn deg i edrych arni: 
Ei sail gydd berl odidog werth, 
A'i mur o brydferth feini. 
2 Llawenydd yr holl ddaear hon 
Yw mynydd Seion sanctaidd; 
Preswylfa anwyl Brenin nef 
Yw Salem efengylaidd. 
3 Gwyn fyd y dinasyddion sydd 
Yn rhodio'n rhydd ar hyd-ddi; 
Y nefol fraint i minau rho, 
O Dduw! i drigo ynddi. B. ¥. 


915. _ 01 deuwch i'r dyfroedd. 
M. s.—Dyfrdwy. 63. Bethania, 66. 
()' DEWCH i'r dyfroedd dyma'r dydd, 
Yr Arglwydd sydd yn galw; 
Tragwyddol ras yr Arglwydd Iôr 
Sydd fel y môr m llanw. 





YR £GLWYS, A'I HORDINHADAU, 


2 Heb werth nac arìan, dewch yn awr, 
Mae golud mawr trugaredd 
A'i wyneb ar yr euog rai, 
Maddeuant a'i ymgeledd. 


3 O! dewch a phrynwch win a llaeth, 
Mae yma faeth rhagorol; 
O! prynwch win, heb aur na gwerth, 
Mae ynddo nerth tragwyddol. 


4 Bwytewch, mae'r aberth wedi ei ladd, 
Y ddeddf a gadd anrhydedd; 
Ac i bechadur euog, gwael, 
Mae modd i gael ymgeledd. 


5 Mae'r wledd yn barod, O! bwytewch, 
A llawenhewch yn Seion; 
Tragwyddol hedd i blant y llwch; 
O yfwch ei melusion. R. Je 


376. Oynaliaeth digonol o ras. 
M. C.—French, 77. Bedford, 69. 


AE'm golwg acw tua'r wlad 
Lle mae fy heddwch llawn; 
Ac 'rwyf am deimlo'i gwleddoedd pur 
O foreu hyd brydnawn. 
2 'Does dim difyrwch yma i'w gael 
A leinw'm henaid cu; 
Ond mi ymborthnf ar y wledd 
Sydd gan angylion fry. 
3 Mi yfaf ddŵr y ffynon glir 
dan y faingc sy'n dod; 
Ac y mae rhinwedd ynddo'n llawn 
I adfer nerth i'm troed. 


4 'Ddiffygiaf ddim, er cyd fy nhaith, 
Tra paro gras y net ; 
2 





YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU. 


Ac er mor lleied yw fy ngrym, 
Mae digon ynddo ef. 


b Mae'r iachawdwriaeth fel y môr, 
Yn chwyddo byth i'r lân; 
Mae yma daigon, digon byth, 
I'r truan ac i'r gwan. W. 


377. Yr un testyn. 
M. C.--Martyrdom, 90. Gloucester, 76. 
WN, bechadurinid, at y dWr 
A 'dnrddodd ar y bryn; 
Ac ni gawn yfed byth heb drui 
O'r afon loyw hyn. 


2 Mae yma drugareddau rhad, 
I'r tlawd na'r llariaidd rai, 
A rhyw fendithion maith yn stôr 
Syud fythol yn parhau. 


9 'Does yma eisieu fyth yn bod— 
Trysorau gras yn llawn, 
Er maint yr yfed a'r glanhau 
Sy o foreu hyd brydnawn. 


4 Nis blinwn ganu tra fom byw 
Yr oruchafiaeth hyn, 
Weithiodd ein Harglwydd un prydnawn 
Ar ben Calfaria fryn. 


6 Fe welir myrdd, 'mhen gronyn bach, 
O'r, dwyrain ac o'r de, 
Yn cyd-adseinio’n hyfryd am 
Ei ryfedd gariad e'. w. 


919. Grym crefydd. 
M. C.—Bangor, 94. Cologne, Y. 28, 
NA fi foddloni ar ryw rith 
O grefydd, heb eì grym; 


YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU, 


Ond gwir adnabod Iesu Grist 
Yn fywyd anwyl im. 
2 Rho'th gariad cryf yn f'ysbryd gwan 
I ganlyn ar dy ol; 
Na chaffwyf drigfa mewn un man 
Ond yn dy gynes gôl. 
3 Goleuni'r nêf fo'n gymhorth im, 
I'm tywys yn y blaen; 
Rhag i mi droi oddi ar y ffordd, 
Bydd i mi'n golofn dân. D. M, 


379. Etifeddiaeth y plant. 
M. C.—T'rench, 77. Gloucester, 76. 


pert ydym eto dan ein hoed, 
Yn dysgwyl am y stâd; 

Mae'r etifeddiaeth i ni'n dod 
Wrth Destament ein Tad. 


2 Na ddigalonwn er ein bod 
Yn awr mewn anial wlad; 
Mae'r etifeddiaeth, &c. 


3 Gorthrymder geir o dan y rhod, 
Ond byr fydd ei barhad; 
Mae'r etifeddiaeth, &c. 


4 Ni gawn yn fuan ganu clod 
O fewn y nefol wlad; 
Mne'r etifeddiaeth, &o, AN, 


380. Gogoniant Seion. 
M. C. D.—Prydain, 100. Aeron, Y. 29. 
fe welir Seion fel y wawr, 
Er saled yw ei gwedd, 


Yn dod i'r lân o'r cystudd mawr, 
'Nol agor pyrth A bedd; 





ŶR EGLWYS, A'I HORDINHADAU, 


Heb glaf na chlwyfus yn eu plith, 
Yn ddysglaer fel yr haul, 

Yn y cyfiawnder dwyfol byth 
A wnaed gan Adda'r ail, 


381. Oymdeithas y saint. 
2. 8.—Luther, y. 30. Braint, y. 31. 
RAINT, braint, 
Yw cael cymdeithas gyda’r saint, 
Na welodd neb erioed ei maint; 
Ni ddaw un haint byth iddynt hwy; 
Y mae'r gymdeithas yma'n gref, 
Ond yn y nef hi fydd yn fwy. 
2 Fe gin, 
Y gwaredigion, fawr a mân, 
Dragwyddol glod i'w Prynwr glân 
Pan ddelo'r tân i losgi'r tir, 
Cant godi eu penau a llawenhau, 
Eu poenus wae â heibio'n wir. 


3 Daeth trwy 
Ein Iesu glân a'i farwol glwy, 
Fendithion fyrdd, daw eto fwy; 
Mae ynddo faith ddiderfyn stôr; 
Ni gawsom rai defnynnau i lawr; 
Beth am yr awr cawn fyn'd i'r môr ? 
£ Gwledd, gwledd 
O fywyd a thragwyddol hedd, 
Sydd yn y byd tu draw i'r bedd, 
Ond hardd fydd gwedd y dyría i gyd 
Sy'n byw ar haeddiant gwaed yr Oen, 
Oswnyboensyddynybyd. — Ax. 


98 2. Gwledd ŵ'r tlodion. 


7. 6. D.—Talyilyn, yv. 37.—Meirionydd, 109. 


ARPARWYD gwledd i'r tlodion, 
I'r euog llawn o fai; 


YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU. 


Mae'n gyflawn o ddanteithion 
I'r gwael anghenus rai; 

O ! dewch ar frys i'w phrofi— . 
Bendithion pur y no'; 

Mae galwad Duw'n cyhoeddi 
Fod heddyw eto le. T.J. 


8389.. Gobaith yr efengyl. 
7.6. D.—St. Mark, y. 36. Meirionydd, 109. 


()*® nef mi glywais newydd, 
Fe'm cododd ar fy nhraed, 
Fod ffynon wedi ei hagor 
I'r cleifion gael iachad; 
Fy enaid, rhed yn ebrwydd, 
A phaid a llwfrhau: 
O'th flaen mae drws agored 
Na ddichon neb ei gau. D. 


384 . Yr anian dduwiol. 
7. 6. D.—Bremen, 112. Ramah, 108. 


N AE'n rhaid i'r anian newydd 
A blanwyd gan y Tad 
I gael ei maeth a'i chynydd 
O ffrwythau'r Ganaan wlad; , 
Nid oes dim ymborth iddi 
Yn holl dezanau’r llawr; 
Mae'n tynu ar i fyny— 


Ww 


O'r ne? y daeth 1 lawr. AN. 


985. | Anrhydeddu y gyfraith. 
7.6. D.—Ramah, 108, Meirionydd, 109, 
V N ngwyneb deddf mor enwog 
Rhai enwog ydym ni, 


Yn rhwym i'w holl felldithion, 
A'i gwaeau chwerwon hi; 
25 


* YB EGLWYS, A'I HORDINHADAU. 
Rhoi iddi iawn nis gallwn, 
A byth ni haeddwn hedd; 
Yn ngafael deddf doredig 
Gwywedig fydd ein gwedd. 


2 Rhoes Crist anrhydedd perffaith 

I'r gyfraith yn ddi-goll, 

Ei aberth a'i mawrhaodd, 
Fe'i cwblhaodd oll: 

Yn awr mae ffordd ardderchog 
I'r euog fyn'd yn rhydd; 

Ar bawb a gred yn Iesu 
Y ddeddf yn gwenu sydd, 


9 O! Ysbryd pur, sancteiddiol, 

Ofn duwiol dyro di; 

'Sgrifena'r gyfraith union 
Ar lech fy nghalon i; 

Boed i ni rodio'n rasol 
Yn ol y ddwyfol ddeddf; 

Ac ynddi boed f'ewyllys 
Yn felus rymus ddeddf. RR 


386. Dychweliad y gaethglud. 
6. 6. 8.—St. Ambrose, 133.. Amsterdam, 134. 


LANT caethion Babilon 
Ddont adre' o dôn i dôn; 
Cant wledda'n llon mae'r dydd gerllaw, 
Yn ngŵydd eu Harglwydd da, 
O swn y byd a'i bla: 
O ! ddedwydd haf, pa bryd y daw ? 


2 Dysgwyliwn ronyn bach, 
Cawn ddod yn gwbl iach; 
Caniadau yna fydd heb ri': 
A'u sylwedd fydd y gwaed 
A ddyry in iachad. 
Ar goncwest gaed at Galfari, a. 


YB EGLWYS, A'I HORDINHADAU. 


387. Yr ardd a'i pheraroglau. 
6. 8.—Alun, 358. Bombay, 136. 
| M! bellach goda'i maes, 
Ar foreu glas y wawr, 
I wel'd y blodau hardd 
Sy 'ngardd fy Iesu mawr: 
Amrywiol ryw rasusau pur, 
A ffrwythau'r paradwysaidd dir, 
2 O! ddigyffelyb flas, 
O ! amrywioldeb liw, 
Hyfryda erioed a gaed 
Ar erddi gwlad fy Nuw: 
Gilead, a'i haroglau pur, 
Bereiddiodd awel Canaan dir. 


3. Mae'r pomgranadau pur, 
Mae'r peraroglau rhad, 
Yn magu hiraeth c 
Âm hyfryd dy fy Nhad: 
QO! Salem bur, O! Seion wiw, 
Fy nghartref i a chartre'm Duw. 


388. Byddin Brenin Nef. 
6. 8.—Gwladwys, 135. Normandy, 137. 
M^ Brenin yn l blaen, 
'Rym ninau oll yn hy': 
Ni saif na dŵr na thân 
O flaen fath arfog lu; 
Ni awn, ni awn, dan ganu i'r lan, 
Cawn weled ein concwest yn y man 


2 Ni welir un yn llesg 
Yn myddin Brenin nef, 
Can's derbyn maent o hyd 
O'i nerthoedd hyfryd ef; 
Ni gawn, ni gawn y gloyw win, 
O felus ryw, sancteiddioi rin. 
258 





YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU, 


3  Dechreued tafod mwy, 
Os tafod fedr gân, 
Na foed ond dwyfol glwy' 
Holl ddyddiau'i oes o'i flaen; 
Fe gaed, fe gaed o'r diwedd fraint 
Na phrofodd Seraphim ei maint, 


4  Gerubiaid dewch yn mlaen, 
Edrychwch yma i lawr, 
Ar d'wynion uffern dân 
Yn nghanol nef yn awr; 
Pob un yn gwel'd ei hyfryd wlad 
A phyrth sancteiddiol tŷ ei Dad, 
5 Fe ddarfu'r ofn du, 
'R euogrwydd cas a'r braw, 
Wrth wel'd yr aberth fu 
Ar ben Calfaria draw, 
Fe dalwyd iawn ar bren mor ddrud, 
Oedd fwy na holl ffieidd-dra’r byd. 


6 Un sillaf ar y groes, 
O enau Crewr byd, 
Yn nyfnder angeu loes 
Sydd fwy na'm beiau i gyd: 
‘*O ! maddeu, 'Nhad, im heiddo i, | 
Lama, lama sabachthani.” Ww. | 


389. Hiraeth am dy Dduw. 
6. 8.—Ramoth, yv. 47, Alun, 238 
A RGLW YDD y bydoedd fry, 
Mor deg a hawddgar yw 
Trigfanau'th gariad cu, 
Daearol demlau'm Duw; 
Boed tynfa f'enaid tua'th dŷ, 
Fy, Nuw, i wel'd dy wyneb cu. 


2 Hoff gan aderyn tô 
Gael yno i'w gywion le; 
2>9 





YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU. 


A'r wenol, ar ei thro, 
Hiraethu am ei thre': 
Mae hiraeth f'enaid i 'r un faint 
Am gael preswylio 'mhlith y saint. 


8 Cael treulio sanctaidd ddydd 
Lle byddo Duw a'i saint, 
Llawenydd gwell a rydd 
Na mil mewn bydol fraint: 
Gwell yw cael cadw'r drws o hyd 
Lle dêl fy Nuw, na ph’lasau’r byd. DR. W. 


390. Galwad yr efenyyl. 
6. 8.—Dolgellau, y. 48. Tyndal, Y. 49. 
Dee. hen ac ieuainc, dewch, 
J AtIesu mae'n llawn bryd; 
Rhyfedd amynedd Duw 
Ddisgwyliodd wrthym syd: 
Aeth yn brydnawn, mae yn hwyrhau; 
Mae drws trugaredd heb ei gau. 


9 _ Dewch hen wrthgilwyr trist, 
At Iesu Grist yn ol; 
Mae'i freichiau'n awr ar led, 
Fe'ch derbyn yn ei gôl: 
Mae Duw yn rhoddi eto'n hael 
Drugaredd i droseddwyr gwael. M. R. 


391.  Buddugoliaeth trwy Grist. 
6. 4. 8. J.— Noddfa, 142. Trefdeyrn, Y. 50. 
AE udgorn Jubili 
Am haeddiant Calfari, 
Yn seinio'n llon, 
Newyddion goreu i ni; 
Gwir lawenha fy enaid prudd; 
Enillodd Iesu mawr y dydd; 
Daw carcharorion angeu 
O’t rhwymau oll yn rhydd. 


YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU, 


2 Dall Pharaoh, er ei frad, 
Niweidio'r un o'r had 
Sy'n tynu fry, 

At dawel dŷ eu Tad; 

Nid all yr anial tywyll, du, 

Byth ddrygu neb o'r dedwydd lu 
Yn dawel sydd dan aden 

Eu cadben, Iesu cu, 


9. Gorchfygodd brenin hedd, 
Fyd, uffern, angeu, a'r bedd; 
Priodi wnaath 
Yr hon oedd gaeth ei gwedd; 
Am hyn crechwena, Seion wan, 
O'th ardal lesg, a thyr'd i'r lân; 
Tywysog y tangnofedd, 


Da'i rinwedd, yw dy ran. 


4 Mae tyrfa fawr heb ri’ 
Fu ar ein daear ni, 
Dan lawer loes, 

A llid, a chroes, a chri, 
Yn awr mewn bywyd, hyfryd hoen, 
Ger bron gorseddfaingc Duw a'r Oen, 

Heb deimlo mwy flinderau, 
Effeithiau llid a phoen. a. 


992. Llais y durtur. 
6. 4. 8. 7.—Noddfa, 142. Trefdeyrn, Y. 50. 


M*= llais y durtur fwyn, 
Ei chân, yn nghyd a'i chŵyn, 
Yn seinio'n bêr, 
Nes enill llawer llwyn; 
Wele y gauaf heibio aeth, 
Ac ar y ddaear blodau ddaeth, 
Mae'r adar yn ymbyngcio 
Eu mawl, nid cwyno caeth. 


YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU., 


2 Fe dderfydd dwyn y groes 
Yn lân, a phob rhyw loes, 
Cawn adaw'r byd, 
A'r adfyd—ber yw'r oes: 
Bydd Seion wych mewn siriol wawr, 
'Nol codi o'r llwch, a gadaw'r llawr, 
Ar ddysglaer wedd ei Phriod, 
Yn moli'r Duwdod mawr. G. 


993. Taerineb yr Efengyl. 
6. 4. 8. T.—Stamford, 143. 
OWCH, dowch, o fawr i fân, 
Cyn delo'r diluw tân, 
I'r arch mewn pryd, 
Fe lysg y byd yn lân; 
O ddinas distryw brysiwch, ffowch, 
Ar y gwastadedd nac ymdrowch, 
I sanctaidd fynydd Seion, 
O! ddynion, pamnaddowch? — AN. 


394. Y ffordd yn rhydd. 
6. 6. 4.—Malvern, l46. Itali, 145. 
O) diwedd daeth yr awr; 
Yn nhragwyddoldeb mawr 
Arfaethwyd ef; 
Bu farw Brenin nen 
O gariad ar y pren, 
Agorwyd led y pen 


Holl byrth y nef. 


2 Wel bellach awn yn mlaen, 

Nac ofnwn ddŵr na than; 
Ni bia'r dydd; 

Mae'n Brenin cadarn, cry', 

Yn mlaenaf un o'r llu, 

Yp tori rhwystrau sy; 
Mae'r ffordd 7 rhydd. 

6 





YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU, 


9 Mae heddyw yn y nef, 
Fyrddiynau gydag ef, 
Yn canu ei glod: 
Dowch, dringwn tua'r lân, 
Cawn feddu yn y man 
Yr ardal ddaeth i'n rhan 
Hyfryda' erioed. W. 


395. Grym duwioldeb. 
6. 6, 4.—Malvern, 146. Bethel, 147. 
])UWIOLDEB yn ei grym 
Sydd werthfawrocach im 
Nag anr Periw; 
Hi geidw'm benaid gwan 
Yn ddyogel yn mhob man; 
O'r diwedd dwg fi i'r lân 
I gôl fy Nuw. Rd, 


396. Trefn i faddeu pechod. 
7. 3.—Trefegiwys, 151. 
((ARD trefn.i faddeu pechod 
:. Yn yr Iawn; 
Mae iachawdwriaeth barod 
Yn yr Iawn; 
Mae'r ddeddf o dan ei choron, 
Cyfiawnder yn dyweyd, Digon, 
A'r Tad yn gwaeddi, Boddlon, 
Yn yr Iawn; 
A diolch byth, medd Seion, 
Am yr Iawn. 


2 Yn awr, hen deulu'r gollfarn, 
Llawenhawn, 
Bhoed cymhorth ar Un cadarn, 
Llawenhawn; 
Mae heddyw alwad ato 
Mae bythol fywyd ynddo; 


YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU. 
Ni chollir neb a gredo: 


wenhawn, 
Gan lwyr ymroddi iddo* 
Llawenhawn. W. WE. 


397. Dydd yr efengyl. 
7. 3.—Trefeglwys, 151. 
AE efengyl gras yn t’wynu, 
Mawr yw’r fraint, 
I gasglu llafur Iesu, 
Mawr yw'r fraint: 
Mae lluoedd maith yn barod 
Yn y Gaersalem uchod, 
A thyrfa f fawr yn dyfod, 
wr yw'r fraint, 
Dan font Iesu isod, 
Mawr yw'r fraint, 
2 O! rhedwn bawb yr yrfa, 
Dyma'r dydd, 
I'r bywyd am y cynta’, 
Dyma'r dydd; 
Aeth gwlaw a'r gauaf heibio. 
Mae'r “ldaoar yn blodeuo, 
A'r adar yn ymbyngcio,: 
Dyma'r dydd, 
Mae'r durtur fwyn yn seinio, 
Dyma'r dydd. 
- 8 Mae'r bwrdd yn llawn danteithion, 
. Dowch yn mlaen, 
Gan sanctaidd Frenin Seion, 
Dowch yn mlaen; 
Cawn wledda oll yn ddiddig, 
Fry, ar y llo pasgedig, 
Ao yfed gwin puredig, 
Dowch yn mlaen, 
Gwir haeddiant Iesu” n unig, 
Dowch yn ee n. 


YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU. 


998. | Pyddlondêb Duw i'w eglwys. 
8. 7. D.—Dusseldorf, 161. Esther, Y. 55. 


(Con. Arglwydd, dy ddyweddi, 
Llama ati fel yr hydd; 
Ac na ad i'w holl elynion 
oy dni n hollol gael y dydd: 
dadguddia y colofnau 
O Weed i'w chynal yn y nos— 
Addewidion diamodol 


Duw ar gyfrif gwaed y groes. 


2 Mae bod fyw yn fawr ryfeddod 
wn Swrneistau sydd mor boeth; 

ond mwy rhyfeddod + wedi mhrofi 

Y dof o'r cystudd fel aur coeth: 
Amser cânu, diwrnod nithio, 
Y Eto'n dawel heb ddim braw; 

gŵr sydd i mi yn ymguddfa, 

Sydd â'r wyntyll yn ei law. 


3 O! am dynu o'r anialwch 
I fyny fel colofnau mwg, 

Yn uniongyrchol at ei orsedd, 
Alps, oes yn ei wedd ef ŵg: 
Alpha, Omega, Tyst ffyddlonaf, 

w ein Iôr, a'i air yn un; 

Dysgleirio mae gogoniant Trindod 


Yn achubiaeth marwolddyn. a. a. 


999. | Dyfroedd iachawdwriaeth. 

8. 7, D.—Dismission, 160. Llangan, yv. 6l, 
Y MAE dyfroedd iachawdwriaeth, 
¥ A’u rhinweddan 1 mewn parhad; 

mae ynddynt feddyginiae 

Anffaeledig, oll yn rhad: 
Deuwch, gleifion codwm Eden, 
. I ddefnyddio'r dyfroedd hyn, 


———  _ a 


YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU. 


Ni bydd diwedd byth ar rinwedd 
Sylwedd mawr bethesda lyn. 


2 Cofiwch hyn mewn stad owendid— 

Dyfroedd at y fferau sy; 

Dirifedi yw'r cufyddau 
A fesurir i chwi fry; 

Bod yn biant yr adgyfodiad, 
Nofio yn y dyfroedd hyn, 

Edrych ar ogoniant Iesu 
A fu'n gwaedu ar y bryn. A. G. 


400. Drws gobaith. 
8.7. D.—Dismission, 160. Esther, y. 55. 
OES gobaith am achubiaeth ? 
Oes maddeuant am bob bai? 
A oes hedd a meddyginiaeth, 
A oes Ceidwad, i'r fath rai? 
“Oes,” medd Duw o'r nef yn eglur, 
“ Mi ddarperais aberth llawn; 
Y mae hedd a gras a chysur 
Geny'n rhoddion parod iawn.” T.J. 


401. Gras yn rhagor amlhau. 
' 8. 7. D.—Tyddewi, v, 57. Moriah, A. 10. 
| Gory Magdalen yn ddysglaer, 
A Manasseh’n hyfryd wyn, 
Yn y dŵr o'r gwaed a lifodd 
O ystlys Iesu ar y bryn: 
Pwy a ŵyr na olchir finau ? 
Pwy a wyr na byddwyf byw? 
Mae rhyw drysor anchwiliadwy 
O ras yn nghadw gyda'm Duw. AN. 


A02. | Buddugoliaeth Calfaria. 
8.7. D.—Vienna, y. 60. Edinburgh, 164, 
WE Iesu'r Pen rhyfelwr, 
'N dod i'r lAn o Edom @lad, | 








YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU. 


A'i wisg yn goch a'i fraich yn rymus, 
A'r ddraig yn glwyfus dai ei draed; 
Am yr hyfryd fuddugoliaeth 
Cana’m telyn fach yn awr, 
Hyd nes delo'r hyfryd foreu 
Y caf finau'r delyn fawr. D. W, 


403 | Efeithiau yr oruchafiaeth. 
8. 7. p.—Vienna, Y. 60. Mendelsshon, Y. 58. 
ADBEN mawr ein hiachawdwriaeth 
Welaf yn y frwydr hon; 
Holl elynion ei ddyweddi 
'N gorfod plygu ger ei fron; 
Plant afradlon sy'n dod adref, 
A fu mhell o dir eu gwlad; 
Rhai fu'n fudion sy'n clodfori 
Duw am iachawdwriaeth rad. M.R. 


A04. _ Gwahoddiad at Grist. 
8.7. 4.—Lewes, 177. Sicily, 180. 
EUWCH, bechaduriaid tlodion, 
Clwyfus, cleifion, o bob rhyw 
Crist sy'n barod i'ch gwaredu, 
Llawn tosturi yw Mab Duw: 
Nac amheuwch, 
Abl ac ewyllysgar vw. 


2 Hai anghenus, dewch a chroesaw, 
I gael rhoddion Duw yn rhad; 
Cewch wir ffydd ac edifeirwch, 
A phob gras yn ddipacâd; 
Dewch heb arian, 
Prynwch gan yr Iesu'n rhad, 


3 Dewch flinderog a thrwmlwythog, 
Trwy y cwymp gadd farwol friw); | 

Os aroswch nes eich gwella, | 
yth ni ddeuweh yn eich byw: 








YR EGLWYS, A'I HOBDINHADAU. 


Pechaduriaid, 
Nid rhai cyfiawn eilw Duw. D. J. 


A05. | Oyfìawnder yr iachawdwriaeth. 
sau, 6ll.—Ratisbon, 202. Newport, 201, 


HU syad yn gd lais efengyl hedd 
Sydd yn galw pawb i'r wledd; 
Mae gwahoddiad llawn at Grist, 
Oes, 1'r tlawd, newynog trist: 
Pob cyflawnder ynddo cewch; 
Dewch, a chroesaw, dlodion dewch, 


2 Talodd Grist anfeidrol iawn 
M croesbren un prydnawn; 
Llifodd ar Galfaria fryn 
Ddŵr a gwaed i'n golchi'n wyn; 
Iachawdwriaeth sydd heb drai; 
Dewch i'r ffynon, aflan rai. PJ. 
A06. _ Deddf a Chyfryngwr. 


T. 4.—Aberafon, 209. Essex, 208. 
ACW’R deg gorchymyn pur 
lU Galfaria: 


Dacwe hwn wnaeth fôr a thir 
Yn y ddalfa; 

Dacw'r ddeddf yn gofyn iawn 
Hyd yr eitha': 

Dacw iddi daliad llawn 
Haleluwia. AN. 


407. Galwad ar yr afradlon. 
T. 4.—Aberafon, 209. Tiberias, 232. 
LANT afradlon, at eich Tad 
Dowch, a chroeso; 
Rhai fu 'mhell o dir eu gwlad 
Yn hir grwydro: 
68 


y 
’ 





YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU. 


Mae'r llo pasgedig wedi ei ladd, 
Chwi gewch wledda; 

. Ac mae'r gweision eto'n gwa'dd; 

eluwia. AN. 


408. Yr un testyn. 
T. 4.—Aberafon, 209. Essex. 208, 
FRADLONIAID, at eich Tad 
Deuwch, deuwch; 
Fe rydd i chwi bardwn rhad; 
O dychwelwch! 
Dowch, gofynwch am ei hedd, 
Gan gyfaddef; 
Cewch y fodrwy, cewch y wledd; 
Deuwch adref, R. E. 


409. Aros yn y ty. 
7. 4.—Patmos, 210. Tiberias, 232. 
0s rhaid goddef ar fy nhaith 
dd garw, 
Cadw’m hysbryd yn dy waith 
d fy marw; 
Yn y babell gyda'r arch 
Boed fy nghartre; 
Cadw yn fy enaid barch 
I dy ddeddfau. Jan 


410. . Goruchafiaeth Orist. 
11au.—Joanna, 214. Wareham, 213. 
AETH uffern, a'r ddaear, a'r nefoedd ynghyd, 
Yn erbyn Messiah, Iachawdwr y byd; 
Pe safodd i fyny, enillodd fath glod; 
Bydd coffa am dano tra nefoedd yn bod. 


2 Fe gurodd Gehenna, gorchfygodd y byd, 
Agorodd y nefoedd oedd gauad o hyd 
Diffoddodd ar unwaith yn gyfan, â'i waed, 
Holl felldith y gyfraith, ac angerdd y Tad. 








YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU. 


9 Mae'r Brenin ei hunan yn cerdded o'r blaen, 
Yn treio grym dyfroedd a phoethder y tân; 
Ni chaiff ei Anwylyd fwyn, hyfryd fyn'd gam, 
Nes tori grym dyfroedd a diffodd y fflam. 


4 Wel, bellach, dechreuwch, mae'n ddigon o bryd 
I ganu caniadau i Iachawdwr y byd; 
Ni seiniwn y ddaear a'r nefoedd uwch ben :— 
Hosanna, Hosanna, Haleluwia, Amen. Ww. 


411. RHAN II. 
Joanna, 214. Wareham, 213.- 
pwr feiddiai gymeryd fath arfau a'r rhai'n 
Yn erbyn llu uffern, sef coron o ddrain, 
A mantell ysgarlad, a chroes o bren îr, 
Y gorsen, y bustl, a hoelion o ddur 


2 Bu farw Anwylyd, fe grymodd ei ben, 
Agorodd y beddau, fe dduodd y nen, 
Yr holl greadigaeth ryfeddodd yn fawr 
Wel'd marw Oreawdwr y nefoedd a'r llawr. 


3 Fe'i rhoddwyd i'r ddaear, fe gododd yn fyw. 
r Y maen a symudwyd ar ysgwydd fy Nuw:. 
' Fe laddodd yr angeu, fe ddadglodd y bedd, 
Gwnaeth ffordd i'w anwylyd i godi mewn hedd, 


4 Wel tyred, fy enaid, o'th hunan i maes, 
Ymffrostia yn unig yn Iesu a'i ras; 
Efe wnaeth y cwbl, efe bia'r clod; 
Bydd moliant i'w enw tra'r nefoedd yn bod. w. 


A12. RHAN III. 
Joanna, 214. Wareham, 213. 
I redwn yn wrol, mae'r Brenin o'n blaen: 
Pam 'r ofnwn ni rwystrau o ddwr ac o dân ? 
Mae'r goron a'r palmwydd a'n gwobr ni fry, 
Yn nghadw'n llaw'r Barnwr—mae'n perthyn i ni. 
70 





YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU. 


2 Blinderau a chroesau yn ddiau a gawn; 
Ca'dd yntau o rhei'ny rifedi mawr iawn; 
Yn wirion a llariaidd dyoddefodd hwyl gyd, 
Sancteiddiodd i'w bobl holl drallod y byd. - 


3 Wel bellach, gystuddiau, O! sefwch bob tu, 
Mi safa'n y canol yn eofn a hy; 
A churwch eich gwaethaf ar f'enaid o hyd, 
Fe dynodd fy Arglwydd eich gwenwyn 1 gyd. 
4 Diolchaf byth iddo, sancteiddiodd y groes, 
'Sgafnhaodd ei phwysau, fe laesodd eì loes; 
'Nawr nef yw ei chario, a gwynfyd y sy 
Yn canlyn yr Iesu i Galfari fry. W. 


413. RHAN IV. 
Joanna, 214. Wareham, 213. 


L, gyda'r henuriaid, yr nghanol y nef, 
A'r pedwar anifail yn uchel eu llef, 
I lawr ar ein gliniau ni rown o un fryd 
Y fendith a'r gallu i Brynwr y byd. y 
2 'Doedd neb ar y ddaear, na neb yn y nef, 
Oedd deilwng i ddatod y seiliau ond ef; 
Agorodd y llyfr, oedd gauad, â'i waed, 
Ni ddaethom i ddarllen holl gynghor ein Tad. ¥ 
9 Angylion ga'dd wybod peth guddiwyd o hyd, 
' Rhyw hen wirioneddau cyn seiliad y byd; 
Maent o'r drugareddfa yn edrych i lawr 
I'r arch i gael gweled dirgelion bob &wr. 
4 A ninau ga'dd wybod dirgelion dilyth, 
Nad all’sai plant Adda eu deall hwy byth; 
Cawn nofio yn moroedd mawr dyfnion ein Duw, 
Tw caru, a'u credu, a'u canu, tra'n fyw. 

5 "Mae mur y gwahaniaeth? fe rwygwyd y llen 
Oedd rhyngom a'n Harglwydd o'r ddaear i'r nen, 
Ni welwn yn amlwg, trwy rinwedd ei waed, 
Y ddysglaer Shecinah. wynebpryd ein Tad. w 


YR EGLWYS, A'I IIORDINHADAU. 


41 A. RHAN v. 
Joanna, 214. Wareham, 213. 


Ni welwn ein henwau yn llyfr ein Tad, 
Yn ysgrifenedig Â dwfr a gwaed: 

A hefyd ar ephod ein Harglwydd uwch ben, 

'R Offeiriad aeth drwodd trwy ganol y llen. 


2 Ni welwn ein caru—O! gariad mor ddrud, 
Yn nghyngor y Drindod cyn seiliad y byd; 
Mi wela'r cyfamod yn gadarn a wnaed 
Draw yn nhragwyddoldeb, rhwng Iesu a'n Tad. 


9 Ni welwn faddeuant ar fynwes ein Duw, 
A heddwch diddiwedd—O! ryfedd ei ryw! 
Y nef yn agored, a groeso i ni fry: 
Wel, dyma'r dirgelion ddadguddiwyd i ni. 

4. Ni welwn yn amlwg daw pechod i lawr, 
Trodd Iesu ei arfau i'w erbyn yn awr; 
Holl drefn rhagluniaeth sy'n erbyn y ddraig; 
Mae'r nefoedd a'r ddaear o ochr y wraig. 


6 Diolchwn i'r Iesu am weled y dydd 
Y cododd goleuni i'n gollwng yn rhydd 
O'r dwfn garchardy, i Galfari fry, 
I wel'd y gogoniant yn Seion y sy. w. 


415. RAN VI. 


Joanna, 214. Wareham, 213. 
AE'n bryd i ni ganu, ni gawsom y fraint, 
Mae'r rhyfel yn cerdded o ochr y saint; 
Mae'n Brenin yn dyfod, a'i gledd ar ei glun, 
Fe sathrodd y gwinwryf bob gronyn ei hun. 


2 Mae'i ddillad yn gochion, llychwinwyd â gwaed, 
Fe gwympodd gelynion yn fyrdd dan ei draed; 
Fe rwygodd gwlad Edom—diolchwn i'n Duw, 
Ni saif yr un gelyn yn Edom yn fyw. 

27 





SWPER YR ARGLWYDD. 


9 Nid gallu angylion, na gallu un dyn, 
Goncwerodd y gelyn, ond Gallu ei hun; 
Ennillodd ogoniant, anrhydedd mor gref 
Mae canu am dano mewn daear a nef. 


4 Er amled y tywod, er amled y sêr, 
Mwy aml y cwmni sy'n nheyrnas fy Nêr; [gwlad, 
Er hardded yw'r heulwen sy'n twynu ar bob 
Mil harddach y cwmni sy'n nheyrnas fy Nhad. 


5 Fe ddarfu eu blinder a'u gofid i gyd, 
Anghofiwyd ymdrechu'n rhyfelo>dd y byd; 

. Aeth heibio eu gauaf, newidiwyd yr hin 
Yn awr maent yn canu a charu bob un. 


6 Ni chlywir dim ochain gan angel na saint, 
Ond pur orfoleddu—on'd braf yw eu braint? 
Rhyfeddu'r Messaiah, Iehofah yn ddyn, 

A chraffu eu llygaid ar Iesu bob un. W. 


SWPER YR ARGLWYDD. 


416. Teml yr Arglwydd yn y nef. 
1Onu.—Clod, 5. Navarre, 1. 
ASOERWYD teml yr Arglwydd yn y nef, 
A gwelwyd arch ei lân gyfamod ef; 
Holl ryfeddodau person Crist a'i waith 
A welir yno i dragwyddoldeb maith. 


2 Cyfiawnder Duw sydd yno'n ddysglaer iawn, 
A'r gyfraith bur bob iot o honi'n llawn; 
Ond 1 bechadur, melus yw ei sain 
Fod trugareddfa hefyd rhwng y rhai'n. 


3 Y tanllyd gledd fu'n effro iawn cyn hyn, 
Taranau a mellt ofnadwy Sinai fryn, 
Sy'n awr yn dawel yn yr Arch ddilyth, 

gair “ rphenwyd a'm tawelodd byth 


YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU. 


4 Mae'r Archoffeiriad yn taenellu'r gwaed, 


Mewn gwisgoedd sanctaidd, llaesion, hyd ei draed 
O fewn y llen sancteiddaf lŷs y nef, 
Ac enwau'r llwythau ar ei ddwyfron ef. 


5 Priodolaethau'r nefoedd yn gytun 


Sydd yno'n gwenu ar golledig ddyn; 
Mae hedd yn awr o'r nef i'r llawr yn lli', 
A noddfa gref o fewn y nef i ni. 


6 Crist ydyw'r Arch e'r Drugareddfa rad; 


n 
wv 


4 


Yn enw hwn anturiwn at y Tad; 
Fe wrendy gŵyn pechadur heb ei ladd, 
Fe gymer blaid yr enaid isel radd. JS. H. 


417. ' Bwdd yr Arglwydd. 
M. H.—Beza, 12. Sebastian, 18. 


Res wrth dy fwrdd, O! Argiwydd cun, 
Yn ceisio'th weled ti dy hun; 

Gwag ydyw'r bwrdd, trist ydyw” r wledd, 

Heb welêd dull dy hyfryd wed 

D'ogoniant mawr a'th angeu rad 

Dywyno arnom ni i gyd; 

A hyn wna'n gwleddoedd yn ddidrai, 

A hyn wna i ni lawenhau, 


Yfasom win, fel peraist in', 

Bwytasom fara—beth dâl hyn? 

Oni chawn fwyta’th gnawd yn rhad, 

Ac yfed, yn lle gwin, dy waed ? 

Fel gallom fyth i lawenhau 

Mewn gobaith perffaith o fwynhau 

Cymdeithas o nefolaidd rin, 

Mewn cyson wledd, a thi dy hun. 

Treuliwn ein bywyd bellach byth 

Mewn un llawenydd pur, dilyth; 

Cofiwn ei enw, canwn glod, 

Tra’r nefoedd wen hyd “yth yn bod. Ww. 
274 


SWPER YR ARGLWYDD. 


418, «a ddyoddefodd y groes.” 
8. 8. 6.—Seion, 57. Croeshoeliad, 56. 


A! Iesu mawr, Ffrynd dynolryw, 
Wy'n weled fry a'i gnawd yn friw, 
A'i waed yn lliwio'r lle; 
Fel gŵr di-bris yn rhwym a'r bren, 
A'r gwaed yn dorthau ar ei ben ? 
1Iê, f'enaid, dyma fe. 


2 Ai'm hanwyl Briod welaf draw, 
A hoelion llymion trwy bob llaw, 
A'u pwyo'n drwm i dre', 
A bâr o ddur trwy'i dirion draed, 
Ac yntau'n marw yn ei waed ? 
Iê, f'enaid, dyna fe. 


3 Ai ef fu'n maddeu idd ei gas, 
A'i waed yn llif o'i glwyfau i maes, 
Nes agor drws y ne',. 
Roi'i ben tua'r llawr gan boenau llym, 
Yn wirion, deg, heb yngan dim? 
Ié, fenaid, dyma fe. W. 


419. Dyoddefaint Orist. 
8. 8. 6.—Selon, 57. Croeshoeliad, 56. 
()' DEFFRO, gwel, fy enaid trist, 
Uffernol lu o ddeutu'th Grist, 
Am ladd dy Brynwr pur; 
Yn 'mofyn torf o dystion gau 
I Pilat i'w gondemnio'n glau: 
O! f'enaid, cofia'i gur. 


2 Gan bwys y gwaith, fe chwysai'r gwaed, 
Yn llif di-drai o'i ben i'w draed, 
A hyn dros oriau hir; 
Fe yfai'n rhwydd, o'i gariad rhad, 
Y gwpan du o law ei Dad; 
O! f'enaid, cofia'i gur, 
275 


YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU, 


3 Y Ceidwad cu, ei gondemnio ga’s, 
Llofruddion lu a ddaeth i maes 
- A geirwon hoelion dur; 
O dan y pwys er maint y poen, 
Dystewi wnaeth fel addfwyn Oen: 
O! f'enaid, cofia'i gar. 
4 Gelynion llym a goda'u llef, 
« Croeshoelia, O! croeshoelia efl 
Ni haeddai fyw yn hir:” 
Yn mhlith y llu, aed âg e'n llyn 
I farw ar Galfaria fryn; 
O! f'enaid, cofia'i gur, 
. 5 Rhoi mantell goch wnaed am yr Oen, 
Gan ddrain, ei ben ddyoddefai boen; 
'Nawr wele'r Breniìn pur! 
Fflangellwyd ef nes oedd yn waed, 
A chwysau du o'i ben i'w draed: 
Ol fenaid, cofia’i gur. 
6 Ca'dd gario'r groes i ben y bryn, 
Nes llethu'n llwyr fy Iesu'n llyn, 
Gan wawdio'm Prynwr pur, 
A dweyd, “'Ai dyma Israel Sanct? 
Ei waed boed arnom ni a'n plant!” 
O! fenaid, cofia’i gur. 


A20. RHAN II. 
8. 8. 6.—Seion, 57. Croeshoeliad, 56. 
DDAEAR fud ro'i meirw'n fyw, 
A'r creigydd fry a holltai'n friw 
Wrth wel'd y Crewr pur; 
Yr haul ymguddiai wrth y loes, 
Y lloer a'r sêr âi'n dywyll nos, 
O! f'enaid, oofia'i gur. 
2 Trywanwyd, do, fy Mhrynwr rhad, 
Nes daeth o'i galon ddŵr a gwaed, 
Yn ffrwd fel aren bur, 
76 








SWPER YB ARGLWYDD. 


Oedd ar y llawr i'w wel'd yn llyn, 
Yn frwd ar ben Calfaria fryn; 
O! f'enaid, cofia'i gur. 


3 Mi glywa'i lef pan chwerwa'i loes, 
A'i Fed gri ef ar y groes, 
Am faddeu i mi'n wir; 
Ei weddi troswyf â uwch nen, 
A mi'n ei hoelio ar y pren: 
O! f'enaid, cofìa'i gur. 
4 Dros f'enaid i bu'r addfwyn Oen, 
Fel hyn, yn dyoddef dirfawr boen, 
Im'gwneyd jn rhydd yn wir: 
o 


'Roedd yn ei fry henu'r gwaith 
O eithaf tragwyddol eb maith: 
O! f'enaid, cofia'i gur. w. 


421. Bwrdd yr Arglwydd. 
M. 8.—Dyfrdwy, 63. Baden, 64. 


WE: dyma wledd, gwledd ein Duw Iôn, 
O basgedigion breision, 

A gwin puredig, yn ddi-drai, 
I lawenhau y cleifion. 


2 Gwledd ydyw hon, gyfoethog, hael, 
Heb ddiwedd i gael arni; 
O! pwy na ddeuai mlaen yn rhwydd 
I wledd yr Arglwydd Iesu! 


3 Os claf, os gwan, os tlawd o hedd, 
O! dowch i'r wledd yn fuan; 
Dowch â'ch achwynion o bob rhyw, 
Fe'u hateb Duw ei hunan. 


4 Yma cewch wel'd eich Harglwydd mawr 
Yn rhoddi i lawr yn hollol 
Ei hun i angeu, angeu'r groes, 
Yn ddiddig droe, ei bobol, 


YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU. 


5 Mi gofia eiriau'm Harglwydd hael, 
Brydnawn cyn cael ei hoelio; 
I fwyta'i swper, minau, ddof 
Yn mlaen, er cof am dano. Ww. 


A22. Gwaed y groes yn maeddu gelynion. 
2. 8.—Aberdeen. 109. Potsdam, 104. - 


ID oes, 
Ni fu, ni ddaw, mewn unrhyw oes, 
O gymaint gwerth a gwaed y groes, 
X ddwyfol loes ddyoddefodd ef; 
O! gariad mawr, diderfyn stôr, 
Sydd fel y môr meŵn dwyfol lef. 


2. Aftrwy 
Fy nhemtasiynau aml mwy 
Dan aden cariad dwyfol glwy', 
Fe'u maeddaf hwy'n ei goncwest ef; 
A'i allu yw fy noddfa glyd 
Nes myn'd o'r byd i ganol nef. 


3. Erioed, 
Mae'n dal y rhai sydd dan ei nod, 
Na lithro mymryn byth o'u troed, 
Heb iddynt ddod ar frys yn ol; 
Ei Ysbryd sy'n eu cadw'n glyd, 
Mewn dyrys fyd, o fewn ei gôl. w, 


A93. | Gwaed y groes yn nerth mewn 
gorthrym 
2. 8.—Bethesda, 105. Braint, Y. 31. 
ID oes, 
Trwy gydol dyddiau byr fy oes, 
Yn i mi ond y groes, 
Rhyw chwerw loes o foreu i nawn; 
Ond os dy allu a'm deil i'r lan, 
Caf yn y man orehtyeun llawn. 





SWPER YR ARGLWYDD. 


2 O! pwy 
Ymguddiodd yn dy ddwyfol glwy', 
Ac yno fethodd dori trwy 
Gystuddiau fwy na gwellt y maes? 
Mae'r fuddugoliaeth fawr ym dod, 
Hyd heddyw erioed oddi wrth dy ras. 


3 Nid oes 
A ddeil fy Ysbryd dan bob croes 
Ond dwyfol, nefol, farwol loes; 
Estyniad f'oes yw ei fwynhau: 
'Does arall gysur yn un man; 
Fe yw fy rhan byth i barhau. 


4 'Does drai, 
Nac eisieu dim y man y mne, 
Mae'n llenwi'r cyfan yn ddilai; 
Pawb, O! na baent yn gweld ei wedd, 
Sychedent am ei wir fwynhau 
Mewn gwledd ddidraia bythol hedd. w. 


A924. Gweddi am gymhwysiad o waed y groes. 
2. 8.—Bethesda, 105. Dorcas, 107. 
0) y gorchua â 
gorchudd yn y mynydd hyn; 
Llewyrched haul cyfiawnder gwyn, 
O ben y bryn bu'r addfwyn Oen 
Yn dyoddef dan yr hoelion dur, 
O gariad pur i mi mewn poen. 
2 Pale | 
Y gwnaf fy noddfa dan y nef: 
Ond yn ei glwyfau anwyl ef? 
Y bicell gref aeth dan ei fron 
Agorodd ffynon i'm glanhau; 
'Rwy'n llawenhau fod lle yn hon. 
3 wo , 
ae rhin a grym yn ngwaed y groes 
I lwyr lanhau holl feiau f'oes; 
27 


YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU. 


Ei ddwyfol loes a'i ddyfal lef, 
Mewn gweddi drosof, at Tad, 
Yw fy rhyddhad, a'm hawl i'r nef. 





- £ Golch fi 


Oddiwrth fy meiau aml eu rhi', 
Yn afon waedlyd Calfari, 

Sydd heddyw'n Ili’ o haeddiant llawn; 
Dim trai ni welir arni mwy; 

Hi bery'n hwy na boreua nawn. 4H. J. 


425.  Rhinwedduu gras Crist. 
2. 8.—Bethesda, 105. Braint, Y. 31. 
Ges gras, 
Yn gefnllif grymus ddaeth i maos, 

Grisialaidd afon loyw, las, 

Rhinweddol flas i'r euog rai; 
Llei bechaduriaid yma gaed, 

I'w cânu'n rhad oddiwrth bob bai. 


2 Trlân- 
Os bydd in ddod o' r anial fan, 
Bydd hyfryd seinio yn y man; 
Pawb yn ei ran yn moli'r Oen, 
Mewn melus anthem, newydd iaith, 
Ar ben y daith, heb friw na phoen. 


3. Gwych sain 
Fydd eto am y goron ddrain, 
Yr hoelion llym a'r bicell fain; 
Wrth gofio rhai'n caiff uffern glwy'; 
Cadwynau tynion aeth yn rhvdd; 
Fe gaed y dydd, Hosannamwy. 4. R. 


A20. . Effeithiau marwolaeth y groes. 
7.6, D.—Manheim, 111. Mount. Street, 113. 
pŵk ddyry im falm o Gilead, 
Maddeuant pur a hedd, 





SWPER YR ARGLWYDD. 


Nes gwneyd i'm hysbryd edrych 
Yn eon ar y bedd: 

A diango ar wasgfeuon 
Euogrwydd creulon, cry ? 

'Does neb ond ef a hoeliwyd 
Ar fynydd Calfari. 


2 Yr hoelion geirwon, celyd, 
Gynt a'i trywanodd e', 
Sy'n awr yn dal y nefoedd 
Gwmpasog yn ei lle: 

Mae gobaith meibion dynion 
Yn llifo i maes ynghyd 

Oddi wrth yr awr trywanwyd 
Creawdwr mawr y byd. 

3 Pe unwaith y darfyddai 

Awdurdod Calfari, 

Darfyddai pob cysuron 
Ar unwaith genyf fi; 

O bawb, yn sìcr, byddwn 
Y truenusaf ddyn; 

Fe'm llyngeai'r bedd dychrynllyd 
Yn fuan iddo'i hun. 

4 Anfeidrol, fyth anfeidrol, 
Drugaredd faith y nef, 
Parhad yr holl greadigaeth 
Sy'n gorphwys arno ef: 

Gruddfanau pen Calfaria, 
“Lama Sabachthani,” 

Yw'r perlau mwyaf gwerthfawr 
A fedd ein daear ni. 


6Y baich oedd snnoddefol 
r cryfa' o ddynolryw 
Orweddodd yn ofnadwy, 
Ar ysgwydd gref fy Nuw; 
Cyfiawnder oedd yn gofyn 
Am bechod hob nacad, 





YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU. 


Y swm anfeidrol dalwyd 
Trwy eithaf chwys a gwaed. 


6 Y mynydd mawr anfeidrol 

Gymerodd ef i gyd 

Oddi ar ysgwyddau gweinion 
Yr euog, aflan fyd; 

Pan welodd y greadigaeth 
I fod y baich mor fawr 

Fe guddiodd nef ei hwyneb, 
Fe grynodd yntau'r llawr. Ww. 


427 e RHAN II. 
7.6. D.—Manheim, 111. Mount St., 113. 


pe buasai fil o fydoedd 
Yn cael eu prynu 'nghyd, 

A'r cyfryw bris, buasent 

Yn llawer iawn rhy ddrud; 
'Does angel fyth, na seraph, 

Na cherub o un rhyw, 
Yr filfed ran all ddwedyd 

Mor werthfawr gwaed fy Nuw. 


2 Mae tân o fewn i fynwes 

Myrddiynau pur y nef, 

Rhyw newydd filam wrth feddwl 
Am werth ei angeu ef, 

Yn atal eu caniadau 
Wrth synu oll yn un, 

I wel'd eu Duw yn dyoddef 
A marw yn natur dyn. 


3 O! na allwn inau'r awrhon 
dysgu en fyny fry, 
yw ganiadau 
Sydd ga mr y y y nefol lu; 
Fel byddai cydsain hyfryd 
Rhwng dae' na nef yn un: 








Wd 


SWPEE YR ARGLWYDD, 


Caniadau anfeidroldeb 
Marwolaeth Duw yn ddyn. 


4 Am angeu'r groes bydd canu 

I dragwyddoldeb maith; - 

Ond im gael teimlo'i rinwedd, 
'Rwyf bron ar ben fy nhaith; 

Fy nefoedd yw ei deimlo, 
A'i deimlo'n union sydd 

Yn troi pob rhyw dywyllwch 
O'm mewn yn oleu dydd. Ww. 


428. RHAN III. 


7. 6. D.—Manheim, 111, Mount St., 113, 


WELL ganddo na halogi 

. Cyfiawnder pur y Tad, 
Oedd lliwio'r croesbren garw 

Fel egarlad yn ey ch ” aa 
Y ith oedd yn rhyfedd, 

A'r gwaith oedd yn fwy drud, 
Nag i gyfiawnder ddial, 

I faddeu beiau'r byd, 


2 P'un mwy wnaf ai ífìeiddio 
Neu fostio f'euogrwydd cas, 
A dynodd y fath ddial, 
Enynodd nth Tas ? 
Cyfiawnder didrugaredd 
A chariad di-nacâd, 
Sydd yn cofleidio'r euog 
Yn llawen yn y gwaed. 


3 Cyfiawnder amddiffynwyd 
A chariad yn ei glwy'; 
A rhagor nag amddiffyn, 
'Nawr fe'u dyrchafwyd hwys 
O! weithred o ryfeddod! 
Dirgelwch mawr ei hun; 


YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU, 


'Doedd arall neb allasai 
Ei ffeindio ond Duw ei hun, 


4 Ma'r fath feddyliau mawrion 

Yn codi'm hysbryd gwan 

Oddi ar bob peth créedig 
Yn ucbel iawn i'r lân; 

Gan brisio aur ac arian, 
X perlau mwyf drud, 

Ger bron cyfiawnder dwyfol 
Yn sorod gwael i gyd. 


5 "Nol edrych ar ol edrych, 
' O gwmpas i mi mae 

Rhyw fyrdd o ryfeddodau 
Newyddion yn parhau; 

Pan bwy'n rhyfeddu un peth, 
Un arall ddaw i'm bryd; 

O iachawdwriaeth rasol, 
Rhyfeddol wyt i gyd. 


6 Bendithion ar fendithion, 

Trysorau angeu loes— 

Grawnsypiau mawrion addfed 
Yn hongian ar y groes, 

Sydd yn cwmpasu'm henaid, 
Rhinweddau mawr eu grym; 

A minau yn eu canol 
Heb allu dwedyd dim. 


7 Mi welaf yn ei fywyd 

Y ffordd i'r nefoedd fry; 

Ac yn ei angeu'r taliad 
A roddwyd trosof fi; 

Yn ei esgyniad gwelaf 
Drigfanau pur y nef, 

A'r wledd dragwyddol berffaith 
Gaf yno gydâd ef. W. 

284 . 





SWPER YR ARGLWYDD. 


429. Cof am Gethsemane. 
7, 6. D.—Talybont, Y. 40. Llydaw, 116 


(oT am y cyfiawn Iesu, 
Y person mwyaf hardd, 
A'r noswaith drom anesmwyth 
Bu'n chwysu yn yr ardd; 
A'i chwys yn ddafnau cochion 
Yn syrthio ar y llawr; 
Bydd cann am ei garia 
I dragwyddoldeb mawr. 


2 Cof am y llu o filwyr 
A'u gwaywffyn yn dod 
I ddal yr Oen diniwed 
Na wnaethai gam erioed: 
Gwrandewch y geiriau ddwedodd, 
«ay all'sai ond efe?) 


ewch i'r rhai'n fyn'd ymaith, 
Cymerwch fi'n eu lle.” 


3 Cof am y wyneb aì siriol, 
Y poerwyd arno'n wir; 
Cof dm y cefn gwerthfawr, 
Lle'r arddwyd cwysau hir; 
O! anwyl Arglwydd Iegu! 
Boed grym dy gariad pur 
I dori'm calon galed 
Wrth goflo am dy gur. W. LEWIS. 


430. Trysorau angeu'r groes. 
6.8. 4.—Palestina, 140. Dolyddelen, 141. 
F'ENAID! hed i'r lân, : 
Â' gwel dy gyfoeth, gwel dy'n 
oe el dy ran 
ferent ddrud, y 
Trysorau o ddwyfol rîn 

swyd i me llawn, 


YB EGLWYS, A'I HORDINHADAU. 


Gan fy Ngwaredwr addfwyn, cun, 
Ar un prydnawn. 


2 Fe bellach fydd fy nghân, 
A'm bamddiffynfa glyd, 
Fy Tee yn fy nghraig, a'm noddfa lân, 
Ta 
Pan talodd Ya dawl dwyfol waed, 
Pwy ofyn i mi mwy? 
Can's anfeidroldeb maith a gaed 
Mewn dwyfol glwy'. 
9 Mae angeu'r groes yn fwy 
Na haeddiant yr holl iyd; 
Y mae griddfanau dwyfol glwy' 
Yn gyfoeth drud: 
Fe genir myrdd yn wyn, 
fel yr eira mân; 
Ceir gwel'd rbai ffinidd ar ol hyn 
Yn berffaith lân. 


#@ Myfi anturiaf mwy, 
E cymaint yw fy mai, 
Trwy'r haeddiant dwyfol sy'n ei glwy', 
eb lwfrhau, 
O flaen yr orsedd wen, 
Ffieiddiaf ddyn o'r blaen, 
Gan gredu gall Tywysog nen 
T'y ngwneud yn lan. W. 


491. Rhyfeddodau'r nef yn angeu'r groes. 
6. 8. 4.— Palestina, 140. Dolyddelen, 141. 
] )EWCH yma, gwelwch un 
O ryfeddodau'r ne'— 
Fy Iesu'n rhoddi ei fywyd cun 
Lawr yn fy lle, 
Nes rhoi'r ffieiddia'i ryw 
Yn ddisglaer berffaith wyn; 
286 


SWPER YR ARGLWYDD. 


Ac nid oedd ond anfeidrol Dduw 
A wnaethai hyn. 


2 O! angeu pur y groes, 
Ti bellach fydd fy nghân; 
'Doedd dŵr i'w gael ond ar y groes 
A'm gwnai yn lân: 
Y ffynon loyw hyn, 
Sydd ar y bryn o hyd 
I olchi Ethiop du yn wyn, 
Hyd eitha'r byd.. 


9 Fy enaid, cred yn awr, 
Mae'r ffordd i'r nef yn rhydd; 
Fe roed anfeidrol swm i lawr 
Am jubil ddydd; 
“Ein cyfoeth ddaeth yn ol. 
Trwy bwrcas dwyfol waed; 
Trwy Iesu cawsom ddod i gôl 
Ein hanwyl Dad. W. 


4 32. Marvwolaeth Crist 
6. 4. 6. 4.—Siloah, 149. Liverpool, 160. 


R HYFEDDA hyd a lled, 
Fy enaid trist, 
Uchder a dyfnder maith 
Marwolaeth Crist; 
Pan gym'rodd agwedd gwas, 
A phechod cas ei ryw, 
Bu farw yn ddigŵyn 
I'w ddwyn at Dduw. 


2 Fe gymerth ef ein cnawd, 
O ein Brawd ni! 
Fe safai ar ben y bryn, 
Gwnai'n erbyn llu, 
Gan sathru dan ein traed, 
Trwy'i briod maed ei hun, 
287. 


YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU, 


Ellyllon ar fyr dro, 
Heb ado'r un. 


3 Aeth dan y gyfraith faith, 
Hedd ddaeth i ni; 
Mwy t'raned Sinai gaeth, 
Beth waeth i mi? 
Mae'r llwybr idd ei gôl 
Yn rhydd i'r nefol had; 
Ni fedr Satan serth 
Ddwyn gwerth ei waed. 


4 Fe dalai i lawr ar led 
Ein dyled ni, 
Trwy ddyoddef angeu ar 
Ah Ben Oalfari; aa 
yn o'i ewyllys rydd; 
Caiff eto ddydd sy'n dod 
Elynion cryf a gwan 
'Lawr dan ei drocd. 


5 "Nol rhodai’n Harglwydd hael, 

Yn wael ei wedd— 

Rhyfeddod fwya’ erioed, 
Yn ngwaelod bedd; 

Ond ar y trydydd dydd 

Yn rhydd yr aeth efe. 

Palmantodd lwybr gwych 

I entrych ne’. 


6 'Nol gorphen ar ei waith, 
I'r nef 'r aeth ef, 
Lle mae ef yr awr hon 
¥ Yn gwrando'n llef, 
Yn eiriol drosom draw, 
Ar fyr daw i'n rhyddhau, 
Mae'r amser ddydd a nos 


Xn agoshau. W. 
288 


- 








SWPER YE ARGLWYDD. 


499. | Orist yn dwyn ein beichiau. 
8. 7. p—Diniweidrwydd, 281. Eifionydd, 171, 


E row'd arno bwys euo dd— 
Pwys nas gall'sai ddal mo ddyn, 
Cosb pechodau myrdd o ddynion, 
Heb un pechod ynddo'i hun; 
Do, fe'i gwisgwyd â chystuddiau— 
Ffrwyth fy meiau, fawr a man: 
Fel cawn inau, wael bechadur, 
Aflan, euog, fod yn lân. 


2 Ac yn nyfnder grym ei boenau — 

Dan ergydion angeu loes, 

Fe weddïodd am faddeuant— 
Maddeu i mi ar y groes; 

Fe gofleidiodd f'enaid aflan 
Rhwng y ddaear fawr a'r nen; 

Do, fe 'ngharodd ao fe 'nghofiodd 
Dan yr hoelion ar y pren. 


3 O! anfeidrol berffaith gariad ! 
Cariad nas gall dawn na gras 
Da na'r angylion. penaf 
Fyth yn hollol ddodi 'maes; 
Cariad fydd yn sylfacn gadarn 
: O bob anthem yn y nef; 
Seintiau ac angylion draphlith 
ant am ei gariad ef. 


4 Ac ni fydd mo dragwyddoldeb 

Ddim yn ormod er ei hyd, 

I ddadguddio hen ddyfnderoedd 
Cariad Iesu maes i gyd; 

Holl rinweddau maith ei glwyfau, 
Poenau'r hoelion meinion, llym,. 

A wna i oesoedd fyned heibio 
Eto heb eu gweled ddim. Ww. 


EGLWYS, A'I HORDINHAPAU, 





. Jesu dan yr hoelion. 
—Diniweidrwydd, 231. Trefatdwyn, 171. 
FY enaid ! cod dy olwg, 
Gwel yn amlwg ben y bryn 
~ ule bu Iesu, r Cyfaill ffyddlon, 
N St Dan yr hoelion dur cyn hyn: 
Talodd yno swm dy ddyled 
A gwerthfawr waed ei galon friw: 
Yr Oen dieuog yno'n marw, 
Minau'r euog yn cael byw. D. W, 


435. | Sinai a Chalfaria ynghyd. 
8. 7. D,.— Dusseldorf, 161. Ledforth, 163. 
ELE Sinai a Chalfaria 
Heddyw wedi dod ynghyd, 
Sylwedd mawr yr holl gysgodau 
Yn wynebu'r dwyfol lid; 
Dacw'r cleddyf wedi deffro, 
Llyfrau'r ddeddf yn dod yn mlaen, 
Dacw aur y gwaredigion 
Wedi ei buro yn y tan. AN. 


436. Brwydr Golgotha. 
8. 7. p.—Carmel, 165. Dusseldorf, 161. 
DF ar gopa bryn Golgotha 
Bu'r ymladdfa fwya' erioed; 
Yr Oen heb gleddau, na grym arfau, 
'N sathru'r dreigiau dan ei droed; 
Ef mewn lludded mawr a syched 
Wrth orchfygu uffern lu; 
Eto ffynon yn ei galon 
I olchi'n wyn yr Ethiop du. AN, 
437. Teimlad o Gariad Crist. 
8. 7. D.—Dolwar, vy. 56. Tyddewl, Y. 57. 


a. 2D WY'N teimlo f'enaid 'n awr yn caru 
Yr Oen ogwyddodd droswy'i ben; 
290 








SWPEB YR aBGLWYDD. 


Dywedodd Iesu mawr “Gorphenwyd ” 
Wrth dalu 'nyled ar y pren; 
'Rwy'n caru hardd lyth'renau enw 


Yr hwn fu farw yn fy lle: 
'Does gyfaill yn y byd 'rwyf ynddo, 
A bery'n ffyddlon fel efe. M. B. 


438. Gwahoddiad i'r wledd. 
8. 7. 3.—Holstein, 188, Moldavia, 187. 
Devos hil syrthiedig Adda, 
Daeth y jubil fawr o hedd; 
'Rys yn galw pawb o'r enw 
u tragwyddol wledd: 


Bwrdd yn llawn, yma gawn, 
O foreuddydd hyd brydnawn. 


2 Dewch, y deillion; dewch, y cloffion; 
Dewch, y gwywedigion rai; 
Ymadewch â'r hyn yr oeddych 
Yn cael pleser i'w fwynhau; 
Chwi gewch win, nefol rîn, 
“Yma i'w yfed yn ddibrin. 


3 Ceisiwch wisgoedd y briodas,' .. 
Gwisgoedd hyfryd, hardd eu lliw; 
Nid oes enw teilwng arnynt 
Ond cyfiawnder pur fy Nuw: 
Llian main ydyw rhai'n, 
Sydd yn euddio pob rhyw staen. 
4 Dyma'r wledd y cewch ddanteithion, 
Yma cewch faddeuant rhad; 
Yma cewch chwi brofi'r cariad, 
Hedd yn nofio yn y gwaed: 
Dewch yn awr, dyrfa fawr, 
Ac eisteddwch yma ì lawr. 


5 Yma cewch chwì wel'd y ffynon; 
' Dŵr a gwaed yn afon fawr 
2 


YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU. 


O'r archollion wnaeth y bicell 
Ar Galfaria'n dod i lawr: 
. Cewch lanhad ac iachad; 
Cewch eich beiau dan eich traed. 


6 Chwi gewch yfed yn ddiofn, 
Chwi gewch fwyta yn ddidrai; 
Pob rhyw beth ddymuno'ch calon, 
Chwi gewch yno ei fwynhau, 
Gydag ef, hyfryd le, 
Byth o fewn terfynau'r nef. Ww. 


439. Cofio y dyoddefaint. 
8au. $ll.—Rhyl, y. 76. 
wri gofio'i ruddfanau'’n yr ardd 
A'i chwys fel defnynau o waed — 
Aredig ar gefn oedd mor hardd, 
A'i daro â chleddyf ei Dad— 
A'i arwain i Galfari fryn, 
A'i hoelio ar groesbren o'i fodd; 
Pa dafod all dewi am hyn ? 
Pa galon mor galed na thodd? T.L. 


440. Oyflawnwyd y gyfraith. 
8au. 8Il.—Salome, 218. 
(YFLAWNWYD y gyfraith i gyd, 
Fe ddofwyd ei llid heb fy lladd; 

Cyfiawnder, wrth hir ofyn Iawn, 

Ei daliad yn gyflawn a gadd: 
Cyfiawnder a'r gyfraith sy'n awr 

Yn edrych i lawr yn ddi-lid; 
Mae'r priodolinethau mewn hedd 

Yn gwaeddi “Trugaredd” igyd. . 2. 


441. Golwg o ben Nebo. 
8au. 8lI.—Salome, 218. 
p*X aden colomen pe cawn, 


Mi grwydrwn, mi hedwn yn mhell; 





BEDYDD. 


1 gopa bryn Nebo mi awn, 
I weled ardaloedd gydd well: 
A'm golwg tu arall i'r dŵr, 
Mi dreuliwn fy nyddiau i ben, 
” Dan ganu wrth gofio y Gŵr 


Se 


Fu farw dan hoelion ar bren. AN. 


BEDYDD. 


442. Ffynon wedi ei hagor. 
M. C.—Martyrdom, 90. Tiverton, 86. 
M^5 ffynon hyfryd lawn o waed 
A redodd ar y bryn; 
Y pechaduriaid dua' gaed 
A olchi'r ynddi'n wyn. 


2 Bu'r lleidr aflan un prydnawn 
Yn edrych arni’n llon; 


A minau olchir, sydd yn llawn. [(yf. o. c.] 
Mor frwnt ag ef, yn hon. | cowPeER. 


A43. Orist yn derbyn plani. 
8. 7.—Beaminster, 236. 
Bega Israel sydd ofalus 
Am ei dyner anwyl ŵyn; 
Mae'n eu galw yn groesawus, 
Ac yn eu cofleidio’n fwyn. 
2 ““Gadewch iddynt ddyfod ataf, 


Ac na rwystrwch hwynt,” medd ef, 
“ Etifeddiaeth lân hyfrydnf 


. Pr fath rai yw teyrnas nef.” 


9 Deuwn, Arglwydd, â'n rhai bychain, 
A chyflwynwn hwynt i ti; 
Eiddot mwyach ni ein hunain, 
A'n hiliogaeth gyda ni, 






YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU. 


4 Dewch, blant bychain, dewch at Iesu, 
Ceisiwch wyneb Brenin nef; 

Hoff eich gweled yn dynesu 
T'ch bendithio ganddo ef. M. DB. 


444, Ffynon y dyfroedd byw. 
8. 7, 4.—Tamworth, 178. Alma, 179. 


EDDYW'r ffynon a agorwyd, 
Ddysglaer fel y grisial clir; 
Y mae'n llanw ac yn llifo 
Dros wastadedd Salem dir: 
Bro a bryniau 
_ Agaiff brofi rhin y dŵr. 


2 Y mae rhinwedd gras y nefoedd 
O dragwyddol faith barhad; 
Nid oes darfod ddim ar effaith 
Perffaith haeddiant dwyfol waed: 
Ac er golchi, 
Dwfr heb lwydo, dwfr heb drai. 


3 Minau ddof i'r ffynon loyw 
Darddodd allan av v bryn, . 
Ac mi olcha'm henaid euog 
Ganwaith yn y dyfroedd hyn: 
Myrdd o feiau | 
Dafla'i lawr i rym y dŵr. 


4 Dyma'r fan y caiff fy nwydau 
Gwyllt, cynddeiriog, hyfryd friw; 
Dyma'r fan caf gongcro natur, 
A'i gwrthddrychau o bob rhyw; . 
Caf deyrnasu 
Ar bob eilun teg ei lun, 


5 O! dirwynwch, oriau i fyny, 
A gadewch im wed y dydd 
29 











BEDYDD. 


Pan y torir fy nghadwynau, 
A chaf rodio'n berffaith rydd: 
Ysbryd caethwas 
Wedi troi yn ysbryd hedd. W. 


445, Yr un testyn. 
8. 7. 4.--Tamworth, 178. Frankfort, 173. 
DS: ffynon i'w dymuno 
Fywiol sy'n yr anial dir; 
Dacw'r unig ddŵr sy'n rhoddi 
Hedd ac anfarwoldeb clir: 
Ar Galfaria 
Tardd yr afon loyw i maes. 


2 Yno'r af i 'mofyn pleser— 
Unig bleser 1 barhau; 
Yno caf fi lawn faddeuant 
Am bob trosedd, a phob bai; 
Yno'n unig 
Caf g'wilyddio o honof f'hun. 


9 Iachawdwriaeth rad ei hunan 
Yw fy mhlê o flaen y nef; 
A ffarwel am danaf fythol 
Oni chaf ei haeddiant ef: 
Iesu ei hunan 
Oll o flaen y fainc i mi, 


446. Dyfroedd yr iachawdwriaelh. 
9. 8.—Bethel, 216. Elliot, 217. 
, O ! ARWAIN fy enaid i'r dyfroedd, 
Y dyfroedd sy'n afon mor bur, 
Y dyfroedd a dorant fy syched, 
Ir trymed fy nolur a'm cur; 
Y dyfroedd tragwyddol eu tarddiad, 
Y dyfroedd sy heb waelod na thrai; 
Y dyfroedd a olchant fy enaid, 
Er dued, er amied fy mai. 





YR EGLWYS, A'I HORDINHADAU, 


2 Da iawn i bechadur fod afon 

A ylch yr aflanaf yn wyn; 

Hi darddodd o'r nefoedd yn gyson, 
Hi ffrydiodd ar Galfari fryn: 

Hi lifodd i'r anial cenhedlig, 
Hi olchodd fil miloedd yn lân; 

Hi ylch ei milynau'n llwyr ganaid 
Cyn rhoddi llawr daear ar dân. T. J, 


447. Ffynon i bechod ac aflendid. 
Sau, 8llin.—Salome, 218. 
(AED ffynon o ddŵr ac o waed, 
J I olchi rhai duon eu lliw; 
Ei ffrydiau a redodd yn rhad 
I'r ardal lle'r oeddwn yn byw: 
Er cymaint o rwystrau gadd hon, 
Grym arfaeth a'i gyrodd yn mlaen, 
I olchi tŷ Dafydd o'r bron, 
Jerusalem hefyd ddaw'n lân. AN. 


448. Ffynon Calfaria. 
5. 5. 8.--Hungerford, 220. Edeyrn, Y. 77. 
R groesbren, brydnawn, 
Cyfiawnder gadd iawn, 

Ar gyfraith anrhydedd 'run dydd 
Trwy rinwedd y gwaed 
Boddlonwyd y Tad; 

Mae merch yr Amoriaid yn rhydd. 


2 ÂT Galfari fryn 
gorwyd cyn hyn 
Ryw ffynon ryfeddol ei rhin; 
Hi hollol lanhâ 
Aflendid a phla, 
Hi gana yr Ethiop yn wyt. 
9 Y gwan mae'n gryfhau, 
Er cymaint ei fai, 
I sefyll wrth Sinai'n ddi-gryn; 
296 











EMYNAU CENADOL, 
Mae'n symud a'i hedd 
Fraw angeu a'r bedd, 

A'u hofnau heb adael yr un. 


D. cC. 





EMYMAU CENADOL. 
Pennodau cyfaddas iw darllen mewn (Cyfarfodydd 


Salm il., xix., lxxii., c., cxv., exxii. Esciah ii., xi, xxxv,, 
xl., xlii., xliv., xlix., lií., liii., lv., lx., lxi., lxií., lxv, 
Jeremiah x., xxxi. Eseciel xxxvii. Daniel ii. Micah iv, 
Matthew xx. Actau ii., x. Rhufeiniaid x. Dadguddiad 
XX., xxi. 

449. Yr addewidion gwell. 


M. H.—Sebastian, 18. Boston, 25. ; 
i daloda swm y ddyled ddrud 
Dros fyrdd sydd eto heb ddod i'r byd; 
Pan welo rhai'n rinweddau'i glwy', 
Fyth canu iddo byddant hwy. 
2 Pan glywo'r Indiaid draw am loes 
Creawdwr nefoedd ar y groes, 
Rhinweddau hyfryd marwol glwy' 
Fydd sylwedd eu caniadau hwy. 
3 O! na foed ardal cyn bo hir, 
O'r dwyrain draw i'r deheu dir, 
Na byddo'r iachawdwriaeth ddrud 
Yn llanw cyrau rhai'n i gyd. 


4 Boed Iesu a'i annherfynol stôr 
Yn llanw'r tir, yn llanw'r môr, 
Ei ddoniau maith, a'i gariad drud, 
Yn sylfaen cysur pawb o'r byd. 


5 Dewch, addewidion, dewch yn awr, 
Dyhidlwch eich trysorau i lawr; 





EMYNAU CENADOL. 


Myrddiynau ar fyrddiynan sydd 
Yn dysgwyl am eich boreu ddydd. Ww. 


450. Llwyddianl yr efengyl. 
M. H.— Rockingham, 26, Angels’ Hymn, 27. 


DY amser braf, can's gwawrio bron 
Mae haf-ddydd yr efengyl hon; 

I'r 'nysoedd pell a'r trysor drud, 

A'i swn â hyd eithafoedd byd. 


2 Gwybodaeth Iesu fydd yn stôr, 
Fel dyfroedd mawr yn llenwi'r môr, 
Daw'r de a'r gogledd at yr Iôn— 
Holl bwrcas gwaed yr anwyl Oen. 


9 Llama fel bydd dros fryniau pell, 
Cyflawna'r addewidion gwell? 
O ! galw d’etholedig had 
I brofi rhagorfreintiau'th waed. w. 


451. Teyrnasiad yr Iesu. 


M. H.--Sebastian, 18, Caernarfon, 16. 


Y* Iesu a deyrnasa'n grwn 

O godiad haul hyd fachlud hwn: 
Ei deyrnas â o fôr ì fôr, 
Tra fyddo llewyrch haul a lloer. 


2 Lle y teyrnaso, bendith fydd; 
Y caeth a naid o'i rwymau'n rhydd, 
Y blin gaiff fythol esmwythad, 
A'r holl rai clwyfus iechyd rhad. 


9 Rhoed pob creadur yn ddilyth, 
Neillduol barch i'r Brenin byth; 
Angylion, molwch ef uwch ben, 
A'r ddaear, d'wedod byth, Amen, DR. w. 
298 <<. 


wi 
a 





EMYNAU CENADOL. 


452. Dymuniad am lwyddiant yr Efengyl. 
M. H.—Yr hen 100fe1, 10. Deza, 12. 
LD llwydd i bur efengyl gras; 
O! profed pawb ei rhin a'i blas; 
Cyhoedder llawn faddeuant rhad, 
A modd i'r brwnt gael llwyr lanhad. 


2 Chwyth, udgorn, chwyth y newydd llon, 
Ac aed y sain trwy'r ddaear gron; 
Llanwed yr hyfryd lais bob lle, 
Gorllewin, gogledd, dwyrain, de. 


3 Ymdaened son o gylch y byd 
Am angeu'r groes a'r aberth drud 
Cyfoded gwawr o Galfari, 
A doed yr hyfryd jubili. 


4 Bydd per hosanna trwy bob gwlad 
I Dduw am iachawdwriaeth rad; 
Molianu'r Oen fydd ton bob iaith; 
Clodforir ef trwy'r ddaear faith. P.J. 


453. Canol-fur y gwahuaniaelh wedi ei rieygo. 
M. H.—Yr hen 100fed, 10. 
CANOL fur a ddaeth i lawr, 
A rhwygwyd y wahanlen fawr; 
'Does derfyn mwy i efengyl rad; 
Mae'r drugareddfa yn mhob gwlad, P.J. 


454. Dyrchafiad Calfaria. 
M. H.—Mamre, 14. Melcombe, 15, 
YRCHAFA'r Iôn fryn Oalfari 
| Uwch law y bryniau mwya’u bri; 
Fel gallo holl genhedloedd byd 
Gael gwel'd y groes a'r Aberth drud. 


2 Calfaria fryn, dyrchefir ef 
Yn ngolwg pawb o dam y nef; 





EMYNAU CENADOL. 


Fe ddaw'r Iuddewon yn gytun 
I wel'd gogoniant Mab y dyn. W.E. 


455. Gwawr y dydd. 
M. H.—Lancaster, 17. Angels? Hymn, 27. 
WEL dacw wawr yr hapus ddydd 
Daw meibion Adda oll yn rhydd; 
Dydd taflu Babilon i lawr, 
Fel pwysig faen i'r eigion mawr. 
2 O! Haul Cyfiawnder ! dysglaer, llon, 
Goleua'r byd yn llwyr o'r bron; 
Gwna nefol ddydd 'n ol tywyll nos, 
Dydd seinio haeddiant gwaed y groes. D. a 


490. Llwyddiant ar y gwaith. 
M. H.—Angels’ Hymn, 27. Lancaster, 17. 
O ARGLWYDD Dduw! bywha dy waith 
Dros holl derfynau'r ddaear faith; 
Dros dir a môr dysgleiria i maes 
Yn nerth dy annorchfygol ras. 
2 Mae Babilon yn crynu'n wir, 
Mae'n rhwym o syrthio cyn bo hir; 
O Arglwydd! brysia, rhwyga'r llen, 
Boed Seion bur trwy'r byd yn ben. AN. 


457. Orist wedi ei ddyrchafu i'r groes. 
8. 8. 8.—Nazareth, 43. Rugby, 44. 
L, fenaid, cerdd y ffordd yn hy' 
Yn union tua Seion fry, 
A chadw'th lygad at y nôd— 
Calfaria fryn, lle gweli'r groes, 
A'r aberth arni dan ei loes; 
Rhyfeddod mwya'r nef erioed. 
2 Mae'r bryn yn uchel, uchel iawn, 
A'r aberth ddrud yn eglur lawn, 
Fel gallo'r dwyrain bell a'r de, 





EMYNAU CENADOL. 


Y dynion lle mae yn dywyll nos, 
. Er twylled, edrych tua'r groes, 
A gweled ei drywanu e'. 
3 Fe all yr Indiaid pellaf gaed 

I wel'd yr hoelion yn ei draed, 
A gweld ei ben yn crymu i lawr: 

Fe ylch y pelledigion hyn 

Yn gânaid fel yr eira gwyn, 
Oddi wrth eu beiau, fach amawr. w. 


458. Y llef ddysiaw fain. 
8. 8. 6— Henffordd, 54. Llanelli, 53. 
O 'R nef fe ddaeth llef ddystaw fain, 
Hyfrydaf a phereiddiaf sain, 
Trwy barthau'r ddaear gron; 
Ac er dystawed yw y llef, 
Caiff pawb ei chiywed is y nef; 
Mae Duw ei hun yn hon. 
2 Llef radlawn yw, a melus iawu; 
Cyhoeddiad o faddeuant llawn 
I'r euog gwael ei wedd; 
Gwahoddiad i'r anghenus rai 
At bob cyflawnder heb ddim trai; 
Hon yw efengyl hedd. 
3 Mae'n meddalhau'r afrywiog fron; 
Ewyllys dyn ennilla hon, 
Heb orthddrech, cur, na thrais; 
Hon yw'r newyddion goreu 'rioed; 
I Dduw a'r Oen gogoniant boed 
Byth am yr hyfryd lais. 
4 Aed sain efengyl cyn bo hir 
Ty dwyrain a'r gorllewin dir, 
Y gogledd oer a'r de; 
O! profed pawb effeithiau hon, 
Y byd fo'n plygu ger ei bron, 
A llwydded yn mhob llo. P. J 


EMYNAU CENADOL. 


459 .Mynydd ty yr Arglwydd yn ddyrchafedig. 
M. 8.—Trallwm, 67. Dyfroedd Siloah, y. 17. 
(GORUWCH yr holl fynyddoedd sy 
Bydd mynydd tŷ Iehofah, 
Yn ddychafedig, yn ddiau, 
Goruwch y bryniau ucha'. 


2 Pob cenedl, a phob llwyth, ac iaith, 


A brysur ymdaith ato, 
Yn fyrdd, yn fyrdd, â llawen floedd, 
Fel dyfroedd yn dylifo. J. Be 
460. Y genadaeth. 


M. C.—Farrant, 83. Tallis, 84, 
ENADON hedd gant ddwyn ar frys 
Efengyl gras ein Duw 
I bob rhyw fan yn mhellder byd, 
Lle triga dynol ryw. 


2 Mynegant am y cymod gwiw 
A ddaeth trwy bwrcas drud, 
A'r ffynon hyfryd sy'n glanhau 
Aflendid mwya'r byd. © 
8 Fe lona'r gwyllt farbariad gwael, 
Fe lama'r Ethiop du, 


Wrth glywed am am’r anfeidrol Iawn 
A gawd ar Galfari. 


4 Nin rhoddion mân a rown yn rhwydd, 
A'n gweddi dlawd i'r nef, 
I gaol paganiaid tywyll, pell, 
Yn dorf i'w deyrnas ef. D. O. 
461. Dydd yr efengyl. 
M. C.—St. Stephen, 78. Gloucester, 76. 
Y Iesu, Brenin dae'r a nef, 
Ei hun yn unig yw, 
302 


EMYNAU CENADOL. 


Trwy bwrcas llawn ei werthfawr waed, 
Iachawdwr dynol ryw. 


2 Mae clywed newydd am ei waed 
Yn llifo ar Galfari, 
Yn un o'r pethau mwya'u braint 
' A fedd ein daear ni. 


3 Fei câr y Negro tywyll du, 
Yn hyfryd maes o law, 
Pan t’wyno gwawr efengyl gras 
I dir yr India draw. 8 


4 Fe ddaw'r blynyddoedd pur i ben 
Pan t'wyno efengyl gras, 
Fel haul dysglaerwyn yn y nd 
Yn gylch i'r ddaear las. 


5 Ac mi ddysgwylia'r hyfryd awr, 
Boreuddydd jubili, 
Pan ddelo holl dylwythau'r byd 
I deithio i Galfari. w. 


462.  Codiad haul o'r uchelder. 
M. C.—Farrant, 83. Exeter, 88. 
LFEWYRCHED pur oleuni'r nef 
Dros wyneb daear faith; 
Ac aed efengyl gadarn gref 
Hyd at bob llwyth ac iaith. 


2 Doed deau, gogledd, dwyrain faith, 
Gorllewin o un fryd, 
I edrych ar brydferthwch gwaith 
Iachawdwr mawr y byd. AN. 


469. Llwyddiant yr efengyl. 
M. C. D.—Prydain, 100. Tavistock, 99. 


Ar gwn efengyl bur ar led 
Trwy barthau'r byd o'r bron; 
303 


EMYNAU CENADOL. 


Boed llwyddiant deyrnasoedd cred 
Lle mae pregethiad hon; 

Fel delo miloedd eto i maes 
O'r t'wyllwch cas i fyw, 

Trwy'r India draw ac Asis fras, 
I ganmol gras ein Duw. 


2 Aed sain yr udgorn arian, mawr, 

Yn mlaen trwy'r anial dir; 

A doed y werin gyda'r wawr 
I 'mofyn am y gwir 

Helaetha'th babell’r ochr hyn 
Estyn gortynau i maes; 

O oes i oes, tra paro'r byd, 
Bydd canmol golud gras. 


9 Aed mawl a gweddi'r saint i'r lân 

Fel per aberthau byw; 

A boed, serchiadau Seion wan 

n yn moli Duw; 

Mown a eweith aur bydd hon cyn hir, 
Heb dristwch, cur, na phoen, 

Yn canu am goncwest mawr a gaed 
Trwy werthfawr waed yr Oen. J.W, 


464. Ilwyddiant teyrnas Crist. 
2. 8. ted Y.31. Dorcas, 107. 


EU) yd, Sydd heb un terfyn iddo'n bod, — 
O! aed yn mlaen fwy nag erioed, 

O gwmpas rhod y ddaear fawr; 
Nes elo swn efengyl bur 

I dori'n glir fyrddiynau i lawr. 


2. Mwy, mwy 
Yw buddugoliaeth dwyfol glwy', 
A'i goncwest helaeth gyrhaedd trwy 





EMYNAU CENADOL. 


Galonau fwy na rhif y gwlith; 
Yn nydd ei nerth, y gwanaf nn 
Wrtho a lyn yn ffyddlon byth. 


3 Mae, mae 
Rhyw hiraeth ynwyf yn parhau 
Am wel'd yr amser hyny'n glau, 
Y pryd y mae fy Arglwydd rhad 
I dderbyn ei ogoniant mawr, 
Gan nef a llawr, am roddi ei waed. 


* Addfwynof I dila 
esu, tyr'd i lawr, 
Helaetha dy frentvaineth fawr; 
Cod, ddedwydd wawr iachusol ddydd; 
I'r carcharorion fyn'd i maes 
O'r pydew cas heb ddwfr sydd. w. 


A65. _ Llwyddiant yr efengyl. 

2. $.—Luther, vy. 30. Aberdeen, 103. 

ED, aed 
Y newydd am y dwyfol waed, 

. Nes golchi myrdd o'r duaf gaed, 

O'u pen i'w traed, yn hardd a gwyn; 

Fel byddo nef a daear las 
Yn dadgan gras Calfaria fryn. 


2 Mawr, mawr 
Yw grym llewyrchiad nefol wawr: 
Tyr nos yn ddydd ar blant y llawr; 
ae'r goleu'n awr yn nerthol wir, 
Ond rhagddo â hyd banner dydd; 
Pur oleu fydd mewn nefol dir. T.J. 


466. Galwad yr efengyl. 
7. 8..— Hosanna, Y, 92. 
LLANWED iachawdwriaeth! 
Fel môr didrai yn helaeth; 





EMYNAU CENADOL. 


A doed ynysvedd pell y byd 
I gyd gael meddyginiaeth; 
Mae'r Brenin ar ei orsedd 
Yn cynnyg o'i drugaredd, 
I bechaduriaid tlodion, gwael, 
Ddod ato i gael ymgeledd. G. 


467. Y llwythau yn esgyn ŵ'r wyl. 
T. 6. D.—Heol y Bont, y. 35. Ramah, 108. 


I welwn ben ein siwrnai; 
Aeth miloedd yn y blaen, 

Ar hyd prif ffordd y Brenin, 

Trwy ganol dŵr a thân; 
Mae adsain yn ein clustiau 

O ryw aneirif lu 
Yn chware'u haur delynau 

O fewn i Seion fry. 


2 Mae Salem heb ei llanw, 
Mae'n rhaid cael llwythau 'nghyd, 
Pob rhyw ao iaith o bobl 
O bedwar gwynt y byd; 
Daw tlodion ac efryddion, 
A gwywedigion gwan, 
Tinteiodd heb eu rhifo 
I Seion yn y man. Ww. 


468. Galwad effeithiol yr efengyl. 
7. 6. D=Caerllyngoed, 117. Ardudwy, 118, 
()' ARGLWYDD, galw eto, 
Fyrddiynau ar dy ol, 

A dryllia’r holl gadwynau 
Sy'n dal eneidiau'n ol; 

A galw hwynt o'r dwyrain, 
Gorllewin, gogledd, de, 

Tth eglwys yn ddi-atal, 
Mae digon eto o le, D. J 

306 





EMYNAU CENADOL. 


469. = Mstroniaid yn dychwelyd. 
7. 6. D.—Mount St, 1138. Bremen, 112, 


AW miloedd o rai aflan 
I 'mofyn am y gwaed 
A lifodd ar Galfaria 
I olchi'r duaf gaed; 
Er cymaint ag a olchwyd, 
Sydd yn y nef yn awr, 
Mae'r ffynon fel y grisial 
Yn ngwlad y cystudd mawr. 


9 Daw caethion duon India, 

Anwariaid gwledydd pell, 

I blygu'n llu i Iesu, 
Gan geisio gwlad sydd well, 

A'r dagrau ar eu gruddiau 
Wrth gofio angeu loes, 

Gan ddechreu canu'n beraidd 
Am rinwedd gwaed y groes. aN, 


470. ' Dydd gras 
_ M. B. D.—Heldelberg, 128. Eden Y. 45. 


Ass ddiffrwyth grindir cras, 
sgynodd gras ein Duw, 
Yn loyw fi ffrwd afonydd ddaeth 
Mewn anial gwaetha'i 
Maddeuant rhyfedd rhad 
I'r gwaethaf gaed îs nen, 
Yr hwn a gredo yn yr Iawn 
Fu un prydnawn ar bren, 


2 A doed brenhinoedd byd 
Yn unfryd ato ef, 
A rhoddant eu coronau i lawr 
O flaen ei orsedd gref: 
Ei enw led-led sydd, 
Ni glod a fydd pwehlaw 


EMYNAU CENADOL. 


Y cwbl ag sydd yma i gyd, 
Ac yn y byd a ddaw. 


3 Wel dyna'r pryd y clywn 
Y gair sydd arnom chwant: 
“* Wel, dewch i mewn, a âewch ar frys, 
Chwi fendigedig blant, 
'Tifeddwch drysor rhad 
Bar'tow'd cyn seiliad byd, 
Y deyrnas lawn o bob rhyw faeth, 
Trwyfhaeddiantddaethigyd.” w. 


471. Baner yr efengyl. 
6. 8.—Beverly, 138. Normandy 187. 
AE'r faner fawr yn mlaen, 
Efengyl nef yw hon; 
Mae uffern lawn o dân 
Yn crynu'n awr o'r bron: 
Hi gwymp, hi gwymp, er maint ei grym; 
O flaen fy Iesu "dyw bi ddim, 
Fe bwysa hoelion dur, 
Fe bwysa coron ddrain 
Ar ben Tywysog nef, 

Euogrwydd mwya’ rhai'n: 
Rhyfeddod yw, dewch gwelwch hyn, 
X mwyaf du yn fwyaf gwyn. 

3 Caned a welodd wawr 
Yn codi o'r t'wyllwch du; 
Caned a brofodd flas 
Grawnsypiau'r Ganaan fry; 
Ni ddown, ni ddown, i Seion fryn, 
Er maint yr holl anialwch hyn. 


4 Na lwfrhaed ein ffydd; 
Mae ffydd fel colofn dân 
A blanodd Brenin nef 
I'n harwain gd y blaen; 


to 





EMYNAU CENADOL. 


Mi wela'r wlad, mi ga'i mwynhau, 
Lle pery'm hedd heb dranc na thrai. 
6 O! ffynon fawr o hedd, 
O! anchwiliadwy fôr, 
Sy'n cynnwys ynddo'i hun 
Rhyw annherfynol stôr: 
'Ti bia'r clod; wel cymer ef, 
Trwy'r ddaear, uffern fawr, a'r nef. w. 


A12. _ Dychweliad yr Iuddewon. 
6. 4.—Dinhych, v. 58. Gobaith, v, 52. 


ARGLWYDD cofia om 
Hiliogaeth Abraham, 
A dychwel hwy; 
Y gorchudd ymaith tyn, 
O'u hangbrediniaeth myn, 
'Tydi addewaist hyn; 
Nac oeda’n hwy. | 
2 Duw, dywed, er dy glod, 
Wrth dir y gogledd, Dod, 
Nac atal, dde; 
O! cyfod di dy law 
Ar y cenhedloedd draw, 
A myrdd ar fyrdd a ddaw; 
Mae'th fraich yn gref. J.H. 


473. Gwawrddydd yr efengyl. 
8au. 4llin.—Antwerp, 155. Dresden, 138. 
ED efengyl fel y wawrddydd, 
Aed i gludo myrdd trwy'r gwledydd; 
Eled gain yr udgorn arian 
I ddymchwelyd teyrnas Satan. 
2 T'wyned haul ar fyrdd o werin 
Sy'n y dwyrain a'r gorllewin; 
Sôn am Iesu lanwo'r 'nysoedd 
Fel mae'r dwfr yn jot y moroedd, AX, 


EMYNAU CENADOL, 


ATA. | Gwaredigaeth trwy Grist. 
8. 7. p.—Edinburgh, 164. Dismissien, 160, 


EWN anialwch 'rwyf yn trigo, 
a Temtasiynau ar bob llaw, 
Heddyw, tanllyd saethau yma, 
Fory, tanllyd saethau draw; 
Minau'n gorfod aros yno, | 
Yn y canol rhwng y tân; 
Tyr'd, fy Nuw, a gwel f'amgylchiad, 
Yn dy allu tyr'd yn mlaen. 


2 Marchog, Iesu, yn llwyddianus, 

Gwisg dy gleddyf ar dy glun; 

Ni all daear dy wrthsefyll, 
Chwaith nac uffern fawr ei hun: 

Mae dy enw mor ardderehog, 
Pob rhyw elyn gilia draw; 

Mae dy arswyd trwy'r greadigaeth 
Pan y byddost ti ger llaw. 


9 Tyn fy enaid o'i gaethiwed, 
Gwawried bellach foreu ddydd; 
Rhwyga' n chwilfriw ddorau Babel, 
y barau heiyrn yn rhydd; 
Gwthied caethion yn finteioedd 
Allan megys tŵnau llif, 
Torf a thorf dan orfoleddu, 
Heb na diwedd fyth na rhif. 


4 Mi debygaf clywnf heddyw 

Sŵn caniadau draw o bell, 

Torf yn moli am waredigaeth, 
Ac am ryddid llawer gwell; 

Gynau gwynion yw eu gwisgoedd, 
Palmwydd hyfryd yn eu llaw, 

A hwy ânt gyda gogoniant 
Mewn i'r bywyd maes o law. 








EMYNAU CENADOL, 


5 Minau bellach orfoleddaf ' 

Fod y jubil fawr yn dod, 

Y caflawnir pob rhyw sillaf 
A lefarodd Iesu erioed: 

De a gogledd yn fyrddiynau 
Ddaw o eitbaf tywyll fyd, 

Gyda dawns ac udgyrn arian, 
Mewn i Salem bur yn nghyd, w. 


A'T 5. Cwymp Babilon. 
8. 7. p.—Vienna, Y. 60. Mendelssohn, y. 58. 
ABEL gwympa, er ei chryfed, 
Dagon syrth, er maint ei barch; 
Nid oes elyn ddichon sofyll 
O flaen Iôr a'i gadarn arch: 
Hollalluog yw Duw Israel, 
Arglwydd lluoedd llawr a nen; 
Caerau Iericho a syrthiant 
Pan ddaw'r seithfed tro i ben. 


2 Clywir sŵn yn mrig y morwydd, 
eulu Seion ymgryfhewch ; 

Wele'r wawr yn dechreu codi; 
Haleluwia, llawenhewch: 

Fe udgenir trwy'r holl ddaear 
Udgorn mawr efengyl hedd: 

‘¢Syrthiodd Babel, syrthiodd Babel, 
Mwy nis gwelir ond ei bedd.” AN. 


476. _ Dychweliad yr Iuddewon. 
8. 7. D.—Eiflonydd, 179. Bohemia; 168. 
pee Tuddewon cyndyn bellach 
I hoffi llais efengyl hedd; 
Boed i swn yr udgorn arian 
'Nawr agoryd pyrth y bedd; 
Aed eu dyddiau diffrwyth heibio, 
A'u caethiwed doed 1 ben; 


EMYNAU CENADOL. 


Hwythau'n credu'n llu ar unwaith 
Yn yr hwn fu ar y pren. 


2 Doed y pedwar gwynt, anadlant 
Ary lÍaddedigion hyn; 
O eithafoedd pella'r gwledydd 
Gwelant ben Calfaria fryn; 
Ac wrth swn yr udgorn arian, 
a barau Babel fawr 
Fyddo'n agor, nes bo'r caethion 
O'u carcharau oll yn awr. 


3 Impier hwynt i'w holewydden, 
' * _ Profent o'i rhinweddau per; 
Doed yr Iuddew mud i ganu 
Mwy am ras anfeidrol Nêr; 
Cariad heb gyfnewid eto, 
A ffyddlondeb mawr, di-drai, 
Gras fel moroedd o Galfaria, 
Digon byth i gladdu bai, RB. J, 


ATT. | Oyflawniad o'r addewidion. 
8. 7. 4.—Verona, 174. Peniel, 172. 
ROS y bryniau tywyll niwlog, 
D Yn dawel, f'enaid, edrych draw, 
Ar addewidion sydd i esgor 
Ar ryw ddyddiau braf ger llaw: 
Nefol Jubil, 
Gad im wel'd y boreu wawr. 


2 Doed yr Indiaid, doed Barbariaid, 
Doed y Negro du yn llu, 
I ryfeddu'r ddwyfol goncwest 
Unwaith gaed ar Galfari; 
Sŵn y frwydr 
Dreiddio i eithaf conglau'r byd. 


9 Ar ardaloedd maith o dywyllwch 
T’wynu wnelo'r haulwen lân, 


EMYNAU CENADOL. 


Ac ymlidied i'r gorllewin 
nos o'r dwyrain draw o'i blaen: 
Iachawdwriaeth, 
Ti yn unig gerio'r dydd. 


4 Gwawria, gwawria, byfryd foreu, 
Ar ddiderfyn fagddu fawr, 
Nes bo bloedd yr auraidd udgorn 
Yn adseinio'r nen a'r llawr, 
Holl derfynau 
Tir Immanuel i gyd. 


5 Hed fel mellten, bur efengyl, 
A gorchfyga oll yn lân; 
Bydded i'th gyffiniau eang 
Ymhelaethu fyth yn mlaen; 
* A'th lywodraeth, 
Dros y moroedd mawr i gyd. w. Cyf.3.w. 


AU8. 7  “ Dded dy deyrnas.” 
8. 7. 4.—Peniel, 172. Alma, 179. 
pw teyrnasa ar y ddaear, 
O'r gorllewin bell i'r de; 
Cymer feddiant ar ardaloedd 
Pellaf, t'wyllaf, îs y ne'; 
Haul cyfiawnder, 
Llanw'r ddaear fawr a'th ras. 


2 Doed yr India fawr, gyfoethog, 
Heddyw dan dywyllwch sydd, 
I gael gwel'd efengyl hyfryd 
Yn dwyn drosodd oleu dydd; 
Nes bo heddwch 
Yn teyrnasu o fôr i fôr, 


9 Taened gweinidogion bywyd 
Iachawdwria€th Iesu ar led; 
Cluded moroedd addewidion 
Drosodd draw pr hai digred; 


EMYNAU CENADOL. 


Aed efengyl 
Ar adenydd dwyfol wynt. 


4 Doed preswylwyr yr anialwch, 
Doed trigolion bro a bryn, 
Doed y rhai sydd ar y cefnfor 
I garu'r iachawdwriaeth hyn; 
Nes bo adsain 
Moliant yn amgylchu'r byd. 


5 Pur ganiadau i Frenin Seion 
Fyddo yn llawenydd llawn, 
Draw o'r dwyrain lle mae'n codi, 
[ fachludiad baul brydnawn; 
Fyth na sonier 
Ond am degwch Brenin nef.” w. 


479. Llwyddiant i newyddion iachawdwriaeth. 
8. 7.4.—St. Peter, 183. Verona, 174. 
ED newyddion iachawdwriaeth 
Ar adenydd dwyfol wawr, 
I ororau eang, helaeth, 
I eithafoedd daear lawr; 
Brysied boreu 
Jubil ddydd efengyl gras. 


2 Llifed ffrwd y dyfroedd bywiol 
Ddaeth dan riniog teml Iôn, 
Afon bur o orsedd rasol, 
Glân orseddfainc Dur a'r Oen 
Ei rhinweddau 
Sy'n dwyn bywyd yn lle gwae, 
9 Aed effeithiol addewidion 
Dwyfol hyd eithafoedd byd; 
Aent 1 gasglu prynedigion 
Iesu ato ef ì gyd; 
Ffrwyth ei lafur, 
Tw ddiwallu byth, Amen, T. J 
9 








EMYNAU CENADOL. 


480. Ffrwylh marwolaeth Orist. 
8. 7. 4.—Verona, 174. Caio, Y. 65. 
A& y groes dyrchafwyd Iesu, 
sFel y sarph ar drostan hir 
Ac fe dŷn y aneirif luoedd 
Ato'i hun ar fôr a thir; 
Byth ni chollir “ 
Neb i a gredo ynddo ef. 


2 Marw wnaeth y gronyn gwenith, 
A thoreithiog fydd ei ffrwyth; 
Rhana'r ysbail gyda’ r cedyrn, 
I'w elynion tâl y pwyth; 
Ni wel Se tan 
Un o ddefaid Crist yn ol. . 


3 Fe gaiff Iesu fyrdd o ddeiliaid 
O bob cenedl îs y nef; 
At ei draed yn ufudd deuant, 
Had a'i gwasanaethant ef; 
Bydd eu nifer 
Fel y gwlith o groth y wawr. P. 2. 


481. Brenhiniaeth Crist. 

8. 7. £—Lewes, 177. Sicily, 180. 

How deyrnasoedd byd yn gyfan 
Sydd yn eiddo'n Harglwydd ni; 
Ei odraeth sydd yn eang, 
ei enw uwch pob bri; 
Boed yn amlwg 
Ei ogoniant ef a'i ras. 


2 Iesu, estyn dy deyrnwialen 
Dros derfynau eitha'r byd; 
Dyrcha'th faner at dy bobl, 
Atat tyn y rhai'n i gyd; 
Gan bob llygaid 
Gweler inchawd wriaeth Duw. pe. 5. 


EMYNAU CENADOL. 


482. Dhwyddiant yr efengyl. 
8. 7. 4.—Rheidol. 191. Iorddonen, €. 66. 
YRED, Iesu, i'r ardaloedd, 
Lle teyrnasa tywyll nos; 
Na foed rhan o'r byd heb wybod 
Am dy chwerw angeu loes; 
Pa'm bydd poen add Oen 
Am dano'n eitha'r byd heb son Î 


2 Aed i'r dwyrain a'r gorllewin 
Aed i'r gogledd, aed i'r de, 
Roddi hoelion dur cadarnaf, 
Yn ei draed a'i ddwylaw e'; 
Doed ynghyd eitha'r byd 
' I wel'd tegwch d'wynebpryd. 


3 Doed paganiaid yn eu t’wyilwch, 
Doed y Negro dua'u liw, 
Doed addolwyr yr eilunod 
I wel'd tegwch Iesu'n Dduw: 
Deued llu heb ddim rhi' 
Fyth i ganu am Galfari. Ww 


483. Baner gras. 
8. 7. 3.—Holstein, 188. Moldavia, 187. 
De i'r frwydr, dewch yn union, 
Filwyr Iesu, 'n foreu iawn. 
Chwi gewch weled buddugoliaeth 
Lân a helaeth, y prydnawn; 
Ef ei hun, heb un dyn, 
Dery'r gelyn yn ddi-gryn. 
2 Mae'r efengyl wen yn curo, 
Ac yn codi baner gras 
Mown rhyw mdd o ardaloedd, 
myn maes; 
Ymaallefbarynef 
Yn cyhoeddi ei haeddinnt ef, W. 
1 











EMYNAU CENADOL. 
484.. Gogoniant y dyddiau diweddaf. - 


Tau, 4llin.—Durham, 197. German TIymn, 19a. 
LE'r dydd yn gwawrio draw, 
Amser hyfryd sydd ger llaw, 
Daw'r cenhedloedd yn gytun 
I ddyrchafu Mab y Dyn. 
2 Gwelir teyrnas Iesu mawr 
Yn ben moliant ar y llawr; 
Gwelir tŷ ein Harglwydd cu 
Goruwch y mynyddoedd fry. 
3 Gwelir pobloedd lawer iawn 
Yn dylifo ato'n llawn; 
Cyfraith Iesu gadwant hwy, 
Ac ni ddysgant ryfel mwy. 
4 Fe geir gweled Babel fawr 
Wedi syrthio oll i lawr, 
A'r teyrnasoedd mawr eu bri 
Oll yn eiddo'n Harglwydd ni. T. 


485. | Dyddiau hyfryd i ddyfod. 
7. 4.—Aberafon, 209. Llanfair, 233. 
Y MAE'r dyddiau'n dod i ben,— 
Dyddiau hyfryd, 
Y dyrchefi'r Brenin nen 
Dros yr hollfyd; 
Fe â dwyfol angeu drud 
Pen Calfaria 
Trwy ardaloedd pella'r byd: 
Haleluwia. 


2 Fe bregethir Iesu a'i ras, 
Mewn awdurdod, 
Yn yr India eang fras 
Yn ddiddarfod; 
Fe â swn yr udgorn clir 
Bit ey 


EMYNAU CENADOL, 


Tr gorllewin anial dir; , 
Haleluwia. 


3 Minau gredaf yn fy Nuw, 
'Mhriod rhyfedd, 
A fu farw, 'nawr sy'n fyw 
Yn ddiddiwedd; 
Ac er mwyn ei chwys a'i waed, 


Mi wir greda” 
Ca'i ngelynion dan fy nhraed: 
Haleluwia. Ww. 
486. ““Y gauaf a aeth heibio. 


7. 4.—Aberafon, 209. Essex, 208. 


JASGHAWDWRIAETH gydd yn awr, 
Dawel hyfryd, 

Yn dylifo'n braf i lawr 

Ddŵr y bywyd; 
Dyma ryfeddodau Duw — 

Y ffieiddiaf 
O rai meirw'n dod yn fyw! 

aleluwia. 


2 Darfu'r gauaf chwerw hir, 

Amser sythdod, 

Pan oedd cwsg yn llanw'r tir, 
A phob nychdod: 

Daeth y ddwyfol, nefol hin, 
Fwyn, bereiddiaf; 

Minau ddrachtia'r nefol win: 
Haleluwia. 


9 Tarddu i maes mae'r egin grawn, 
Mewr cyssondeb, 
Hauwyd gynt yn arfaeth lawn 
Tragwyddoldeb; 
Ao ni chollir un o'r had— 
Y rhai lleiaf, 
918 


EMYNAU CENADOL. 


Blanwyd yno gan ein Tad: 
Haleluwia. w. 


487. Y nos yn myned heibio. 
7. 4.—Aberafon, 209. Elanfair, 338, 


Y NOSWEITHIAU hirion gy 
'Mron myn'd heibio, 
A'r cymylau tywyll, du, 
Sydd yn cilio; 
Fe ddaw'r haf a'r egin gwan 
I lawn fywyd; 
A hwy ddygant yn y man 
Ffrwythau hyfryd. 
2 Dyddiau d dwyfol ras 
Ddaeth o'r diwedd, 
Ac fe dyr effeithiau i maes 
Nefol, rhyfedd; 
Fe ddaw gwinllan f'Arglwydd mawr 
I oresgyn 
Anial fanau pella'r llawr, 
Heb un terfyn. Ww. 


488. Llwydd i efengyl gras. 
7. 4.—Essex, 208. Aberafon, 209. 
ED efengyl gras ar led 
Trwy'r holl wledydd; 
Plygu wnelo rhai di-gred 
I Fab Dafydd; 
Doed trigolion dae'r a nef 
O un galon, 
I wel'd mu teilwng ydyw ef 
I gael y goron. DR. L. 


489. Llwyddiant yr efengyl yn ol Arfacth Dino, 
T. 4.—Aberafon, 209. Llanfair, 253. 
ETH yw'r cynhwrf nerthol iawn 
Sy'n y goedwig! 


EMYNAU CENADOL. 


A yw’r arfaeth fawr ei dawn 
Ddim yn ddiddig ? 

Nis boddlonir moni'n llawn 
Nes cael gweled 

Oll â brynwyd un prydnawn 
O'u caethiwe 


-2 Y mae heddyw nefol wawr 

Yn llewyrchu, 

Ac yn chwalu'r t’wyllwch mawr 
Fel y fagddu; 

Ernes yw o foreu llawn 
O'r uchelder; 

Ymddysgleiria'n hyfryd iawn 
Haul Cyfiawnder. 


3 Rhaid i'r Iesu'n helaeth gael, 

Y mae'n haeddu, 

Gwel'd o ffrwyth ei lafur hael, 
A'i ddiwallu; 

Miloedd myrdd o estron lu 
Ddont yn fuan 

I gael profi ei gariad cu 
I rai aflan. AN, 


490. Cynnull crwydraid Israel. 
llau.—Wareham, 213. 
PALMENTWCH y brif-ffordd, daw Israel yn llu, 
O'r Aipht ac Assyria, a'u Harglwydd o'u tu; 
A'u dagrau'n llifeirio yn gof am y pren 
Lle'r hoeliodd eu tadau Dywysog y nen. AN. 


491. Goruchafiaeth yr efengyl. 
9, 8.—Elliot, 217. 
ps miloedd ar ddarfod am danynt 
O hen wlad Assyria cyn hir, 
Preswylwyr yr Aipht ac Ethiopia, 
Ai Grist y Gwaredwr yn wir; 
98 


EMYNAU CENADOL. 


Cyflawnir y prophwydoliaethau, 
Daw'r holl addewidion i ben, 

Fe dynir myrddiynau at Iesu 
Ddyrchatwyd rhwng daear a nen, 


2 Yr holl freniniaethau a dreulir, 
A'r ddelw falurir i lawr; 
Y gareg a leinw'r holl wledydd, 
Ei chynydd fel mynydd fydd mawr: 
Ceir gweled cenhedloedd y ddaear 
Yn dyfod o bedwar cwr byd 
Ymofyn y ffordd tua Seion 
Y bydd ei drigolion i gyd. P.J. 


492. Cwymp Babilon a dychweliad y gaethglud. 
6. 5. 8.— Hungerford, 220. Edeyrn, Y. 77. 
AE'r dydd yn nesau, 
Ceir gweled yn glau 
Daw Babilon gadarn i lawr. 
Mae'r taliad mor ddrud, 
Teyrnasoedd y byd 
A'n eiddo Emmanuel mawr. 
2 Hen anghrist sydd fawr, 
Falurir 1 lawr; 
Mae'r gareg a'i threiglad yn rhydd: 
Er gorfod cael briw, 
Daw'r tystion yn fyw; 
Haleluwia ! bron gwawrio mae'r dydd. 
8 Er cymaint yw'r llid, 
Daw'r gaethglud i gyd 
O ddyfnder caethiwed yn rhydd; 
Fa ddaw'r jubili 
I fyny'n llawn rhi'; 
Haleluwia! bron gwawrio mae'r dydd. 
4 Mae'r dydd yn nesau 
Pan ddryllir yr iau 
O herwydd eneiniod y Pen; 


PROFIADAU CREDADYN. 


Mae'r amser ger llaw, 
Iuddewon a ddaw 
I garu'r hwn fu ar y pren, 


6 Y Meichiau a wel 
F Ei lafur dan eel iy lia 
e'u myn o afael y llid; 
Hwy arwyd yn rhad, 
Fe'u prynwyd a gwaed, 
Fe'u gelwir, fe'u golchir i gyd. 
6 Ar Galfari fryn, 
Yn haeddiant Duw-ddyn, 
Caed trysor, am dano bydd son; 
Mae'n gyfoeth mor ddrud, 
Fe leinw'r holl fyd: 
Clodforedd am rinwedd yr Oen. w.J 


493. Efengyl yr lôn. 
5. 5. 8.—Hungerford, 220. Edeyrn, Y. 77, 
FENGYL yr Iôn, 
Am dani bydd son 
Trwy'r brôydd a'r bryniau o'r bron; 
Hen Iericho fawr 
Yn llwyr ddaw i'r llawr; 
Mae'r udgyrn yn bloeddio wrth hon. ov. c. 


PROFIADAU CREDADYN. 


494. Yr hen drugareddau. 
10au.—Erfyniad, 8, Gruddfaniad, y. 2. 
Pe 'rwyt yn myn'd? Pa'm*'rwyt yn aros 
Tyr'd, O fy Nuw! ymafla yn fy llaw: [draw? 
Tegwch heb sylwedd sy yma'n gytun; 
Mae'r cwbl 8 werthfawr ynot ti dy hun. 





PROFIADAU CREDADYN. - 


Fy Nuw, fy Nuw, fy Mhriod a fy Nhad, 
Fy ngobaith oll, a’m iachawdwriaeth rad, 
Ti fuost noddfa gadarn i myfi, 

Gad i mi eto wel’d dy wyneb cu. 


Nac aed o'th gôf dv ffyddlon amod drud, 
Yn sicr wnawd cyn rhoi gylfaeni'r byd; 
Ti roist im yno drysor maith didrai; 
Gad i mi heddyw gael dy wir fwynhau. 

|4 O! cofia'th hedd rai prydiau roist i lawr 

_ I'm henaid trist mewn cyfyngderau mawr; 
O! edrych eto, mae fy enaid gwan 
Gan syched mawr, ar drengu yn y fan. 

5 Raid i ti ddim ond dweyd un gair o hedd, 

gyched dry yn dawel nefol wledd; 

Fe dderfydd gofid, derfydd pob rhyw wae, 
Fy nhristwch lyngcir yn dy wir fwynhau. 


495. Llef y pechadur. 
10au..—Erfyniad, 8. Gruddfaniad, Y. 2. 


| pECHADUR wyf a aeth yn llwyr ar goll, 
O'm pen i'm traed yn euog, aflan, oll; 

Dan glwyfau dwys tra dyfnion, trymion, trist; 
Ond Meddyg rhad i'm bath yw Iesu Grist. 

2 Efe ei hun, i roddi im iachad, 
Yw'r un a fedd bob gras a rhinwedd rhad; 
Ac arno ef, sy'n ffynon o bob dawn, 
Mi goda'm llef, hwyr, boreu, a phrydnawn. 

3 O Iesu gwiw! golch fi o'm pen i'm traed, 
Trwy rinwedd pur dy werthfawr ddwyfol waed: 
Rho heddwch im rhag euog, ofnus gur, 

A llanw fi â'th anian sanctaidd, bur. 


4 Fy Iesu mae diferyn bach o'th hedd, 
Mewn byd o boen yn beraidd hyfryd wledd 
O'r afon fydd i'w hyfed mewn mwynhad, 
Fel melys win, yn hyfryd dŷ ein Tad! T. Je 
3 


“ 


. - PROFIADAU CREDADYN. 


496. Dymuniad yr annheilwng. 
10au. —Erfyniad, 8. Gruddfaniad, Y. 2. 
HYFEDDU'r wyf, a mawr ryfeddod yw, 
Fy ngharu erioed, y gwaela' o ddynol ryw; 
Cael yn dy dŷ, o fewn ei furiau, le, 
Ac enw gwell nag enwir îs y ne'. 


2 Duw, atal di rwysg fy meddyliau ffol, 
A dena'm serch a'm calon ar dy ol; 
Yn holltau'r graig dod im ymgeledd glyd, 
Mewn tawel bedd, nes myn'd o'r anial fyd. AN. 


497. : Dymuniad am fod yn ffrwythlawn. 
10au,—Erfyniad, 8. 
WNA fi fel pren planedig, O fy Nuw! 
Yn îr ar lân afonydd dyfroedd byw: 
Yn gwreiddio ar led, a'i ddail heb wywo mwy, 
Yn ffrwytho dan gawodydd dwyfol glwy'. a. a. 


498. «“ Pobpeth er daioni.” 
:  l0au.—Gruddfaniad, Y. 2. 
ERFYSGU'r wyf dan flinder llawer loes, 
Dych'mygion gau, a griddfan dan y groes; 
A'm Iesu'n fwyn yn dwyn ei waith i ben, 
A phob rhyw beth 'nol arfaeth nefoedd wen. an. 


499. Gweddi am bresenoldeb Orist. 
10au.— Emyn Hwyrol. y, 1. | 
TRIG gyda mi, fy Nuw, mae'r dydd yn ffoi, | 
Cysgodau'r hwyr o'm'hamgylch sy'n crynhoi; 
Diflana nerth y ddaear hon a'i bri; 
Cynnorthwy'r gwan, O ! aros gyda mi. 


BR Yn brysio at ei derfyn mae fy nydd, 
Mwynhad y byd a'i barch yn cilio sydd; 
Yn wyw a gwael try pob peth; ond 'Tydi, 
X Digyfnewid, aros gyda mi, 

3 


» PROFIADAU CBEDADYN. 


9 Nid digon gair, na brysiog wel'd dy wedd, 
Ond gwna dy drigfan gyda mi mewn hedd, 
Yn ostyngedig, addfwyn, gyfaill cu, 
Nid fel ymdeithydd, aros gyda mi. 


4 Bydd yma: nid fel Brenin i greu braw, 

). Ond mewn llawn hedd, a doniau yn dy law, 
O ras yn llawn, a chalon at bob cri, 
'Tyr'd, Ffrynd troseddwyr, aros gyda mi. 


5 Ti wenaist arnaf yn moreuddydd oes, 
Tra'r oeddwn i'n wrthnysig iawn, a chroes, 
Yn ffyddlon buost, er im d’adael di; 
I'r diwedd, Arglwydd, aros gyda mi. 


6 Rhaid im gael gwel'd dy wedd bob awr heb ball, 
Beth ond dy ras a faedda rym y fall ? 
Pwy'm deil i'r lan, a'm harwain, fel Tydi? 
Yo mhob rhyw dywydd aros gyda mi. 


7 Nid ofnaf ing, na gelyn, nac un gwae, 
Os caf, fy Nuw, yn unig dy fwynhau; 
Palemaeangeu? P'le mae'r erchyll fedd ? 
Gorchfygaf hwynt trwy rin dy nefol hedd, 


3 Rho wel'd dy groes yn yr Iorddonen gref, 
Trwy'r niwl cyfeiria'm golwg tua'r ne, 
Tyr gwawr y nef, cysgodaur hwyra ffy, . 
Wrth fyw, wrth farw, aros gyda mi. (yf. o LYTE, 


500. Orist yn fwy na'r byd. 
10au.—Clod, 5. Coburg, 4. 
M* rown y byd, ac oll sydd ar y llawr, 
Am dy fwynhau un fynyd fach o'r awr; 
Mae golwg arnat lawer iawn yn well 
Na llawnder trysor yn yr India bell. 
? 'Dyw colli'r ddae'r ddim colled i mi mwy, 
Pan gefais brawf o'i nefol farwol glwy’; 
325 


PROFIADAU CREDADYN. 


Mae yma drysor nad oes dan yr haul, 
O dde i ddwyrain bell i'w gael o'i ail. 


9 Ffarwel, ffarwel i welaf îs y ne', 
Ond im gael Duw yn unig yn eu lle; 
Mae fy nymuniad yn terfynu'n un, 
Heb dai dim yn eisiau ynddo ef ei hun. 


4 Ef wyf am gael, ef wy'n ei geisio o hyd, 
Trwy bob rhyw dwrf a dwndwr yn y byd; 
Mi fyddaf lonydd, 'chaiff creadur mwy 
Derfysgu f'enaid, yn ei farwol glwy'. 


6 'Does dim foddha fy nymuniadau mawr, 
O eitha'r nen i eitha'r ddaear lawr, 
Maith annherfynol fy serchiadau yw, 
Nid oes â'u lleinw ond anfeidrol Dduw. 


6 Pa'm 'rwyt, fy Nuw, fy ngobaith i gyd, 
Yn sefyll draw amserau meithion cyd ? 
O! ateb, tyr'd; 'does lais o dan y ne’ 
Ag sydd yn beraidd i mi yn dy le. 


901. Ymffrostio yn Nghrist. 
10au.—Coburg,4. Clod, 6. 


W. 


])*RFYDDED sén am haeddiant dyn a'i rym 
Fe dawdd yn llwyr o flaen cyfiawnder llyn, 
Yn nghlwyfau'r Oen ymffrostia f enaid tlawd, 


Daeth trefn y nef â'r Iesu i mi'n Frawd. 
2 Ar dir na môr ei debyg gwn, nid oes; 


Seraphiaid pur ni thraethant byth mo "i oes; 


Dringo a wnaf, trwy nerth ei ras, o'm gwae, 


Nes caffwy'n glir ei weled fel y mae. 
502. Hiraeth am y dydd. 


M. H.—Beza, 12. Mamre, 14. 


0’ DEUED iachawdwriaeth gras 
A'i hael drysorau mawr i maes; 
326 


A) 


PROFIADAU CREDADYN, 


Cymer allweddau'r nefoedd faith, 
A dadglo'r carchar tywyll, caeth. 


2 'Rwy'n rhwym, 'rwy'n rhwym, a'r t'wyllwch 
Sydd yn fy nghadw'n llesg i lawr; [mawi! 
Y leiaf radd o oleu'r dydd 
A ddettyd f'enaid bach yn rhydd. 


3 Pe cawn fy nhraed ar sanctaidd dir, 
A gwel'd fy nghartref draw yn glir, 
Gelynion fyrdd, nid ofnwn mwy 
Y cryfaf un o honynt hwy. 


4 Er llwfrhau, mi bia'r dydd, 
Marwolaeth Iesu'n fywyd sydd, 
A phoenau'r groes—anfeidrol rin, 
Sy'n ddigon trech nag angeu'i hun. 


5 Mae lleiaf loes Iachawdwr drud 
Yn llawer mwy na beiau'r byd, 
Un dafn gwaed, un dwyfol glwy' 
Sy'n drymach na'u heuogrwydd hwy. 


6 Wel fenaid, bellach, tyr'd yn mlaen, 
A dechreu'th baradwysaidd gân; 
Aberthwyd pasc, tywalltwyd gwaed, 
Fe gliriwyd ffordd i dy fy Nhad, Ww. 


503. ‘‘Na âd un eiddil gwan.” 
M. H.—Leipsic, 31. Brynteg, Y. 5. 


NWYLAF wrthddrych f'enaid drud, 
Fy holl hyfrydwch yn y byd, 
Na 'mad â mi, un eiddil gwan, 
Sy'n teimlo'th eisieu yn mhob man. 


2 O! aros yma 'ngwres y dydd; 
Fy nghystudd yn chwanegu sydd; 
Yn gruddfan 'rwyf o dan y groes, 
Aros nes ffoi cymylau'r nos. 


PROFIADAU CREDADYN. 


9 Aros nes codi'r seren sydd 
Yn arwain hyfryd oleu'r dydd, 
A chodi'r haul oleuwen gli, 
Sy'n dangos bryniau Salem dir. W. 


904. Ymbiliau y pererin. 
' M. H.—Leipsic, 31. Golgotha, Y. 6. 


PERERIN wyf mewn anial dir 
Sychedig am gysuron gwir; 

Yn erwydro f'amser a llesgau 

O hiraeth cywir dy fwynhau. 


2 Haul y Cyfiawnder, dysglaer, cu, 
Tywyua trwy bob cwmwl du; 
O dan dy esgyll dwyfol mae 
. Y Balm o Gilead sy'n iachau. 


3 Mae gras yn rhyw anfeidrol stôr, 
- A doniau ynot fel y môr; 

O! gad i druenusaf ddyn 

Gael profi gronyn bach o'i rîn. 


4 Ac os bydd i ti faddeu 'mai, 
Ac o f'archollion fy iachau, 
Dy glod, dy ras, a'th enw gwiw 
Gaiff fod fy mhleser tra fwyf byw. Ww. 


500. Ffordd y ffyddloniaid. 
M. H.—Lancaster, 17. Caernarfon, 16. 


i i nefoedd fry 'r aeth Iesu gwiw, 

Ynddo gobeithiodd Israel Duw, 
Palmantodd ftord d i'r enaid blin 
O'r ddae'r i fyny ato'i hun. 


2 Y ffordd yr aeth prophwydi 'mlaen, 
A'r mil myrddiynau fu'n y tân; 
32 


PROFIADAU CREDADYN. 


Swn torf aneirif eilwaith cawn 
Ni glywed arni'n beraidd iawn. 


3 Ffordd sanctaidd, bur, heb och na gwne, 
Nas teithia neb annuwiol rai; 
Gormesol ddyn 'rhyd hon ni ddaw, 
A llew nis dring i'r nefoedd draw. 


4 Y pererinion glewion, glân, 
Nid ofnant byth na dŵr na thân, 
Dyeithriaid ar y ddaear ddu 
Sy'n teithio tua'r Ganaan fry. 


5 A phe ynfydion fyddent hwy, 
Ni chaent ddim cyfeiliorni mwy; 
Hwy ânt yn mlaen, trwy rìn y gwaed, 
Nes dod dan wlith yr hyfryd wlad. We 


506. Bywyd y pererinion. 


M. H.—Croesoswallt, 19. Sebastian. 18, 


TRAFAELWYR ym i'r Ganaan glyd, 
Llesg bererinion yn y byd; 
Ni glywsom lais yn gwawdd i'r nef, 
I gael teyrnasu gydag ef. 

2 Pa beth all mwyach ddwyn ein bryd, 
Na'n denu i aros yn y byd ? 
Ein hiraeth ni a'n syched yw 
Cael myn’d i'r lân at deulu Duw. 


3 Ymdrechu wnawn trwy nerth ein Duw, 
Nes eael y wisg a'r goron wiw, 
O law'n gelynion fyn'd yn rhydd, 
A chael yr uchel gamp a'r dydd. 
4 Rhedwn ar frys mawr yw y fraint, 
Y nef yw diwedd gyrfa'r saint; 
Er maint yw'r llid partow'd ein llo 
Yn mynwes Naf o HAN i'r ne’. w. 
3 


PROFIADAU CREDADYN. 


507, Hyder y pererin. 
M. H.~Leipsic, 31. Melindwr, 32. 
ERERIN wyf tua Salem bur, 


Ddiangodd maes o’r Aiphtaidd dir; 
Rho nerth, fy Nuw, i deithio 'mlaen, 
Nes dod i mewn i'r Ganaan lân. 


2 Gelynion taer sydd o bob tn, 
Fel cad, am rwystro'm enaid cn 
I weled gwedd fy Iesu gwiw, 
A theimlo'th nefol hedd, fy Nuw. 


3 O Iesu da! na âd mo'th waith; 
Nes myn'd yn llwyr â'm henaid llaith 
O'r anial fyd at nefol lu 
'R concwerwyr yn Nghaersalem fry. 


4 Mewn hyder ffydd mi af yn mlaen, 
Trwy rwystrau mawr o ddŵr a thân; 
O ddydd i ddydd, trwy rîn y gwaed, 
Caf ssthru pechod dan fy nhraed. 

& Mi ddof yn hyf i ben fy nhaith, 
Gorphena'n wir fy llafur waith; 

Trwy goncro caf fyn'd at fy Nuw 
I gael y wisg a'r goron wiw, Ww. 


508. Dydd ymddatodiad yn nesau. 


M. H.—Lancaster, 17. Sebastian, 18. 


Y N ddystaw dysgwyl, f'enaid prudd, 
O'r diwedd daw, nesau mae'r dydd 

Pan caf roi naid i'm nefol nyth, 

Lle byddaf byw yn berffaith byth. 


2 Mi flinais fod mewn anial fyd; 
Am fyn'd 'rwy'n glau i'm cartref clyd, 
Lle'r aeth o'm blaen i Frenin ne', 
Ac yn ei lys gwnaeth i mi le. 
330 


PROFIADAU CREDADYN, 
3 Lie na bydd brad im mwy, na briw, 


' Nac wylo i neb yn nhŷ fy Nuw; 
Ond gorphwys byth mewn gwledd ddiboen, 
Gan edrych ar y nefol Oen. 
4 Taw, f'enaid! nid yw'r ffordd yn faith 
I dŷ fy Nhad, i ben fy nhaith; 
Bydd foddlawn! cai, fy enaid cu, 
Nofio yn frau i'r nefoedd fry. 


5 Ar fyr bydd lle im uwch y llen, 
Caf ddedwydd wawdd i'r nefoedd wen — 
Angylaidd wledd mewn nefol wlad, 
O fanna tŷ fy Nuw a'm Tad. 
6 Lle bydda'i 'mhlith y sanctaidd lu 
Yn seinio cân i'm Harglwydd cu; 
Yn berffaith lân heb bechod mwy, 
Oll yn gyffelyb iddynt hwy. OW. 


B09. “ Chwyth ax fy ngardd.” 
M. H.—Leipsic, 31 Melindwr, 32. 


Q' TYRED, y gogleddwynt clir, 
Anadla nr dy lysiau pur; 
Ac oni ddeui mewn iawn bryd, 
Fe wywa'r grasau oll i gyd. 
2 Tyr'd â'r awelon hyny i lawr 
Sy'n deffro'r arg'oeddiadau mawr 
. Tyr'd dithau, y deheuwynt clyd, 
8yn oodi'n henaid uwch y byd, 
9 Doed pob awelon yn eu lle 
I godi'm hysbryd tua thre': 
Gwnaed pob rhyw foddion, pob rhyw ddawn 
Tth lysiau berarogli'n iawn. | 
4 Fel byddo pob rhyw nefol ras 
Yn taenu arogl pur i maes; 


A phob tymerau yn eu rhyw 
Oll yn groesawu Tanwyl Dduw, 


PROFIADAU CREDADYN. 


5 Ol tyr'd i'th ardd, f'Anwylyd pur, 
Mae'r amser hebot yma'n hir; 
Bwyta dy ffrwyth o nefol rin, 
Pereiddiaf blenaist ti dy hun. w. 


510. “Eilaw aswy sydd dan fy mhen." 
M. H.—Boston, 25. Lancaster, 17. 


Y Iesu, Pen Tywysog nef, 
Nid oes gyffelyb iddo ef; 
i d 


Cael huno yn ei gariad 
Sydd fil.o weithiau'n well na'r byd. 


2 Mae ei law aswy fawr ei grym 
O dan fy mhen, nid ofnaf ddim; 
Ei ddeheu law sy'n fy mawrhau 
A phob cysuron pur didrai. 
3 Ei bresenoldeb sydd yn dod 
I mi â'r pleser mwya' erioed; 
Ei allu mawr a'i gariad drud 
Sydd yn gymdeithion i mi o hyd. 
4 Wel, dyma f'enaid wedi dod 
I'r man dymuniais ganwaith fod, 
I gael mwynhad oii gariad ef, 
Arfaethwyd cyn sylfaenu'r nef. 


5 O groesaw! groesaw, nefol rodd, 
'Does arall bellach wrth fy modd, 
Ond cael bod yn dy freichiau mwy, 
A chanu am dy íarwol glwy'. We 


511. Hiractham fwynhad o Dduw. 
M. H.—Leipsic, 31. Golgotha, y. 6. 
ARGLWYDD! gad im dy fwynha 
Ac onid ê 'rwy'n liwfrhau, M 
Pa le y caf fi dan y ne’ 
Un math o gysur m dv le? 








PROFIADAU CREDADYN. 


2 Rhy drwm yw'm hofnau i gyd o'r bron, 
Rhy drwm yw'r cystudd dan fy mron; 
Ni wna fy ofnau ond parhau 
Nes cael dy wyneb i'w fwynhau, 

3 Pe cawn gysuron o bob rhyw 
O fewn dy holl greadigaeth wiw, 

Os cuddio wnai dy wyneb cu, 
Mae'n uffern eilwaith arnaf fi. 
4 Fel dysgwyl y gwyliedydd prudd, 
O awr i awr, am oleu'r dydd, 
Ac felly finau, o bryd i bryd, 
Sy’n dysgwyl am dy wyneb pryd. W. 


512. “ Gosod fi megys sel ar dy galon.” 
M. H.—Boston, 25. Lancaster, 17. 


IESU'r Archoffeiriad mawr ! 
Rho'm henw ar dy fraich i lawr; 
Rho eilwaith mewn llyth'renau clir, 
Ef ar dy ddwyfron sanctaidd, bur. 
2 Fel, pan ddel arnaf pob rhyw dro, 
h gallwyf fod o fewn dy go'; 
Na byddo arnaf unrhyw faich 
Ond fyddo'n pwyso ar dy fraich. 


3 Na bo na phoen, na chystudd mwy, 
Na phrofedigaeth fyth, na chlwy, 
Na dim o'chneidiau, na dim cur, 
Ond pwyso ar dy galon bur. 

4 Fel gallwyf fyth yn sicr fod 
Yn briod ffyddlon dan dy nod; 
Ac na bo unrhyw ofn mwy 
Yn ddirgel yn rhoi i mi glwy'. 

5 A gwna i'm cariad inau'n rhydd 
I redeg atat ti bob dydd; 

A gwisgo’th enw sanctaidd, llon, 
Fel seren ddysglaer ar fy mron. 


PROFIADAU CREDADYN. 


6 A dod fy nghalon wag yn llawn 
O'th gariad peraidd, foreu a nawn; 
Car dithau finau yn ddidrai: 
A'r undeb hwn byth fo'n parhau. w. 


513. RHAN II, 
Yr Hen 100fed, 10. Croesoswallt, 19. 


Pr Archoffeiriad mawr ei ddawn, 
Sydd o bob rhyw rinweddau'n llawn, 
Gwna fi fel perlau gwerthfawr drud, 
Yn fawr, yn anwyl yn dy fryd. 


2 Dy briod wyf ac ' yn wan 
Dy unig nerth, a'm deil i'r lân: 
Dy nerth, a'th gariad, dyna hwy, 
Nid ofnaf ddim gelynion mwy. 


3 Mi ddringa'r creigydd mawrion serth 
Mi goncraf Satan trwy dy nerth; 
'Dyw eirth n llewod i mi'n ddim 
Pan bo dy freichiau i mi'n rym. 

4 Os bydd dy galon gynhes, gu, 
Unwaith yn caru'm hysbryd i, 

'Does gofid bellach, nid oes gwae; 


Fath nefoedd ydyw dy fwynhau ! w, 


514. | Cariad sydd gryf fel angeu.” 
M. H.—Mamre, 14. Lancaster, 17. 


NEEIDROL, felus yw dy hedd, 
A chryf yw'th gariad fel y bedd: 
Lle ceri di 'does dŵr na thân, 
Nac unrhyw rwystr saif o'th flaen. 


2 Rhyw fflam angerddol, gadarn, gref, 
O fewn i'm hysbryd ydyw ef; 
Gwreichionen yw, mawr iawn ei rhìn, 
' O'r fflamau sy ynol i dy hun, 





PROFIADAU CREDADYN. 


3 Ac er nad ydwyf fi ond gwan, 
Ar ei adenydd af i'r lan: 
Neu huno mewn awelon pur, 
A rboi ffarwel i'r anial dir, 


4 Anghofio'm enawd, anghofio'r byd, 
Anghofio'm holl deganau i gyd; 
Ac wrth fyfyrio ar dy hedd, 
Anghofio angeu glas a'r bedd. 


5 Mae'th gariad, gwerthfawrocaf, drud, 
Yn fwyd, yn ddiod, i mi o hyd; 
Mae'n gwmni, mae'n llawenydd llawn, 
Mae'n bob peth i mi foreu a nawn. w. 


515. lesu yn unig wrthddrych cariad. 
M. H,—Boston, 25. Melcombe, 15. 


N@ oes un gwrthddrych yn y byd 
Sydd deilwng o fy serch a'm bryd; 
Mae tynfa fenaid canaid, cu, 

At drysor tragwyddoldeb fry. 
2 Pe cawn y byd i gyd yn grwn, 
A byw flynyddau Al yn hwn, 
Ni fyddai hyn ond gofid blin 
Heb gaffael heddwch Duw ei hun. 


3 Wrtb fyned trwy borth angeu du, 

Dan ymladd â gelynion lu, 
Ni thycia cyfoeth, bri, na gwaed, 
Na brawd, na phriod, mam, na thad. 

4 Wel, Iesu garaf, yn ddilai, 

Efe a'm gwared i o'm gwae; 
Fy Mhriod hynod yw o hyd, 
A'm Cyfaill goreu yn y byd. 

5 Duw yw efe i'm dwyn yn mlaen 
Trwy ddyfroedd mawr a fflamau tan: 
O'r nefoedd fry rhydd i mi nerth 
I ddringo creigydd mawrion serth. 


PROFIADAU CREDADYN. 


6 Pan syrthia’r sér fel ffigys fr, 
Pan ferwo'r môr, pan losgo’r tir, 
Pan droer yr haul a'r lloer yn ddu, 
Pryd hyn mi gara' Mhrynwr cu 

7 Doed fel y del, fe'i cara o hyd 
Dan bob rhyw drallod yn y byd; 
Yn nydd y farn, yn angeu chwith, 
Fe't caraf yn y nefoedd byth. 

8 Er temtasiynau filoedd myrdd, 
Caf delyn aur a phalmwydd gwyrdd, 
A gwisgo'n gyson goron gun 
Rydd ar fy mhen a'i law ei hun, Ww 


516. Hawddgarwch yr Iesu. 
H. H.—Kent, 13. Rockingham, 26. 


?'D WYF yn dy garu, fanwyl Ddu, 
Yn well na phleser o bob rhyw; 

"Rwyf yn dy garu, dynaigyd - 

Fy holl ddyddanwch yn y byd. 

2 Nis gallaf ddwedyd yn mha fodd 
Yr wyt ti'n ddigon wrth fy modd; 
Dadguddir y dirgelwch pur 
Yn hollol yn y nefol dir. 

9 Pan ddysgwyf 'nabod iaith y wlad, 

A phur ganiadau tŷ fy Nhad, 
Dechreuaf gân am farwol glwy', 
Na chlywir diwedd arni-mwy. 

4 Can's mae dy harddwch, Iesu mawr, 
Yn fwy na harddwch nef a llawr; 

A harddach, harddach fyth o hyd 
Yw hyfryd wedd dy wyneb pryd. 

5 Yn mhen rhyw oesoedd rif y gwlith, 
Fe'th wel y saint yn harddwch byth; 
A blas o newydd iddynt hwy 
I'ydd canu am dy farwol glwy’, ' w, 

336 





PROFIADAU CREDADYN, 


517. Gweddi dan deimlad o wrthgiliad. 
M. H.—Leipsic, 31. Golgotha, Y. 6. 
Des fi, Arglwydd, wrth dy draed, 

Yn teimlo eisieu rhin dy waed; 

Yr wyf yn dlawd; a phwy a ŵyr, 

Ond ti dy hun fy eisieu'n llwyr? 

2 Gwrthgilio wnes, gwrthgilio 'rwy' 
Os heb dy nerth, gwrthgiliaf fwy; 
"Rwy'n blino ar deganau'r byd, 

A'u caru'r wyf er hyny i gyd. 
3 O Iesu! fy Eiriolwr mawr, 
Nid felly caf fy meiau i lawr; 
Pam 'rwyt ti cyd yn sefyll draw? 
Bryd gwelwyd mwy o eisieu'th law ? 
4 Olaf wyf am deimlo gwaed yr Oen, 
Yn rhodio beunydd mewn rhyw boen; 
'Does unrhyw eli rydd iachad 
Y 


n unig, Iesu, ond dy waed. W. 


518. Yn yr Arglwydd y mae i mi gyflawndcr | 
° a, nerth. 


M. H.—Bosfon, 24. Sarum, 23. 
Y unig gysur dan y ne', 
Fod Iesu'n sefyll yn fy lle, 
Yn dwyn fy meichiau bob yr un, 
A'u rhoi ar ei ysgwyddau'i hun. 
2 Anfeidrol gadarn yw-dy fraich; 
im pwys i ti er maint fy maich; 
Gynt ar y groes dyoddefaist lid, 
A phwysau holl bechodau'r byd. 


9 Nid wyf ond gwan, O! na'd fi lawr, 
Dan bob rhyw drallod, fach a mawr 
Mi bwysaf arnat tra ynwyf chwyth; 
Xr wyt yn ddigon, digon byth. 


PROTIADAU CREDADYN. | 


4 Nerthaist dy blant—O! taint dy ras! 
Er gwaned oent, i gario’r maes; 
- Pa faint yn llai a fydd dy rym 
Trwy estyn braich o gymhorth im. 


5 Fy ngharu wnest, er maint fy mai, 
A'm galw o blith annuwiol rai; 
'B'le dof fi bellach am iachad 
A nerth i goncro ond at fy Nhad?  w. 


519. Gweddi mewn llesgedd. 


M.H.—Boston, 25. Sarum, 23. 


Cee tent doeth y ddaear lawr, 
Ffurfafen las a’r nefoedd fawr, 

'Edrych o rhwng y sér i'r byd 

Yr wyt ar feibion Adda i gyd. 


9 Minau a weli 'mhlith y Ilu 
Sy a'u hwyneb ar y nefoedd fry, 
Am deithio 'mlaen i'r nefol fyd, 
Y llesga” o honynt oll i gyd. 


3 Y gwanaf wyf, y rheitia'i ddwyn, 
O'r defaid gwirion, ac o'r ŵyn; 
A diau yw'r arosaf 'noì, 
Oni chwyd y Bugail fi yn oL 
4 'Does enw foddia'm henaid trist 
Ond enw hyfryd Iesu Grist; 
Wel dyma'r gwir ni feddaf un 
Rhyw ddinas noddfa ond dy hun. w. 


520. “Na ofelwch dros dranoeth.” 
M. u.—Leipsic, $1. Melindwr, 32. 
ŷ ARGLWYDD! dwed i mi pa lun 
Y gallaf gario 'meichiau f'hun; 
Mawr ydynt hwy, a mi sydd wan; 
Pa fodd y coda’i 'r Hei’ i'r lan? 
33 





PROFIADAU CREDADYN, 


2 D'ysgwyddau di ddeil feichiau mann, 
Arnynt mae'n hongian nef a llawr 
Am hyn, fy holl ofidiau i 
Gant bwyso'n gyfan arnat ti. 


3 Paham gofala'm henaid mwy ? 
Na wna: edrychaf i i fyny, pwy 
Yw'r hwn sy'n awr yn entrych ne' 
Yn trefnu'r cwbl yn fy lle? 


4 Mae' r holl greadigaeth yn ei law; 

Ef sy’n ei threfnu yma a thraw; 

I ddadgan ei anfeidrol glod 

Mae pob rhyw drefn ag sydd yn bod. 
5 O! nertha f'enaid gwan ei ffydd 

'Roi' i ofal arnat ti bob dydd; 

Heb flino ynghylch emeeroedd draw 

Y rhai fe allai byth ni ddaw. 


6 Taw, f'ysbryd, paid a chrwydro'n hwy, 
Oddi wrth yr hwn a'th gâr yn fwy 
Na'r holl wrthddrychau gwael i gyd 
Sy am lanw'm meddwl yn y byd. Ws 


521. Pwyso yn gwbl ar Grist a'i ras. 
M. H.—Rockingham, 26. Angels” Hymn, 27. 


IESU! 'r Brenin mwya'i fraint! 
Unig hyfrydwch yr holl saint, 
Holl obaith, nerth, a noddfa glyd 
Dy ddefaid gwirion yn y byd. 

2 Ol edrych rhwng y sêr i lawr 
I eithaf dyfnder moroedd mawr, 
Cai yno wel'd fy ysbryd gwan 
Yn gruddfan yn y dyfnaf fan. 

3 Am nofio i fyny'n fawr fy mryd 
Uwch law y ffrwd a'r tônau i gyd; 
Ymdrechu'n lân, ond ffaelu'r wy’, 
- Ac wrth ymdrechu'n soddi mwy, 

33 


PROFIADAU CREDADYN. 


4 'Rwy'n gwel'd mai nerth fy enaid gwan 
Yw bod yn llonydd yn y fan, 
A gado i'm Iesu gario'n lân 
Y gwaith ddechreuodd yn y blaen. 
5 Rhaid i ti'n rhad roi'r cwbl im’, 
Ni feddaf werth, na nerth, na grym; 
'Nol rhoddi, eilwaith trefnu'm gras 
'Mhob brwydr cyn'r ennillwy'r maes. 
G6 Myrddiynau maith orchfygaist ti 
O elynion hyll ar Galfari; 
'Rwy'n pwyso ar dy allu mawr 
Roi'm holl elynion inau i lawr. 


b22. Nerth mewn cymdeithas â Duw. 
M. H.— Babilon, 35. Brynteg, y. 5. 


Tma yn dy gwmni f'Arglwydd mawr, 
Rwyf wrth fy modd bob mynyd awr 

A blino 'rwyf, fy Nuw, o hyd, 

Yn nwndwr ac yn nhwrf y byd. 


2 Iach wyf pan byddwyf yn dy ŵydd, 
A'm henaid yn dy foli'n rhwydd: 
Tra yma'n byw, Duw gwna fy lle 
Yn agog iawn at borth y ne’. 

9 A dyro im dy gwmni o hyd 
Tra rhaid im aros yn y byd; 
Dyddana fi mewn anial dir 
A ffrydiau o ddyddanwch pur. 

4 Gad i mi wel'd mai ti yw'm rhan, 
Gad i mi'th ganfod yn mhob man, 
Gad i mi'n wastad blygu i lawr 
Tth lân ewyllys bob yr awr. W. 


523. RHAN II, 


AL fi, fy Nuw, dal fi i'r lân, 
'N enwedig dal fi lle 'rwy'n wan; 





PROFIADAU CREDADYN. 


Dal fi yn gryf nes myn’d i maes 
O'r byd sy'n llawn o bechod cas. 


2 Gwna fi'n gyfoethog yn mhob dawn; 
Gwna fi fel halen peraidd iawn; 
Gwna fi fel seren oleu, wiw, 

'N dysglaerio yn y byd 'rwy'n byw. 


9 Dysg fi mewn gorthrymderau trist 
I bwyso ar f'anwylaf Grist; 
Dysg fi, wrth fyn'd o'r byd i maes, 
I gario'r dydd a'r angeu glas. 


4 g fi, fy Nuw, dysg fi pa fodd 
I ddweyd a gwneuthur wrth dy fodd, 
Dysg fi ryfela â'r ddraig heb goll, 
A dysg fi i goncro ’mhechod oll, 
5 Tra caffwyf rodio'r ddaear hon, 
Rho'th hedd fel afon dan fy mron; 
Ac yn y diwedd moes dy law 
I’m dwyn i mewn i’r nefoedd draw. w, 


524. | Rhyfeddod y credndyn. 
M. H.—Melcombe, 15. Beza, 12, 


HYFEDDU'r wyf, o Arglwydd cun ! 
I ti fy ngalw erioed yn un 
O dorf yr annuwiolion sy 
Yn lliwio'r ffordd tuag uffern ddu, 


2 Dwed p'le mae'm bath a gafodd ras 
Wedi ymdroi mewn pechod cas? 
A welir un yn Salem fry 
Wrthgiliodd ganwaith fel myfì. 


9 Pan gwelwy' fhun mewn yn ngoleu gras, 
A gwel'd pwy wyf, b'le des i maes, 
Mae'm tafod hyf yn myn'd yn fud, 

A minau'n gwaeddi, Gras i gyd! 





PROFIADAU CREDADYN. 


4 Hyd yma arweiniaist fi yn rhodd, 
Nis gwn paham, nis gwn pa fodd 
Ni fedrai neb ond ti, yn wir, 

Fy arwain trwy'r fath anial dir. 


5 'Doedd neb ddaliasai'm henaid gwan 
I ddringo creigydd mawr i'r lân, 
A myn'd trwy lynoedd dyfnion chwith, 
Lle boddodd mil heb godi byth. 
6 Wel, eto hepia f'enaid gwan, 
Nes dod o'r moroedd oll i'r lân, 
A chael fy nhraed ar sanctaidd dir 


O fewn i gaerau'r ddinas bur. 

7 Yn fynych, fynych, Iesu cu, 
Dadguddia'th fod yn eiddo i mi; 
Mewn stormydd mawr yn wastad gad - 
Im ddysgu llefain, Abba, Dad. w. 


525. | Llawnder yn Nghrist. 
M. H.—Kent, 13. Yr Hen 100fed, 10. 


YMA gyfarfod hyfryd iawn, 
Myfi yn llwm, a'r Iesu'n llawn; 
Myfi yn dlawd heb feddu dim, 
Ac yntau'n rhoddi pob peth im. 
2 Ybywyd'rwyfÍynawrynfyw . 
Sy'n llawn hapusrwydd o bob rhyw; 


Hapusrwydd yw, O! dwedwch pwy 
A wela ddiwedd arno mwy ? Ww. 


526. Hiraeth dan dywyllwch. 
M. H.—Leipsic, 31. Menai, Y, 7. 
O FUGAIL doeth yr Israel had ! 
Awdwr fy iachawdwriaeth rad, 
Bho i mi nerth i fyw o hyd 
Yn ddiargyhoedd yn y byd, 
3 


PROFIADAU CREDADYN. 


2 Erglyw a gwel, mae f'enaid gwan 
Mewn anial le am ddod i'r lan, 

Fel un dyeithr draw o bell 
Yn codi gwaedd am ddinas well, 

: 3 Gofidiau helaeth o bob rhyw 
Sydd yn y byd 'rwy'n ewr yn byw 
Pa bryd caf ddod i lawenhau 
Lie nad oes gofid mwy, na gwae ? 

4 Hiraethus wyf am ddod i blith 
Cyfeillion gâr fy nghalon byth; 
Hiraethu wnaf dros ddyddiau mwy, 
Nes cael mwynhau'u cymdeithas hwy. 

5 Er myn'd yn awr dan gwmwl du, 

Yn methu gwel'd fy nghartref fry, 

Cof geny'r pryd, y man, a'r lle, 

Ces eglur«olwg draw i dre’. 
6 Tro eto 'ngolwg at y gwaed, 

A maddeu 'meiau oll yn rhad; 

O! tyred, Iesu, rhwyga'r llen 

Sydd rhyngwy'n awr a'r nefoedd wen. 
7 Tyred, fy Nêr na ad fi yn ol, 

Cod f'enaid cu fel yn dy gol; 

Rho i mi nerth i ddod i'r lân, 

A dweyd yn rhydd, “Tiywfyrhan.” w. 


527. Gobaith bod yn rhydd. 
M. H.—Rockingham, 26. Croesoswallt. 19, 


AHAM yr ofna’m henaid cu 
I lanio i'r hafan hyfryd fry ? 
On'd oes mil myrdd, heb aeth na braw, 
O frodyr i'm croesawu draw ? 
2 Os caf, bechadur, fyned fry, 

xn iach o'm briw i blith yl 

a'u gwisgoedd hardd fel eira gwyn, 
Yn canu fry ar Seion fryn, 


PROFIADAU CREDADYN. 


3 Fy llais a glywir uwch y Hen 
Yn adsain yr holl nefoedd wen, 
Yn mhlith y dorf bwrcasodd gwaed, 
Ag enaid rhydd yn gwaeddi, “* Rhad.” 


4 Wrth feddwl am yr hyfryd fraint 
O foddi'm swn yn mhlith y saint, 
Mae'm henaid am ymgodi'n ian 
I'r nefoedd fry mewn fflam o dân. w. 


528. Nerth ffydd. 
M. H, —Yr hen 100, 10. Croesoswallt, 19. 


FFYDD ydyw'm sicr sail y daw 
Yr hyn wy'n ddysgwyl oddi draw; 

Fy nghadarn sicrwydd yw, a'm nod, 
O'r peth nis gwelodd neb egioed. 

2 Trwy ffydd ehedeg 'rwyf yn hy' 
I entrych awyr deneu fry, * 
Ac yno'n gwel'd gogoniant llawn, 
Trwy sicrwydd anffaeledig iawn. 

9 Trwy ffydd, fy ngobaith, cadarn yw, 
Fe'i seiliwyd ar gyfiawnder Duw; 

Er maint yw llid a brag y ddraig, 
Ni soddaf byth tra ar fath ddraig. 

4 Trwy ffydd, 'dwy'n cyfrif fy holl waith, 
Fy mhoen na'm dyledswyddau chwaith, 
Ond colled, ac fel tom y byd; 

Ar waed yr Oen 'rwy'n pwyso i gyd. ° 

9 Trwy ffydd 'rwy'n cadw deddf fy Nuw, 
Yn difa llygredd o bob rhyw; 

A'r fath yw'r rhinwedd sy'n fy ffydd, 
Mae'n puro 'nghalon nos a dydd. 

6 Symuda'm ffydd fynyddoedd im 

O bechod ac euogrwydd llym; 
Fe'i tafl i eigion môr yn wir — 
Y môr o waed a chariad pur. w. 








PROFIADAU CREDADYN. 


529. Dymuniad y saint. 
M. H.—Lancaster, 17. Mamre, Is. 


E cawn adenydd boreu wawr. 
Ehedeg wnawa dros foroedd ma 
Nes bod yn ngolŵg Seion wiw, 
Lle mae fy Mhriod i yn byw. ^ 


2 Gwyn fyd gawn rodio gyda Duw, 
Fel Enoch ffyddlawn, tra fwyf byw. 
Ehedeg wnawn o'r byd i maes, 

Heb ofni briw yr angeu glas. 


3 Yn Peniel 'rwyt, fy enaid, clyw, 
Ymdrechu'n deg ag angel Duw; 


ŵyr na chaf, cyn codi'r wawr,- 
Wir etifeddu'r fendith fawr. W. 


530. Sicrwydd. 
M. H.—Beza, 12. Lledrod, Y. 4. 


h WY'n awr yn teimlo'r heddwch drud, 

ÂU. Er gwaetha'r cnawd, y ddraig, a'r byd; 
'Rwyn mynych brofi o'r hyfryd wledd 

Sydd gan y saint tu draw i'r bedd. 


2 'Rwy'n profi 'mod yn myn'd mewn hwyl, 
Tua'r man mae'r saint yn cadw gŵyl; 
Mae ar fy enaid syched mawr 
Am wledda gyda hwy bob awr. 


9 Mi wn yn awr, pwy bynag sy, 
O'r ddaear, neu o uffern ddu, 
Yn oodi yn erbyn f'enaid gwan, 
Caf gario'r dydd, mae Duw o'm rhan. 


4 'Rwy'n gwybod beth yw byw trwy ffydd, 
A rhodio yn nghariad Duw yn rhydd; 
Mi wn.cai'm dwyn o ras i ras, 

Nes myn'd uwoh cyghnedd pechod cas. 


FROFIADAU CREDADYN. 


. 'Rwy'n credu 'nawr caf ras i fyw, 
A gwneyd pob peth er clod i'm Duw, 
Ac wedi gorphen hyn o daith. 
Ca'i foli yn nhragwyddoldeb maith. w. 


531. Gwaith gras. 


M. H.—Beza, 12. Eisenach, 11. 


ENDIGAID fyth fo enw Duw, 
Yr hwn wnaeth f'enaid marw'n fyw, 
Ac am cyfododd fel o'm bedd 
I gael mwynhau ei ras a'i hedd. 

2 Pan o'wn yn gorwedd yn fy ngwaed, 
Edrychodd Duw o'r nef yn rhad; 

A d'wedodd, ‘‘ Yn dy waed bydd fyw;” 
Rhof iddo glod—fy nyled yw. 

9 Pan oedd euogrwydd, heb ddim hedd, 
Yn mron a'm gwasgu yn îs na'r bedd, 
A'm holl bechodau'n codi'n llu, 
Dadguddiodd Duw ei Fab i mi 


4 ‘Pan oedd gelynion fwy na rhif 
Yn curo arnaf fel y llif, 
A finau i'w holl saethau yn nod, 
Cynaliodd Duw fi er ei glod. 


5 Pan oeddwn mewn llifeiriant mawr 
Bron soddi'n lân bob mynyd awr, 
Heb wel'd cynorthwy o un man, 
Rhoes Duw ei law i'm codi i'r lân, Ww. 


532. Y cwbl yn rhad. 


M. H.—Melcombe, 15. Beza. 12. 


ARGLWYDDI! 'r hwn sy'n maddeu bai 


Yn rhad i'r edifeiriol rai, 
Fy unig hawl i'r nefoedd sy, 
Trwy'th angeu ar ben Calfari. 
2 Rhyfeddu 'rwyf i'r coelbren ddod 
A'r nefoedd wen im rhan erioed; 
6 








PROFIADAU CREDADYN. 


Os yno'r af, mi gara'r gwaith 
O ganu i dragwyddoldeb maith. 
3 Yn rhad y ces, yn rhad mae'n bol, 
Bob peth a roddwyd i mi erioed; 
Mae'r cwbl oll yn rhad i mi, 
O'r ddaear hon i'r nefoedd fry. w. 


533. Hiraeth am burdeb. 
M. H.—Leipsic, 31. Ceredigion 36. 
WEDDIO'r wyf, och'neidio'n brudd, 
Rhyfela'n deg am gael y dydd; 
Lleng sydd o fewn, a thorf o faes, 
O uffernol lu, am faeddu’m gras. 

2 Pa bryd caf deimlo cariad rhad 
Im henaid gwan, a rhin y gwaed, 

I'm gwneyd yn gryf yn erbyn grym, 
Ac eithaf llid gelynion llym ? 

3 "Bryd cai'm glanhau o'm pen i'm traed, 
Mewn grisial fôr o werthfawr waed ? 
Iacha fy mriwiau, dyfnion ynt, 

A gefais yn Mharadwys gynt. 
4 Rho win ac olew yn fy mriw; 
Gwisg fi yn deg ar ddelw Duw; 
Par'to fì 1 fynd i blith y llu 
Sy'n ddysglaer yn y nefoedd fry. W. 


534. Nerth o Dduw. 
M.H.—Deza, 12. Melcombe, 15. 
I af yn mlaen, er pelled yw, 
Yr wlad 'rwyf am fyn'd iddi i fyw; 
O'r diwedd tiria'm henaid gwan 
O ddyfnder moroedd mawr i'r lan. 
2 Anialwch mawr, mi aethum trwy, 
Paham y digalonaf mwy? 
Yr hwn a'm nerthodd hyd yn hyn 
A'm dwg i'r lân ar ben y bryn. 


PROFIADAU CREDADYN. 


3 Eri mi, do, wrthgilio’n wael, 
A cholli’r heddwch, wedi ei gael, 
O Dduw! iacha fi; car fi'n rhad, 
A châna'm henaid yn dy waed. 


4 Os na chaf dy gymdeithas wiw, 
Mae'n uffern yn y byd i fyw; 
'Does bleser dan y nef, pe cawn 
All lanw'm calon oll yn llawn. 
5 Can mil o weithiau gwyn fy myd 
Pe cawn orchfygu 'mciau i gyd, 
A bod yn bur, o fewn, o faes, 
A darfod son am bechod cas. W. 


535.. Maddeuant i un wedi gwrthgilio. 
M. H.—Babilon, 35, Spires, 33. ° 


N@ yw fy nyddiau yn y byd 
Ond megys dyrnfedd gron i gyd, 
A darfod maent, nis gwn pa lun, 
Wrth bechu'n erbyn Duw ei hun. 

2 'Rwy'n profi 'meiau, fawr a man, 
'Nawr am fy nigalpni lân; 
Eu rhif, eu nerth, ynghyd a'u lliw, 
A wnaeth fy nghalon drwyddi'n friw. 


3 Maddeuaist ganwaith, maddeu hyn, 
O Arglwydd! cana fi eto'n wyn; 
Rho i mi dyst, f Anwylyd cu, 

I'm clirio yn y nefoedd fry. | 

4 Gwn mai rhinweddol yw dy waed 
I ddadleu'm hawl o flaen y Tad, 

A ohlirio'm ffordd at orsedd gras, 

' A blotio meiau mwya'i maes. 

6 "Rwy'n gwel'd mai ofer yw fy ngrym 
Na thal fy addunedau ddim 
Pechadur wyf, fy Nuw a'i gwyr, 
'Nawr wedi colli oi nerth yn llwyr 


PROFIADAU CREDADYN. 


6 Paham y dest o’r nefoedd fry 
Ond i orchfygu uftern ddu ? 
Cyflawna'th waith, a gwna dy ran 


Yn fuan ar fy enaid gwan. w 


536. Cwbl yr enuid yn Nghrist. 
M. H.—Winchester, 9. Lledrod, Y. 4. 
YDI, fy Nuw, tydi i gyd, 

Yw'r cwbl feddaf yn y byd; 
Yr wyt ti'n well 
Na'r India bell a'i pherlau drud. 


2 O fewn i'r anial dyrys, maith, 
Yn dysgwyl hyfryd ben fy nhaith, 
'Rwy'n gwel'd yn wir 
Yr oriau'n hir heb dy fwynhau. 
3 Yn nyfnder pob rhyw drallod mae 
Un radd o'th wedd yn llawenhau; 
Dyddanwch sy 
'N dy wyneb cu sydd fwy na'r byd. 
4 Mae'r fynyd leiaf fach o'r awr 
I garu fy Iachawdwr mawr, 
Yn well ryw ddydd 
Na'r cwbl sydd o dan yr haul. 


5 Aed heibio'm dyddiau bob yr un 
Wrth garu'm Crewr mawr yn ddyn; 
Fy enaid cân, 
T'th Brynwr glân, a dos i'r bedd. 


537. Byw yn ngolwg y nefoedd. 
M. H.—Angels’ Hymn, 27. Kent, 13. 


AN caffwyf wel'd y nefol wledd, 
A phrofi blas dy ddwyfol hedd, 


'Rwy'n gwel'd gogoniant mwya'r byd, 


Fel peth annheilwng o fy mryd. 


W. 


PROFIADAU CREDADYN. 


2 Yn ngweledigaeth nefoedd fry v 
'Rwy'n prisio pethau'n werthfawr sy; 
Pan yr agoro pyrth y nef 
'Rwy'n canfod ei ogoniant ef. 
3 'Rwy'n gwel'd dirgelion yn ei waed 
Na chafwyd eto mo'u mwynhad; 
Gras a gogoniant, ynddo'i hnn, 
Uwch law erioed feddyliodd dyn. 


4 Wel, dyma'r unig fan, fy Nuw, 
Dymunaf aros tra fwy' byw; | 
Blaen nrwyth yw hyn o'r hyfryd wledd 
Gaf eu mwynhau tu draw i'r bedd. 


5 O! boed fy nghlustiau'n gwrando o hyd 
Ddirgelion dystaw nefol fyd, 
A'm pleser unig ddydd a nos, 
Yn nwfn wirioneddau'r groes. Ww. 


538. Pravf o gariad Crist. 
M. H.—Babilon 35. Spires, 33. 


RAID im rodio anial dir, 
Trwy stormydd a thymhestloedd hir ? 
Nid ofnaf ddim, doed dydd, doed nos, 
Yn ngolwg hyfryd gwaed y groes. 
2 Ni saif y gelyn mwya'i rym 

Yn erbyn pen Calfaria ddim; 
A phen Calfaria hyfryd mwy 
Yw'r unig fan concweriaf hwy. 


9 Paham caiff nwydau'm natur gref 
I atal awel.bur y nef? 
Mae gradd yn weil o'th gariad drud 
Na'r ddaear fawr a'r nef i gyd. 


4 Ni fedd y dwyrain faith na 'r de 
Bleserau fel pleseran’r ne’; 
Mae môr didrai mewn marwol glwy', 
Heb ddechreu ac heb ddarfod mwy, 
350 





PROFI\DAU CREDADYN. 


Rho i mni brawf o'th gariad drud, 

I'r sawl a fynot dyro'r byd; 

Dy gwmni dry mewn mynyd awr, 

Y ddaear megys nefoedd fawr. w. 


639. Myfyr am y gwaed. 
M. H.—Brynteg, y.5. Morafia, 34. 
O' TYR'D i ben ddedwyddaf ddydd, 
7 A gad i'm hysbryd fyn'd yn rhydd; 
Rho brawf, rho brawf ar frys i mi 
O ddwyfol haeddiant Calfari.) 


2 Fel gallwyf rodio'n ddinacâd - 
Dan awel hyfryd rîn y gwaed; 
A threulio'm hamser ddydd a nos, 
Mewn myfyr am dy angeu loes. 


9 Ac na bo gras o fewn y nef 
Na chaffwyf ran o hono ef; 
A gwna na byddo genyf flas 
Ond yn dy gariad a dy ras. 
4 Fy lloches, a fy noddfa glyd, 
To edrych ar dy wyneb pryd; 
* A'm hamser elo heibio'n llawn 
Wrth ganu i'th enw, foreu a nawn. Ww. 


540. Ymbil am burdeb. 
M. H.—Leipsic, 31. Morafia, 34. 
R fgr rhaid sefyll o dy flaen, 
Fe brofir f'ysbryd gwen trwy din, 
Fe chwilir gwraild pob nwyd a dawn, 
Fe'm nithir, pwysir fi yn llawn. 
2 Dy Ysbryd, fel y flamiau pur, 
Sy'n gwel'd fy nghalon drwyddi'n glir, 
Yn tremio i mewn, yn canfod bai, 
. _ Does arall ŵyr y fan y mae. 
9 Ol trugnrha, can's heddyw mae 
Fy nghobaith oll mw trugarhau; 


PROFIAD» CREDADYN. 


Trugaredd lawn yn unig yw 
A geidw f'enaid gwan yn fyw. 
4 'Does ond rhyw faith anfeidrol ras 
-  * A'm dwg o'm holl bechodau i maes; 
Nid oes ond haeddiant Duw yn ddyn 
Rydd nefoedd bur i aflan un. W. 


541. Duw yn nerth. 
M. H.—Leipsic, 31, Melindwr, 32. 
p^N elwy'i maes yn erbyn llu, 
Boed nr fy ne dy allu di; 
Boed dy ddoethineb mawr dilyth 
Drachefn ar fy aswy byth. 


2 Fel gallwy'n wrol fyn'd yn mlaen, 
Trwy ganol dŵr, trwy ganol tân, 
Ac edrych yn wynebau llu 
Yn eon yn dy allu di. 
3 "Does îs y nef a ddeil i'r lân, 
Ond ti dy hun fy ysbryd gwan; 
Nerth yw dy air, mae'n fwy ei rym 
Nag ellir ei wrth'nebu ddim. 
4 Mi af yn mlaen, er t'wylled yw, 
Tua'r wlad 'rwyf am fyn'd iddi fyw; 
. Fe god y wawr; addewid bur 
Sy o wel'd fy nghartref cyn bo hir. 
6. 'Rwy'n ofni'r bryniau uchel draw, 
A'r ffosydd ar fy neheu law; 
Ac nid oes ond dy Ysbryd Glan 
A'm harwain trwyddynt oll yn mlaen. w, 


b42. | Lloches yn mynwes Jesu. . 
M. H.— Brynteg, y. 5. Leipsic, 31. 
? TYWYF ond pererin tlawd a gwan 
I deithio o'r anial fyd i'r lân; 
Am hyn, rho i mi lechu o hyd 
Yn dawel yn dy fynwes glyd. - 


PROFIADAU CREDADYN. 


2 Pan bo enogrwydd tanllyd, llym, 
Yn curo arnaf yn ei rym, 
Dadguddia im drysorau gras 
Yn ffrwd o'th ystlys ddaeth i maes, 
3 O! gâd im ffoi i'r noddfa glyd 
Sydd uwchlaw uffern, uwchlaw'r byd, 
Dan gysgod y cyfamod rhad 
A seliwyd gynt a dwyfol waed. 


4 Wel dyma'r lloches ddedwydd iawn 
Gaiff fod fy noddfa foreu a nawn, 
Heb un difyrwch îs y nef 
Ond caru ac edrych arno ef. w. 


543. Yr un testyn. 


M. H.—Sebastian, 18. Caernarfon, 16. 


IT\OES dim ar eb daear lawr, 
D A eilw meiblon Adda'n fawr, 
A bwysa yn y glorian fry 
Dragwyddol hedd fy Iesu cu. 
. 9 A thyna'r cyfoeth roed i mi, 
Anfeidrol drysor Calfari, 
A brynwyd yno ar y groes 
Trwy ddagrau cryf a chwerw loes. 
3 O! gariad o anfeidrol ryw ! 
Rhaid marw'n lân o Iesu, 'm Duw ; 
'Doedd yn y nefoedd ronyn llai i 
A roisai daliad am fy mai. 
4 Wel, minau bellach wnaf fy nyth 
O dan ei aden dawel byth, 
. Ac mi adawaf îs y ne’ 
Bob peth yn anghof ond efe. 
5 Cymeraf fy nifyrweh mwy 
-  Fyfyrio ar eì ddwyfol glwy’; 
Mi dreuliaf ddiwedd byr fy oes 
Ar ben Calfaria, dan y groes. W.. 
353 








PROFIADAU CREDADYN. 


544. Gweddi am sancteiddrwydd. 
M. H.—Leipsic, 31. Melindwr, 82. 7 


Y Tesu, atat 'rwyf yn dod, Mw 
- Y truenusaf ddyn erioed, * 
I ymguddio dan dy aden glyd, 


Dan demtasiynau maith y byd. 


2 'Does unrhyw gyflwr, unrhyw fan, 
Heb dorf yn curo ar f'enaid gwan; 
Ond er dy ogoniant, Arglwydd cun, 
Lladd dy elynion cas dy hun. 


3 Gwisg fi a'r fantell ddysglaer iawn 
A wnaed ar Galfari brydnawn 
A golch aneirif feiau f'oes 
Yn nwfr pur a gwaed y groes. 


4 Gwasgara y cymylau sydd 
Yn cadw'th nefol wedd yn nghudd; 
A dyfrh fi â'th hyfryd hedd, 
Yn erbyn ofnau, emgeu a'r bedd. Ww. 


545. Nerth y pererin. 
M. H.—Brynteg, y. 5. Ceredigion, 96. 


ERERIN wyf sydd ar fy nhaith, 
Yn myn'd tua “hragwyddoldeb maith: 
'Dyeithr ddyn wyf ar y ddae'r, 
Am nefol dŷ mae'm llef yn daer. 


2 Mae im elynion o bob math, 
A'u bryd i gyd yw'm dwyn yn gaeth, 
A pheri im gyfeiliorni’n brudd, 
A gwneyd llongddrylliad am fy ffydd. 


3 Na lawenhewch, annuwiol haid, 
Caf nerth yn rhwydd fel byddorhaid: ~- 
I Salem dof, trwy'r tân a'r dŵr, . 
Can's Iesu da yw panig Dwr, 
3 








PROFIADAU CREDADYN. 


4 Gan f'Arglwydd cu cynorthwy caf, 
A thrwy ei nerth gorchfygu wnaf; 
Fy nghas elynion gwn, 1 gyd, 
( fweldeulladd, ermainteullid. pn. n. 


6. Yr anian dduwiol. 
M. H.—Menai, y. 7. Ceredigion, $6. 


IESU mawr! rho'th anian bur 
I eiddil gwan mewn anial dir, 
I'w nerthu 'r holl rwystrau sy 
Ar ddyrys daith i'r Ganaan fry. 


2 Pob gras sydd yn yr eglwys fawr, 
Fry yn y nef neu ar y llawr, 
Caf feddu'r oll— eu meddu'n un, 
Wrth feddu d'anian di dy hun. 


3 Mi lyna'n dawel wrth dy draed, 
Mi ganaf am rinweddau'th waed 
Mi garia'r groes, mi nofia’r dôn, 
Ond cael dy anian dan fy mron. D. O. 


D47. Nefoedd ar y ddaear. 
M. H.—Angels' Hymn, 27. _ Tegid, 20. 
NEF yw i'm henaid yn mhob man 
Pan brofwyf Iesu mawr yn rhan; 
Ei weled ef â golwg ffydd 
Dry'r dywyll nos yn oleu ddydd. 
2 Mwynhad o'i ras maddeuol mawr, 
Blaen brawf o'r nef yw yma'n awr 
A darllen f'enw ar ei fron 
Sy nefoedd ar y ddaear hon. 


Ac er na welaf ond o ran, 

Ac nad yw profiad ffydd ond gwan; 

Y defnyn bach yn fôr a fydd, 

A'r wawr a ddaw yn berffaith ddydd. nr. w 


PROFIADAU CREDADYN. 
548. _ Meddwlam y nefoedd. 


M. H.—Lancaster, 17. Winchester, 9. 
AE meddwl am y nefol fro 
I mi'n hyfrydwch lawer tro; 
O na bai'r mynyd o fwynhad 
Yn oesoedd mewn tragwyddol wlad. 

2 'Rwyf am gael profi dan fy mron 
Dystiolaeth o fy hawl yn hon; 

Cael profi'r gwynfyd pur, dilyth, — 
Digonedd heb ddigoni byth. 

3 'Dyw oesoedd byd mo'r mynyd awr 
Wrth oesoedd tragwyddoldeb mawr; 
O fewn i'r diderfynol dir 
Bydd cartref í'enaid cyn bo hir. D.T. 


049. Oynnaliaelh y Oristion. 
8. 8. 8.—Rugby, 44. Nazareth, 43. 
I deithiais ran o'r anial maith, 
'Dwy'n deall pellder pen fy nhaith, 
Mewn gwledydd sychion dŵr nid oedd; 
Yn awr 'rwy'n dysgwyl, for>u a nawn, 
O'r nefoedd ddŵr a sypiau grawn, 
| Wna'm henaid egwan wrth ei fodd. 
2 O'r graig y mae'n dylifo i maes, 
Yn afon ddysglaer, loyw, las, 
Sef Craig yr oesoedd, cadarn yw, 
A thyna'r man y gwnaf fy lle, 
Dan gysgod tawel furiau'r ne', 
Lle caf ddyddanwch tra bwyf byw. 


3 Rwy'n cofio gair fy Iesu mawr 
Y doi'r Dyddanydd ata'i lawr, 
Na chawn ì farw o dristwch mwy; 
O Dduw! cyflawna’th air i ben, 
Rho i mi arweinydd îs y nen, 
Ddangoso’r ffordd, iachao 'nghlwy'. 
356 





FROFIADAU CREDADYN. 


4 A raid i gvstadd garw'r groes 
I ganlyn f'ysbryd ddydd a nos? 

Os rhaid, gwna fi yn foddlon iawn; 
Dan ganu gwna i mi fyn'd yn mlaen, 
Sef canu yn y dŵr a'r tân, 

O foreu 'mywyd hyd brydnawn. 


5 Yn ymchwydd yr Iorddonen gref, 
Dal, f'enaid, afael ynddo ef, 
Mae'r tônau'n fawrion iawn eu grym; 
Af trwyddynt, er nad wyf ond gwan, 
Os cedwi di fy mhen i'r lan; 
Fydd tônau mawrion i mi ddim. w. 


5 50. Hiraelsh am. Dduw. 
8. 8. 8.—Nazareth. 43. Rhosyn Saron, Y. 8. 


"(oR unrhyw bleser yn y byd 
Trafferthus, a all lanw ’mryd, 
Dim ond cael edrych ar dy wedd: 
nymuniadau oll yn un 
Sy a'u terfyn ynot ti dy hun, 
Fy holl ddigrifwch a fy hedd. 


2 Mi dora'r clymau oll i gyd 
Sydd rhyngwyf â gwrthddrychau'r byd, 
A phob cariadau gwag y llawr; 
Gadawaf enwau brawd a ffrynd, 
A châr a phriod anwyl, fyn'd 
Yn ddim er mwyn dy enw mawr. 


3 O! rhwyga'r cwmwl dudew sy 
Yn cuddio gwedd dy wyneb cu, - 

Yr hwn yn llanw'r nefoedd sydd, 
Pelydrau pur dy ddwyfol wedd 
Oleuant gonglau t'wylla'r bedd, 

Gan droi y nos yn berffaith ddydd. 

4 Pan 'drychwy' i'r dwyrain, neu i'r de, 
'Does neb yn anwyl fel efe; 
Mae'n llanw Fysbryd oll o'r bron; 
7 





PROFIADAU CREDADYN. 


Dyoddefodd golled o bob rhyw 
Yn mhresenoldeb pur fy Nuw, 
A holl gystuddiau' r ddaear hon. W. 


551. Pob eilun i'r llawr yn yr olwg ar Iesu. 
8. &.8.— Hengoed, y. 10. Neifion, 48. 
YHIDLA, Iesu, 'th nefol ras 

Ar f'enaid egwan, grindir cras, 
Cysuron gloyw perffaith gwiw; 
'Chaiff unrhyw eilun yna fod, 
A welodd llygad îs y rhod, 
Yn gwmwl rhyngof fì am Duw. 


2 Ar unwaith 'rwy'n ymado'n lân 
A'r holl greadigaeth, fawr a man, 
Ac nid wy'n mofyn yn eu lle 
Ond cael, fy Arglwydd, dy fwynhau; 
Mewn llawnder, neu mewn eithaf trai, 
'Rwy'n drech na'r cwbl dan y ne'. 
3 Mwy na therfysger f enaid drud 
Gan rwysg a dwndwr gwag y byd, 
Ond llyncer fi yn ddystaw iawn, 
Yn y llawenydd sy'n parhau 
'N dragywydd, heb na meth na thrai, 
Fel diluw cryf neu foroedd llawn. 


4 Dadguddia’n gyflawn iawn ar frys 
Ogoniant maith dy nefol lys— 
Didranc bleserau’ r sanctaidd dir; 
O! dangos im mai ti yw'm 
A dwed caf ddyfod yna i'r lân,” 
I'th gyflawn weled cyn bo hir. w. 


602. Digonolrwydd llawenydd ger dy fron. 
8. 8, 8.— Llangoedmor, y. 9. Nazareth, 43. 
TD, fy unig Arglwydd, yw 

Terfyniad cystudd o bob rhyw 
A diweâd gofal, diwodd gwae; 


PROFIADAU CREDADYN. 


Pob trallod sydd o fewn y byd 
Sy'n darfod ynot ti ynghyd; 
'Does yn dy gwmni boen na thrai. 
2 Pa bryd y ffy cymylau'r nos, 
Sy'n cuddio rhinwedd gwaed y groes 
Pa bryd caf wel'd yn oleu clir 
Yr etifeddiaeth ddaeth i'm rhan, 
Wrth goelbren nef, yn oreu fan 
O'r hyfryd, sanctaidd, nefol dir? 
3 Mae meddwl am yr oriau pur 
Caf rodio'r paradwysaidd dir, 
Ac yfed pleser sy'n parhau, 
Mewn gwlad heb lewyrch haul na lloer, 
Na therfysg tir, na thwrf y môr, 
Yn fy rhoi 'nawr i lawenhau. W. 


553 Yr un testyn. 
8. 8. 8..-Llangoedmor, y. 9. Nazarcth, 43. 
y» holl greadigaeth faith ynghyd 
Neu yn y môr, neu yn y byd, 
Yn eitha'u rhwysg, eu rhif, a'u rhyw, 
Yr holl ogoniant maith yn un 
A welodd neu a glywodd dyn, 
Grynhow'd yn hollol yn fy Nuw. 
2 Tydi yw'r ffynon fawr ddidrai 
Sy'n rhoddi dyfroedd i barhau, 
A ffrydiau o anfeidrol ryw; 
Rhyw dir o gariad yw dy hedd, * 
A nef y nef yw gwel'd dy wedd, 
Y nawdd a'r cysur mwya'n fyw. 
3 "Does doniau dan y wybr las 
A ddyd dy enw mawr i maes, 
Na geiriau etyb is y rhod; 
Ao nis gall yr angylion, chwaith, 
Trwy gymysg pur ganiadau maith, 
Ddadseinio'r ganfed ran o'th glod. 


PROFIADAU CREDADYN. 


4 Pa bryd caf deimlo'r awel gref 
Sy'n chwythu i ffwrdd gymylau'r nef? 
I mi gael gweled Salem bur— 
Gogoniant dwyfol uwch y rhôd, 
Nas gwelodd llygad neb erioed, 
Ac nas mwynheir mewn anial dir. w 


554. Peryglon yr anialwch. 
8. 8. 8.—Gweduli Luther, 46. Hengoed, Y. 10. 
MEWN rhyw anialwch 'rwyf yn byw, 
A'r llesgaf un erioed o'm rhyw, 
Peryglon mawrion sy 'mhob man— 
Mae yma Anac yn ei rym, 
A draw Goliah gadarn rym, 
I gyd am goncro'm hysbryd gwan. 


2 Ac oddi fewn mae mwy na mwy 
O nwydau croes i'th farwol glwy” 
Pob nwyd yn gadarn ac yn gref, 
Yn curo'n danbaid bob yr awr 
Fy ysbryd egwan, llesg, i lawr; 
Fy unig noddfa yw y nef. 


9 Dy fraich sydd gadarn i ìawn o rym, 
'Dell uffern mo'i gwrth'nebu ddim; 
Dy air sydd drech na dŵr na thân: 
O! tyrd i i'r frwydr, mae'n brydnawn, 
Mae saethau’r fall yn llymion iawn; 
O! dal fi i'r lân, a dwg fi 'mlaen. Ww. 


555. Llef y llesg pan ar ddiffygio. 
8. 8. 8.—Hengoed, vy. 10. Pantycelyn, 47. 
(Q)' "PLE mae’r manna perffaith gwir, 
A’r dyfroedd tawel, sanctaidd, pur ? 

Mae’m uched, Arglwydd, yn parhau: 

'Rwy'n methu tynu dŵr yn awr, 

Fy anghrediniaeth sydd mor fawr; 
Agor y graig; Ty bron llesghau. 

9 


PROFIADAU CREDADYN. 


2 'Rwyf oll yn friw, 'rwyf oll yn wan, 
A neb ond ti a'm deil i'r lân; 
Dy hunan wyt yn fwy na'r byd: 
Yr olwg leiaf ar dy wedd 
Sy'n drech nag angeu, trech na'r bedd; 

Dy hunan wy'n ddymuno i gyd. 

9 Na phall fy nghais, mae yn brydnawn, 
A minnau'n llesg ac eiddil iawn, 

A'r afon fawr heb fyned trwy; 
'Rwy'n ofni ei lled a'i dyfnder du, - 
A'i thonau maith cynddeiriog sy 

Yn magu ynof ofnau mwy. 

4 Pa bryd y caf lân gario'r maes 
Ar holl derfysgoedd angeu glas, 

Heb mwy frawychu wrth ei wedd ? 

Dy gariad dyro o'r fath rym, 
A wnelo wyneb angeu'n ddim; 
Dy unig gariad gonora'i gledd. w. 


556. Hiraeth am wlad o hedd. 
8. 8. 8.—Hengoed, y. 10. Pantycelyn, 47. 
p^» Arglwydd, yma, pa'm mae draw, 
Rhyw elyn marwol ar bob llaw— 
Pleser a gofid bob yn ail, 
Yn tynu'm Llygaid, tynu'm bryd, 
At ryw wrthddrychau sy'n y byd— 
Rhyw dwyll disylwedd a disail ? 
2 Trwy darth, trwy niwl, mi wela'r fan 
Ddymunai'm henaid gael i'w ran— 
Ardaloedd gras, ardaloedd hedd; 
Y wlad mae cariad pur didrai. 
Fel afon, yn ei dyfrhau, 
Tu hwnt i angeu du a'r bedd. 
3 M f yno'n dawel fyw 
Oech brid gelynion o bob rhyw— 
Uwch pob rhys drafforth, pob rhyw wae: 
3 


PROFIADAU CREDADYN. 


Caf dreulio tragwyddoldeb mwy 
I ganu am ei ddwyfol glwy', 
Mewn anthem fythol i barhau. 
4 Pwya chwenychai fyw'n y byd 
Sy'n dwyll sy'n drafferth trwyddo i i gyd-- 
il mwy ei ofid nag ei flas, 
Yn lladd o hyd, heb fyth fywhau, 
A'i groesau trymion yn arhau ¢ 
O! am drigfanau nefol ra w. 


907. Heddwch Duw. 
8. 8. 8.—Rhosyn Saron, y. 8. Altorf, 41. 
BOB trysorau dan y nef, 
Y penaf yw eì heddwch ef, 
Ei fath ni fedd yr India fawr: 
Yn unig, hwn a'm ceidw'n hyf 
Yn erbyn g'lynion mwyaf cryf, 
. Na chaffont byth fy mhen i lawr. 
2 O! gariad uchaf fu erioed, 
Fry oddi ar, neu is y rho d, 
Blaen brawf o'r gwleddoedd nefol pur; 
Ni cheisiaf byth, tra dan y nef, 
Ond teimlo'i awel hyfryd ef, 
Digonir fi yn y nefol dir. 


9 O! dowch yn mlaen yn ddinacâd, 
Mi glywaf gŵn caniadau'r wlad— 
Peth o'r gorfoledd, peth o'r clod; 
Difyrwch sydd yn nghwmni Duw 
Nad oes o dan y ser yn byw 
A wybu am ei fath erioed. W. 


558. Digon yn Nuw. 
8. 8, 8.—Nashville, 45. Llangoedmor, Y. 9. 
"ps bleser dâl tu yma i'r ne’, 
Nac un dyddanwch leinw le 
Cymdeithas fy Jachawdwr cun; 


PROFIADAU CREDADYN. 


"Does eisieu dim lle bo fy Nuw, 
Gwagder na thlodi o un rhyw, 
Mae'n llanw'r nefoedd fawr ei hun. 


2 Y sawl a'th gaffo, gwynfyd hwy, 
Ni allant fyth ddymuno mwy; 
Ti lenwi eu heisieu i gyd o'r bron: 
Mae môr, a thir, a da, a dyn, 
Oll yn dy heddwch di dy hun; 
A mwy na fedd y ddaear hon. 


9 Anghenus wyf, bechadur gwan 
Am hyn 'rwy'n tynu tua'r lân, 
Yn gweled digon gan fy Nuw— 
Trysorau, pe cawn eu mwynhau, 
A laddai ngofid, laddai 'ngwae, 


: Ac â'm gwnai'n llawen tra fawn byw. 


559. Teimlad o wrthgiliad. 
8. 8. 8.—Rugby. 44. Rhosyn Saron, y. 8. 
Y ngwrthgiliadau o bob rhyw, 
A'm beiau mwyaf, dua'u lliw, 
Wyf, Iesu, 'n roddi i ti'n un; 
'Does neb all sefyll dros fath rai 
Na neb anturia 'nghyfiawnhau 
O flaen y nef ond ti dy hun. 


2 Pe gwypent hwy, 'r annuwiol fyd, 
Y ganfed ran o'm beiau i gyd, 

Hwy haerant nad oes i'm iachad; 
Ond o'u hardaloedd 'rwyf yn troi, 
A thua'r nefoedd 'rwyf yn ffoi, 

At haeddiant llawn y dwyfol wacd. 

3 Yr ochr draw i'r anial hyn, 
Lle nad oes niwl, na ffos, na llyn, 

Ond haul yn codi foreu clir, 
'Rwyf yn hiraethu bod fy lle, 

Yn agos i gynteddau'r ne', 


Ar sanctaidd, nefols hyfryd dir. Ww. 


W. 


PROFIADAU CREDADYN. 


560. Erfyniad am gymhorth ar y duith. 
8. 8. 8.—Gweddi Luther, 46, _ Pantycelyn, 47. 
Jew; bydd yn gymhorth ar fy nhaith, 
Rwy'n ofni morio'r cefnfor maith, 
'Tymhestloedd angeu sydd o'm blaen; 
Am hyny, Arglwydd, bydd ger llaw, 
Yn cadw dychryniadau draw, 
Mewn cyfyngderau dŵr a thân. 


2 Ti'm dygnist trwy dy anfeidrol ras, 
O'r elyniaethol Aipht i maes, 

Tir o euogrwydd a phob gwae; 
Dwg fi eto trwy'r anialwch maith 
Heb gyfeiliorni i ben fy nhaith, 

Lle ca'i'n dragwyddol dy fwynhau. 


3 Er amled, cryfed, ac mor hy’, 
Yw y gelynion i mi sy, 

Mwy ydyw nerth dy anfeidrol ras: 
Dystewa'r dorf, gorchfyca'r gâd, 
Sydd am fy rhoddi dan eu traed, 

A dwg fi o'u cadwynau i maes. 


4 Ti, ffynon bywyd beraidd, ddwys, 
Arnat dy hun 'rwy'n rhoddi 'mhwys, 
Ti yw fy Mrenin a fy Nuw; 
P'le trof fy wyneb, Iesu cun, 
Ond yna atat ti dy hun ? 
Gwraidd fynyddanwchobobrhyw. w. 


561. Yr un testyn. 
8. 8. 8.—Hengoed, y. 10. Neiflon, 48. 
ADDFWYN Iesu! rho i mi rym, 
Yn anhawdd wedi'n ni fydd dim, 
'Rwyt ti dy hun yn fwy na 'maich; 
Mae'n ysgafn, ond ìt fod o'm tu, 
A'th iau yn hyfryd esmwyth sy; 
Anfeidrol ydyw gym dy fraich. 





PROFIADAU CREDADYN. 


2 'Rwy'n rhoi ffarwel i'r oll i gyd 
A ffeindiodd natur yn y byd; 
Gwagedd o wagedd ynt o'r bron: 
'Rwy'n gwel'd mai etifeddiaeth yw 
Tragwyddol gariad pur fy Nuw, 
Fy nghysur ar y ddaear hon. 
3 Rho, Arglwydd, im fo yn dy fryd, 
D'ewyllys gaffo'i gwneyd i gyd, 
Doed fy amserau yn dy law; 
Cyfrwydda fi trwy'r anial maith, 
Saf wrth fy ochr ar fy nhaith, 
A dwg fi i'r baradwys draw. Ww. 


562. Nerth yr addewidion. 
8. 8. 8.—Gwedd Luther, 46. Pantycelyn, 47, 
0 NA'D fi, Arglwydd! tra fwyf byw, 
I dynu gw'radwydd o un rhyw 
Ar dy efengyl ddwyfol, wir, 
Na gwyro oddi wrth dy ysbryd rhad, 
Neu ddamsang gwirion ddwyfol waed, 
Yr aberth llawn haeddianol pur. 
2 O! par yn ffyddlon i mi o hyd, 
Yn mhob rhyw droion yn y byd, 
Saf wrth dy air—dy air yw ngrym: 
Ni cholla'i 'ngafael, doed a ddel, 
Ar addewidion sydd dan sel, 
Y rhai'n yw'r unig noddfa im. 
3 Mi foria’ yn nerth addewid rad 
Trwy'r tonau cynddeiriocaf gaed, 
Gostega'r storom wrth dy air; 
Fy meiau, er eu rhif a'u grym, 
O flaen d’addewid safant ddim; 
D'addewid yn ffyddlondeb gair. 
4 'Rwy'n ofni'r aswy, ofni'r dde, 
Am hyn mi bwysaf arno fe, 
Ac yn ei freichiau af trwy'r tân; 
3 


PROFIADAU CREDADYN, 


Mi nofia’r tônau mawrion trwy,' 
Er mor arswydus ydynt hwy, 
Ond iddo fyned o fy mlaen, W. 


563. Yr un teslyn. 


8. 8. 8.—Llangoedmor, Y. 9. Nazareth, 43. 
a Ware arall fan i roi fy mwys 
Ond ar dy addewidion dwys— 
Y geiriau dyngwyd yn y nef; 
Ni ildiaf o fy ngobaith ddim, 
F y ngobaith yw fy unig rym, 
Yn ei addewid gadarn ef, 
2 A thyna'r trysor sydd yn well 
Na golud maith yr India bell, 
Nis gad i iota fyn'd ar goll; 
Dysgwyliaf foreu a phrydnawn, 
Nes gwlawio'r fendith berffaith lawn, 
Ar f'enaid egwan, oll yn oll. - 


9 Mae'th drugareddan maith eu rhin 
Yn dod i lawr fel melus win, 
O oes i oes, heb drangc heb drai; 
Dy gariad sy'n anfeidrol stôr, 
Yn gyflawn berffaith fel y môr, 
Ac yn dragwyddol yn parhau. 
4 Mae'n fwy mae'n llawer gwell na'r byâ, 
A'r holl drysorau sy ynddo'i gyd, 
Bywyd a heddwch yw o'r bron, 
.I mi, 'n mhob cystudd dan y nef, 
Ond im ge€l aros ynddo ef, 
Nid ofnaf ddrygau'r ddaear hon. Ww. 


564. “Tydi ydwyl loches i mi.” 
8. 8. 8. 6.—Beulah, y. 11. Barnsfleld. y. 12. 8) 
ID c'uwch y bryniau uchel fry, 
A swn tymhestloedd tywyll, du, 
A'r holl freuddwydion ofnau sy, 
Anturisf eto 'mlaen; 
366 








PROFIADAU CREDADYN. 


Mae nerth y nefoedd fry yn fwy 

Na myrdd o'u dychryniadau hwy; 

Mae haeddiant dwyfol farwol glwy' 
Yn drech na dŵr na thân. 


2 Fy noddfa gadarn, fythol, yw 
Y gair a ddaeth o enau Duw— 
Y ceidw ef fi byth yn fyw, 
Ffyddlondeb yn ei ras; 
Mi welaf olion traed ei saint, 
Dan y cystuddiau mwya'u maint, 
Yu cadw'u oysur, cadw'u braint, 
Yn wyneb angeu glas, 
3 Os rhaid cyfarfod ar fy nhaith 
A rhyw gystuddiau mawrion, maith, 
A thrallod eto erioed ni ddaeth 
Yn gawod ar fy mhen; 
Caf yfed o'r afonydd clir 
Sy'n tarddu fry ar Salem dir, 
O dan yr orsedd ddwyfol bur— — 
Cysuron nefoedd wen. -W. 


565. _ Gariad Orist a'i ddarpariaeth. 
.8. 8. 8. 6.—Barnsfleld, y, 12. Beulah, Y. 11. 


p nghoelbren syrthiodd ar y wlad, 
Yr etifeddiaeth oreu gaed, 
Bwrcasodd dwyfol, nefol waed 
F'Anwylyd a fy Nuw; 
Mrawd a 'Mhriod yw efe, 
F'Eiriolwr addfwyn yn y ne’ 
Ag sydd ei hun yn llanw lle 
Pob rhyw gariadau'n fyw. 


2 Yn mhlith plant dynion, ni cheir un 
Yn para'n gywir fel ei hun, 
Nid yw ei gariad megys dyn, 
Yn gwyro yma A 


PROFIADAU CREDADYN. 


Ond rhad anfeidrol yw ei ras, 

I bechaduriaid cyndyn, cas; 

A garodd ef, fe'u dwg i maes 
O'u pechod ac o'u braw. 


3 O addfwyn Iesu! gad im fod 
O fewn dy gorlan, dan dy nôd, 
A phob rhyw nwydau dan fy nhroed, 
n wn o dy hedd; 
Yn nghanol terfysg a phob gwae, 
Croes a chystuddiau yn amlhau, 
Heb fedru dim ond llawenhau, 
Nes gorwedd yn y bedd. WwW. 


566. Ymbil am gynaliaeth. — 
8. 8. 8. 6,—Darowain, y. 13. Llanddewi, 51. 


'R RE bron, 'rwyf bron a llwfrhau 
Wrth wel'd grasusau yn llesgau. 
A'm temtasiynau yn parhau 
Yn danllyd yn y blaen; 
O! dowch, awelon sancteidd dir, 
Dan aden dawel Ysbryd pur, 
Disgynwch arnaf cyn bo hir, 
Diffoddwch uffern dân. 


2 'Rwy'n blino, eisieu gwel'd y wlad 
Rowd i mi mewn addewid 
A phrofi cyflawn wir fwynhad 
gypiau'r Ganaan wiw; 
Awn dros fynyddau mawrion, maith, 
A'r bryniau mwyaf ar fy nhaith, 
Heb flino dim, na gorphwys chwaith, 
Nes awn i dŷ fy Nuw. 
9 Rhaid i mi gael rhyw faint o'r grawn 
Sy'n werthfawr, ac yn felus iawn 
n tarddu o'r Winwydden lawn 
A wasgwyd ar y groes; 
36 





PROFIADAU CREDADYN. 


'Does dim a ddeil fy ysbryd gwan, 
I ddringo creigydd hyll i'r lân, 
Nes teimlwyf 1 mi brofi rhan 
O'i ddwytol, farwol loes. w. 


567. Yr enaid yn wâg heb gariad Crist. 
8. 8. 8. 6.—Beulah, y. 11. Sardinia, 49. 


N™ yw y ddaear fawr i gyd 

Yn deilwng o fy serch a'm bryd, 
Nac unrhyw wrthddrych yn y byd; 

'Rwy'n caru gwrthddrych mwy: 

Nid llai y sawl wy'n garu yw 
Na pherffaith ddyn a pherffaith Dduw; 
Dyoddefodd unwaith farwol friw: 

O! werthfawrocaf glwy”! 


2 Ni fyddai bywyd maith, pe cawn, 
Ond diddim a disylwedd iawn 
Heb gael rhyw ran o'th nefol ddawn 
Yn wastad i'w fwynhau: 
'Does un o'm holl synwyrau i gyd, 
Nac un o nwydau'm henaid drud, 
A gwrthddrych iddo yn y byd, 
Am hyny, tyr'd yn glau. 


9 'Rwy'n dlawd, 'rwy'n dlawd o'r oll yn awr : 


Nid wy'n cytuno dim â'r llawr, 
'Rwy'n gruddfan dan anobaith mawr; 
Os hebot rhaid im fyw; 
Ac nid oes dim o dan y ne’ 
Wna i fyny'r golled o hono fe, 
Na dim ateba yn ei le; 
Anfeidrol yw fy Nuw. 


4 Wel, dyma'r cariad sydd yn awr 
Yn curo pob cariadau i lawr, 
Yn llyngeu enwau gwael y llawr 

Oll yn ei enw'i hun: 
369 


* 


PROFIADAU CREDADYN. 


O! fflam angerddol, gadarn, gref, 
O dân enynwyd yn y nef! 


Tregwyd ol gariad ydyw ef, 
eth Duw a minau 'n un. w, 
568. Mwynhad o Dduw yn llanw yr enaid. 


8. 8. 8. 6.—Barnsfeeld, y. 12. Sarepta, 50. 


NID oes ond f'Arglwydd mawr ei ddawn 
A leinw f'enaid bach yn llawn; 

Nis gallwn ddal dim mwy pe cawn; 
Mae ef yn ddigon mawr; 

A digon, digon, digon yw 

Dy hyfryâ bresenoldeb gwiw, 

Yn angeu ceidw hyn fi'n fyw; 
A boddlon wyf yn awr. 


2 Anfeidrol berffaith, sanctaidd Fod, 
Gwna i mi wel'd na chaed erioed, 
Ac na cheir pleser dan y rhod, 

Yn rhagor na'th fwynhau; 
Wel, dyma'r oriau gofiaf mwy 
A'r pleser gefais ynddynt hwy 
Ddymunaf bellach byth tra bwy' 

Yn unig i barhau. 


3 Wel, ffowch ar ffrwst, bleserau i gyd, 
Diflenwch holl wrthddrychau'r byd, 
Na chaffoch effaith ar fy mryd 

I'm dwyn oddi wrth fy Nuw; 
Doed tân a diluw yn gytun, 
Aed dwr a daear fawr yn un, 
Mi fyddaf yr hapusaf ddyn, 

Mae'm Iesu eto'n fyw. 

4A phe diffoddai f'heulwen fawr 

hiai sêr y nen i lawr, 


Ay he diffygiai' r forêu wawr, 
th'wyllwch gael ei le* 
370 





PROFIADAU CREDADYN. 


Cawn drigo mewn sancteiddiol dir, 
Yn llewyrch Haul cyfiawnder pur, 
Tragwyddol faith ddiwrnod clir, 


O fewn i furiau'r ne'. w. 


069. RHAN II. 


AN collo gwellt y maes eu dawn, 
ai wybr faith eu boreu a nawn, 
A iyw o an inwn 
nef a daer lath 
Caf weled sanctaidd newydd dir 
O degwch ac o bleser ur, 
Yn tarddu i maes o'r Duwdod gwir, 
Gyda gogoniant mawr. 


2 Ac yno, f'enaid bech ti gai 
Dragwyddol bleser i'w Brynhau, 
N'all angel fyth, a dyn yn llai, 

Yn holiol ddodi i i maes; 
Ond digon yw i'm henaid gwan, 
Myfi gaf esgyn, gwn, i'r lân, 
Ac yfed yno yn y man, 

Fyth o afonydd gras. 


3 O! tor fy llyffetheiriau'n glau, 
Mae hiraeth arnaf dy fwynhau, 
A dwg fi i maes o'r carchar clai, 
Rho fy nghadwynau'n rhydd: 
Rhy fach, rhy brin, i mi yn awr 
Yw'r holl greadigaeth eang, fawr, 
'Rwy'n gruddfan beunydd ar y llawr, 
Am wel'd y boreu ddydd. 


4 Myfyrio am fyn'd sydd felus iawn; 
Mae f'enaid eisoes foreu a pawn 
efino'i nefol ddawn, 
An 8 wareu'i aden par, 
37 


PROFIADAU CREDADYN. 


Fel pe b'ai am anturio’n hy’ 
Trwy ganol y cymylau fry, 
A neidio i mewn i blith y llu, 
Lle mae'r Messiah gwir. Ww. 


' 570. Bywyd yn yr anialwch. 
8. 8. 8. 6.—Beulali, y. 11. Sardinia, 49. 


A beth a wnaf fi yma'n byw 
Yn mhell, yn mhell oddiwrth fy Nuw, 
Mewn gwledydd sychion drwg eu rhyw 
Lle dianc pob mwynhau ? 
Os llewyrch bach o oleu gawn, 
Ar ol cymylau duon iawn, 
Daw tymhestl eilwaith cyn prydnawn 
O ddychryn, aeth, a gwae. 
2 O! gwna i mi wylio bob yr awr; 
'Rwy'n rhodio mewn peryglon mawr, 
Ac nid oes dim ond llewyrch gwawr 
Dy wyneb gwridog, gwyn, 
Wna i mi deithio'r anial nos, 
'Rhyd llwybr cyfyng angeu'r gross, 
Myfyrio am dy angeu loes 
Ac hefyd canu hyn. 
3 Pan ymddatodo'r tŷ o bridd, . 
A'm henaid i ddihengu'n rhydd 
O'r holl gadwynau eryfion sydd 
Yn dal yn awr yn dyn, 
Caf deimlo pleser uwch y rhod 
Na ddaeth i galon dyn erioed 
I feddwl, nac i gredu, fod 


Y fath fwynhâd a hyn. Ww. 
ov. RHAN II. 
HWI, chwi, ffyonau’r bywyd gwir, 
Afonydd o bleserau pur, 


Chwi lifwch dres yr anial dir— 
Fy enaid llesg ei wead; 
372 


PROFIADAU CREDADYN. 


Chwi lenwch yr eangder mawr— 
Y nwydau sydd yn wag yn awr, 
Ac yn hiraethu bob yr awr 
Am bleser draw i'r bedd. 
2 Fe gaiff fy serch, fe gaiff fy mryd, 
Ei lanw'n lân ar hyn o bryd, 
Pob rhan yn llwyr o'm henold drud 
A gaiff ei nefol ddawn; 
Pob rhyw ddymuniad gaiff fwynhad 
Anfeidrol faith, anfeidrol rad, 
'Nol deffro yn y nefol wlad, 
Ac ar dy ddelw'n llawn. 


3 Pob hiraeth, pob sychedig ddawn, 
Fydd marw mewn llawenydd llawn, 
Ac enw gobaith mwy nis cawn, 

Nac eisieu byth, na thrai; 
Ond rhyw bleserau maith dilyth, 
Heb drai na therfyn iddynt byth, 
Yn sicr fel mynyddau syth, 

Gawn bellach i'w mwynhau. 

4 Fy Nuw, fy Nuw, i gyd ei hun, 
Fydd fy anfeidrol gariad cun, 

awenydd anchwiliadwy'n un, 

A chariad hono dardd; 

Eangder o oleuni clir 
Mwy dysglaer nag o'r dwyrain dir; 
Môr o bleserau perffaith pur. 

Gwrthddrychau nefol hardd. We 


572. Hiraeth am ben y daith. 
8. 8. 6.—Sharon, 52. Henffordd, 54. 
ERERIN wyf i'r Ganaan fry, 
I gynhes gôl fy Iesu cu, 
Lle caf dragwyddol nyth; 
Yn mhell uwch swn y ddraig a'i saeth, 
Na gelyn mwy i'm gwneyd yn gaeth, 
Caf dawel orph ya byth, 


PROFIADAV CREDADYN. 


2 O bell mi wela'm cartre'n wir, 
O fewn i byrth Caersalem bur; 
Pob rhai'n meddianu hedd; 
O ddinas deg! o'th fewn nid oes 
Na haul, na lloer, na thywyll nos; 
Gwyn fyd rhai draw i'r bedd ! 


3 Pan ddel yr adgyfodiad mawr, 
Caf godi'n lân o'r ddaoar lawr 
I entrych awyr 
di yno af mown nefol hedd 
Tr nefoedd wen, mewn newydd wedd, 
I blith angylaidd In. 
4 Mi fyddaf fry, O ryfedd fraint! 
Yn boddi'm sŵn yn mhlith y saint, 
Mewn peraidd hyfryd dôn:—- 
Cymdeithion hyf mewn hyfryd hwyl, 
Heb 'mado byth, ond cadw gŵyl, 
I'r tirion, anwyl Oen. 
5 'Rwy'n awr am ganu'n iach i'r byd, 
Ei bleser gau, a'i boen i gyd; 
Pwy safai ynddo'n hir? 
Disgwyl a wnaf nes dêl fy Nuw 
I'm dwyn o'm gwae at Iesu gw.w, 
I hyfryd Salem dir. w. 


73. Ymestyn at y pethau o'r tu blaen. 
8. 8. 6.—Sharon, 52 Henffordd, 54. 


O IESU byw! Iachawdwr byd, 
Dwg fi yn glau i'th fynwes glyd, 
Gael prawt o't geriad cu, 
Sydd well na'r gwin i'm hennid gwan; 
Am hyn 'rwy'n daer am gael dod dan 
Dy dirion aden di. 
2 Dy gariad dwys yn fenaid dod, 
Ac ynddo fyth gad i mi fod, 
n nofìo tua'r ne', 


974 





PROFIADAU CREDADYN. 


Nes gado’n dég yr anial dir, 
A glanio o fewn i Salem bur 
O'm gofid ac o'm gwae. Ww. 


574. Gorfoledd yn nghariad Duw. 
M. 8.—Morganwg, 65. Dyfrdwy, 63. 
yN mynwes glyd yr anwyl Oen, 
Heb friw na phoen, 'rwy'n llechu; 
Ac oddi fewn ei glwyfau ou 
Mae f'enaid i 'n cartrefu. 


2 Nid llygad wel, na chlust a glyw, 
Nac un dyn byw ddychymyg, 
Y tawel hedd rydd Duw bob dydd 
I'r rhai sydd ddewisedig. 


3 Er bod yn hir mewn anial fan, 
Yn 'mofyn am orphwysfa. 
O'r diwedd des— O! ryfedd fraint! 
I'r man mae'r saint yn gwledda. 


4 Wrth linyn rhad fe ddaeth i'm rhan 
Y lle a'r man hyfryta', 
Mewn brasder bro 'mhlith brodyr lu 
Sy'n canu Aleluwia. 


5 Mi wn, pe cawn dafodau hy’ 
Angylion fry sy'n canu, 
Mi rown y rhai'n i gyd o'r bron 
I ganmol graslon, Iesu. 


6 Mi wn y dwg fii deyrnas ne’, 
Ar ben fy mhererindod: 
Ac yno byth mewn tawel fan, 
Caf eistedd tan ei gysgod. 


7 Caf fwyta ffrwythau prenau plan 
Ar hyd glân afon bywyd, 
Tragwyddol Sabbath gyda'r Oen, 
Heb friw, na phoen, na gofid.  W. 


PROFIADAU CREDADYN. 


575. Profiad o lesgedd. 
M. 8.—Dymuniad, 74. Eidduned, y. 19. 
ARFU fy nerth, 'rwy'n llwfrhau, 
Yn d'allu mae f’ymddiried; 
Nerth mawr difesur, fel y môr, 
Genyt sy'n stôr i'r gweiniaid. 
2 Ti'm tynaist i i o ganol tân, 
A mi o'r blaen yn ofni; 
Gwna. hyny eto'r fynyd hon, 
enaid bron a threngu. 
3 Mi i bwynt atat eto'n nes; 
Pa les im ddigaloni ? 
Mae sôn am danat yn mhob man 
Yn codi'r gwan i fyny. w. 


9 T6. Ehediadau yr enaid. 
M. 8.—Silesia, 62. Persia, 68, 
FFARWEL, mi af yn mlaen i'r wlad, 
Lle mae fy Nhad yn trigo, 
Yn mhlith myrddiynau rif y gwlith, 
A gwynfyd fyth fai yno, 
2 Mi ddringw' i'r lan; yn uchel fry 
Mae'r hyn wyf ‘f'n ei geisio; 
Gadawa’r byd o'm hol, heb lai, 
Yn wastad mae'n fy 'rhwystro. 
9 B'le trof fy wyneb, Arglwydd cu, 
Ond atat ti dy hunan ? 
Pob peth gweledig, 'thal ef ddim 
Ond gwneuthur i mi ruddfan, 
4 Gâd i mi lechu yn dy gol, 
Ac na'd fi'n ol oddi yno, 
Ac yn y clwyfau dyfnion wnaed 
O fewn dy draed a'th ddwylo. 
6 Mae brodyr im' ar ben eu taith, 
Mewn newydd iaith yn canu; 
976 








PROFIADAU CREDADYN. 


Pa bleser sy yma i mi mwy? 
Dwg fi atynt hwy i fyny. W. 


O77. Rhyddid o gaethiwed. 
M. S.—Saxony, 72. Padarn, y. 23. 
Y N dy gyfamod, mae'n fy ngho’ 
Fod myrdd o addewidion, 
Rhai yn cyhoeddi llwyr iachad, 
Trwy rin dy waed, i'r cleifion. 
2 'Rwy'n gwaeddi wrth dy borth yn ewn 
ddod i mewn i wledda; 
Nid boddlon wyf i fod tu faes 
I gaerau'r ddinas noddfa. 
3 Agor y môr, gwna'r ffordd yn rhydd, 
I weled dydd y rhyddid, 
A chael teyrnasu cyn bo hir 
Yn ngwledydd yr addewid. 
4 Disgwyl yr wyf, a hyn bob cam, 
Fel gwyliwr am y boreu, 
I brofi cryfder braich dy ras 
I'm tynu 'maes o'm beiau. w. 


578. ‘6 Yr ydym ni yn ei garu ef.” 
M. 8.— Dyfrdwy, 63. Elizabeth, ï0. 
Tew ras 'rwyf, Arglwydd, ger dy fron 
Yn rhoi fy nghalon 1 ti; 
Ti'm ceraist i er maint fy mai, 
Ni allaf lai na'th garu. 
2 Mi haeddais fod yn awr a'm nyth 
Yn uffern byth yn poeni; 
Wrthyf 'rwyt wedi trugarhau; 
Ni allaf lai na'th garu. 
3 Caf ddyfod i'r gogoniant maith, 
I ben fy nhaith at Iesu; 
Caf fyned at y man lle mae; 
Ni allaf lai nai garn. 


PROFIADAU CREDADYN. 


4 Tr Tad, i'r Mab, a'r Ysbryd Glân, 
Rhof glod a'r dân heb dewi; 
Y Tri yn Un, a'r Un yn Dri, 
Mae f'enaid yn ei garu. 


579. | Arweiniad hyd ben y daith. 


M. s.— Dymuniad, 74. Padam, y. 23. 
UW! cadw f'ennid bach o hyd 
Uwch law y. byd a'i ddrygau, 


| Gan lwyr ddibrisio'i i boen a'i wae, . 


Ei drallod a'i gystuddiau, 


2 Fel na b'wy'n gwrando ar ei dwrf, 
Ei gynhwrf a'i ruadau; 
Gan deithio'r llwybr cul bob cam 
A meddwl am fy nghartte'. 


3 Heb gyfeiliorni ar un llaw 
Nes myn'd tu draw'r Iorddonen, 
At seintiau flinodd ar y byd, 
8y'n awr i gyd yn llawen. 
4 Yn gorphwys yn y Ganaan bur, 
Preswylfa'r dduwiolion, 
Tir yr addewid hyfryd draw, 
Gwlad lle nas daw gelynion. 
5 Gorphwysfa dawel, deg, ddi-stwr 
Sydd yno i'r gwr lluddedig; 
Afonydd gloyw, pur, di-drai, 
I ddiodì'r rhai sychedig. 


W. 


580. | Eilwybrau ydynt heddwch. 


M. 8.— Morganwg, 65. Persia, 68. 
Y Jwybrau di y 'nt hyfryd iawn, 


Dy ffyrdd y'nt lawn hyfrydwoh; 


Nag amlder ŷd neu win, fy Nuw, 
Melusach yw dy heddwch, 


2 Mae'n traed yn awr ar wddf y ddraig, 


y wraig gy'n eiriol; 
378 





PROFIADAU CREDADYN. 


Awn, gan fod Iesu ar ein rhan, 
Tr lân, i'r lân yn wrol. 
3 Yn mlaen yr awn trwy gyflawn ffydd, 
Tra fyddo'r dydd yn para, 
Pobunagsyddaigsicrsail 
Yn haeddiant yr ail Adda. Ww. 


581. Dedwyddwch y saint. 
M. 8.—Dyfroedd Siloah, y. 17. Baden, 64. 
WYN fyd y rhai dilêst eu bai, 
Eu pechod a'u hanwiredd, 
Gan roi iddynt nerth, er cnawd a byd, 
I bara.hyd y diwedd. 
9 Y rhai sy'n cadw'th hedd o hyd, 
Er gwaetha'r byd a'i ddrygau 
Gan wylio beunydd yn ddigoll 
Ar gadw'th holl gyfreithiau. 
8 Pa ddrwg wna’ gelyn i'r rhai hyn 
Sy'n rhodio yn dy ddeddfau ? 
Cyfeillach dawel bur â Duw 
Gânt yn mhob rhyw gyflyrau. w. 


D82. Cyfaddefiad a deisyfiad yr edifeirol. 
M. 8.—Eidduned, y. 19. Capel Cynon, Y. 20. 
N^ thro dy wyneb, Arglwydd glân, 
Oddi wrth un truan agwed 
Y sydd o flaen dy borth yn awr, 
Mewn cystudd mawr yn gorwedd. 
2 Yr wyf yn gorwedd wrth dy ddôr, 
Attolwg agor imi; 
Er fod fy muchedd yn ddi-rol, 
Rwy'n edifeiriol, gweli. 
9 Na alw mo'nof ger dy fron 
I roddi union gyfrif; 
Yr wy'n cydnabod, fy Nuw hael, 
X bywyd gwael oodd genyf. Sd 


PROFIADAU CREDADYN. 


4 Felly y deuaf at dy borth, 
I ddysgwyl cymhorth ddigon, 
Sef dy drugaredd i lanhau 
Fy holl welïau budron, 
5 Trugaredd, f'Arglwydd, heb ddim mwy, 
Yw'r cwbl wy'n ei geisio; 
Trugaredd yw & newis lwydd, h 
Trugaredd, fArglwydd, dyro. EP. 


89 Ysgrifenu y gyfraith ar y galon. 
M. 8.—Caersalem, Y. 22. 
ARGLWYDD! wrthym trugarha 
A gwna in' gadw'th ddeddfau; 
Ac ysgrifena di'r daeddf hon 


Yn eigion ein calonau. E. P. 


584 Gair Duw yn lloches a tharian. 
M. S.—Morganwg, 65. Caersalem, Y. 22. 
FY lloches glyd, a'm tarian gref, 
Yw'r Arglwydd nef a'i gysgod; 
Gobeithiaf yn ei air er neb, 
Yn ngwyneb pob rhyw drallod. 
2 Mae'n gysgod rhag y gwynt a'r gwres, 
Mae'n lloches rhag y gelyn; 
Gobeithiaf yn dy air o hyd, 
Yn nghanol byd o ddychryn. 
3 Dy air sy'n dwyn rhyw newydd da 
lawenha y galon, 
Fod nerth tragwyddol oddi fry 
I sathru y gelynion. 
4 Fod Brawd a Chyfaill wedi ei gael 
I'r tlawd a gwael, na chilia; 
Yn nyfnder profedigaeth gref 
Efe a gydymdeimla. 


6 Fod modd i'r euog gael rhyddhad, 
A gwir iachad i r sl wyfus: 


PROFIADAU OCR EDADYN. 


Trwv north ei air, fe rodia'n llon 
Y cloffion a'r anafus. 
6 Gobeithia f'enaid yn ei air, 
Ffe a bair orfoledd: 
Pob loes a galar, tristwch try 
Yn ganu yn y diwedd. R. J 


585. Ymbil am gynaliaeth. 


M. _ C.—Gwrecsam, 97. Cologne, Y. 28. 


Y BAICH sydd arnaf ddydd n nos, 
Ac wrthyf sydd yn nglŷn, 
Sydd ysgafn, er ei bwysau ef, 
- Tth ysgwydd gref dy hun, 
2 Ti ddelinist holl euogrwydd byd 
Crediniol ar y pren; 
Ac yr wyt heddyw'n eiriol dros 
Eu beiau uwch y nen. 


3 O! cymer di fy maich a ’mhoen, 
A'm hofnau maith i gyd, 
A rho i mi heddwch yn dy glwy' 
Sydd lawer mwy na'r byd. 


4 Fe gwymp fy ofnau i gyd o flae» 
Dy gariad glân a'th hedd, 
Holl ddychryniadau angeu hyf, 
_ Ac uffern ddu a'r bedd. 


5 Mae o prow! o'th gariad dwyfol gwir 
diliau pur ei flas, 
Fe ddeil, dan demtasiynau, i'r lan 
Fy enaid gwan i maes. 


6 O! fanna pur o ddwyfol bris; 
Anwylaf î Îsynef, . 
Gad i'r newynliyd heddyw gael 
Ymborthi arno ef. 
7 Fe gerdd fy nhraed yn hwylus ìawn, 
Dof cyn prydnawn i'r lan; 


PROFIADAU CREDADYN. 


Os caf ond bwyta'r gwleddoedd hyn, 
Caf ganu yn y man. w. 


586. Serch ur Iesu. 
M. C.—Farrant, 83. Martyrdom, 90. 
N throf fy wyneb byth yn ol 
I 'mofyn pleser gau; 
Ond mi a gerddaf tua'r wlad 
Sy a'i phleser yn parhau. 
2 Mae holl deganau'r ddaear hon, 
yug ad fy Tom gwywo a 
n ngŵydd fy Iesu'n gwywo i gy 
Ac yn diflanu'n ddim. 
9 Y mae aroglau pur ei ras 
Fel peraroglau'r nef; 
Ac nid oes cymhar îs yr haul 
Yn unlle iddo ef. 


4 Mae'n denu'm serch trwy wyntoedd oer, 
Yn gyfan ato'i hun; 
Ac fe ddiffoddodd bob rhyw chwant 
At ddaear, ac at ddyn. 


5 Fe dorwyd rhyngof fi a'm chwant, 
Daeth ar fy mhleser drai: 
Ond fy hapusrwydd perffaith yw 
Dy garu a'th fwynhau. W. 


587. Chicant am fod qyda Christ. 
M. C.—Be ford, 89. Martyrdom, 90. 
UE law terfynau maith y sér, 
Mewn hardd baradwys wiw, 
Yn mhlith myrddiynau fel y gwlith, 
F'Anwylyd sydd yn byw. 
2 Mae seintiau yn diengyd fry 
Yn fyrddiwn o fy mlaen; 
A mi, ymddifad, yma'n byw, 
Yn nghanol dŵr a thân, 
382 








PROFIADAU CREDADYN. 


4 Mae hiraeth pur yn eithio trwy' 
Fy enaid am f 
Pleserau dwyfol, perffaith, pur, 
Sydd fythol yn parhau. 
4 Anturiaf yr Iorddonen trwy, 
Er cymmaint grym 
Ond im gael teimlo fod om. o'm plaid 
sIachusol, ddwyfol Wr. 


5 Dan ei adenydd mae fy nerth, 
A'i Dduwdod yw fy ngrym; 
Heb ei gwmpeini 'dyw fy nawn, 
Na'm rhoddion penaf ddim. Ww. 


588. “Duw drosom.” 
M.0.—St. Mary, 92. Bungor, 94. 


O TYRED, Arglwydd, gaf wrth raid, 
Yn awr o blaid y gwan: 
Mi soddaf mewn ayicd eed d dn 
Oni ddeli di fi i'r lân. 
2 Mae nerth dy ras yn llawer mwy 
Na'm beiau oll o'r bron; 
Dy hyfryd wên sy'n abl lladd 
Euogrwydd dan fy mron. 
3 Ni all fy meiau, er eu rhif, 
A'u yie cas, 
Eu sgil, eu dyfais faith, eu grym, 
I faeddu dim o’th ras. 


4 Mae ynot foroedd pur dilyth, 
Heb ddiffyg byth, na thrai, 
O gariad annghydmarol cu, 
Fyth fythoedd i barhau. 


6 O! tywallt hwn i'm henaid gwan 
Sy'n fynych dan ei boen, 
Yn methu credu i'r concwest rad 
Yn ngwerthfawn maed yr Oen. W. 


PROFIADAU CREDADYN, 


289. Y tlawd yn llawn irwy ras. 
M. C.—Cologne, y. 28. Gwrecsam, 97. 


M^" ofnau yn finteioedd llawn, 
Rai creulon iawn eu rhyw, 
Yn pledio yn fy wyneb gwan 
Na feddaf ran yn Nuw. 


2 A minau'n llwfrhau yn lân, 
Heb wybod ffordd i droi, 
Heb ysbryd geny' i fentro 'mlaen, 
Nac ysbryd geny' i ffoi. 


9 Chwilio, a manwl chwilio 'rwyf, 
Ar aswy ac ar dde, 
Ac eto methu symud cam 
I fyny tua'r ne’. 


4 O! edrych arnaf, Arglwydd mawr, 
Mae bellach yn brydnawn; 
O! llânw'r euog tlawd sy hob ddim 
,O'th nefol ddwyfol ddawn. 


5 Rho brawf o'r gwin a wasgwyd 'maes 
O'r bêr winwydden fry, 
Fel gallwyf fyth i lawenhau 
Yn dy ogoniant di. Ww. 


590. Y difyrwch penaf yw heddwch Duw. 
M. C.—French, 77. Caithness, Y. 25. 
E flinoedd f'enaid bach yn nghri 
A dwndwr oer y byd; 
Ond mae difyrwch llawer mwy 
Gaiff hollol lanw 'mryd. 


2 Nid yw trysorau'r India bell, 
A chyfoeth maith Peru, 
Ond rhyw ddisylwedd sorod gwael 
I'w pwyso â fy Naw. 





PROFIADAU CREDADYN. 


9 Mae yn ei heddwch bethau mwy 
Nag fedd y byd yn un; 
A phrawf o'i gariad ydyw'r fraint 
Oruchaf gafodd dyn. 
4 Fy nymuniadau maith eu rhif, 
Pe cawn hwy oll yn un, 
Yw cael meddianu ei nefol hedd, 
Anfeidrol ddwyfol rîn. 
5 Mi ymddigrifwn yn ei ras 
Mewn cystudd ac mewn gwae; 
A byddwn lawen doed a ddel, 
Mewn sylwedd sy'n parhau. Ww. 


591. | Dysgwyl wrth yr addewid. 
M. C.—Bangor, 94. Culross, y. 27. 


RW dysgwyl wrth dy addewid bar, 
O'r boreu hyd y nawn; 
Ac os caf brofi'r gloyw ddŵr, 
Mi fyddaf ddedwydd iawn. 
2 Ti ddwedaist fod rhinweddau'th waed 
Yn fwy na beiau'r byd: 
O! rho i mi weled dwyfol glwyf 
Yn dofi anfeidrol lid. 
9. Gad i mi brofi'r heddwch llawn, 
X dŵr rhinweddol, gwiw, 
Ag sydd yn tarddu'n loyw ffrwd 
O orsedd bur fy Nuw. 
4 Rho i mi yfed cariad rhad 
Mewn dyrys anial dir; 
A phrofi rhinwedd dwyfol ddawn 
ysuron gloyw, clir. 
5 Mi deithia'n ddifyr yn y blaen, 
Dros greigydd serth i'r lân; 
A dof i olwg Seion bur 


Yn gynar yn y man. | Ww. 
385 


PROFIADAU CREDADYN. 
592. Y serchiadau ar Grist. | 


M. cC,—Windsor, 95. Culross, Y. 27. 


! CYMER fy serchiadau'n glau, 
O Fy Iesu, bob yr un: | 
A hwy yn eisteddfa bur, | 
ancteiddiaf it dy hun. 
2 A gwna bob meddwl, a phob chwant, 
I dynu fyny fry; 
Nas gwthio holl derfysgoedd byd 
Fi maes o'th gariad cu. 


9 Ni wnaed yr enaid hwn erioed 
I garu llwch y llawr; 
Ond i gael meddu'r fraint a roed 
I gadw i f'Arglwydd mawr. Ww. 


598. Neb ond Tesu. 
M.c.—French, 77. Glasynys, v. 26. 
[koe negoseunau gwag y dydd, 
Trafferthion o bob rhyw; — 
- Ac na pharhaed o dan y nef 
Ond cariad pur fy Nuw. 


2 Aed tegwch byd a'i gariad ffwrdd, 
A'i swynion aed yn ddim; 
Ni welaf heddyw îs y nef 
Ond cariad Iesu o rym. 


8 Meddianodd ef a'i ddwyfol ras 
Fy holl serchiadau'n un; 
Na chaed o fewn i'm hysbryd fod 
Neb ond fy Iesu i hun. 


4 Iesu sy'n fwy na'r nef ei hun, 
Yn fwy na'r ddaear lâs; 

- Ac Iesu'n unig fydd fy oll 
Fyth, fyth o hyn} maes. 





PROFIADAU CREDADYN. 


§ Cyflawnder nerth, cyflawnder gras, 
Cyflawnder nef y nef, 
Uwch deall seraphim a saint, 


Sy'n trigo ynddo ef. Ww. 


594. Ymbilam adferiad o’r caethiwed. 
M. C.—Bangor, 94. St. Mary, 92. 


TYRD, Arglwydd a'th addewid rad, 
Pur eiriau'r nef, ìi ben; 

Dyddiau fy rhyddid row'd dan sêl 
Yn llyfr mawr y nen. 


2 Mae dyddian gruddfan i mi'n hir— 
Caethiwed Babel fawr; 
O! na chawn deinilo’r jubil fwyn 
Yn agor dorau'r wawr. 


3 Teb gwn, pe bai'm traed yn rhydd 
8 o'r caethiwed hyn, 
Na wnawn ond canu fyth tra fwyf 
Am ras Calfaria fryn. Ww. 


695. Gweddi yn yr anialwch. 
M. C.—Bangor, 94. St. Mary, 92 


ERERIN wyf mewn anial dir, 
Yn crwydro yma a thraw; 
Ac yn rhyw ddysgwyl bob yr awr 
Fod tŷ fy Nhad ger llaw, 


2 Ac mi de bygaf. clywaf sŵn 
Nefolaidd rai o'm blaen; 
Wedi gorchfygu a myn'd trwy 
Dymhestloedd dŵr a than. 
3 Tyrd, Ysbryd sanctaidd, ledia'r ffordd, 
i mi'n niwl a t 


_ Ni cherddai'n gywir homer’ cam 
Oni byddi o fy mlaen. 


PROFIADAU CREDADYN. 
4 Mi ŵyraf weithiau ar y dde, 
Ao ar yr aswy law; 
Am hyny arwain, gam a cham, 
Fi i'r baradwys draw. 
5 Mae hiraeth arnaf am y wlad 
Lle Ymae torfeydd diri’, 
Yn canu'r anthem ddyddiau'u hoes 
Am angeu Calfari. . We 


596. Ymnerthu yn Nuw. 
M. C.—St. Ann, 79. St. George, 81. 


WEL f'enaid, gorfoledda mwy, 
Tra f'Arglwydd mawr yn Dduw, 
Mae'r gair a dd'wedo'n llawer mwy 

Na phechod o un rhyw. 


2 Dan bob cystuddiau, fwy na mwy, 
Rhuadau cnawd a byd; 
Mae nerth i'w gael mewn marwol glwy' 
I'w maeddu oll yn nghyd. 


3 "Does genyf mwy ond Duw yn Dad. 
Yn erbyn pob rhyw wae: 
'Does genyf ond ei gariad rhad 
Yn sylfaen i barhau. Ww. 


597. Ymdrech a buddugoliaeth y Oristion. 
M. C.—Bangor, 94. Worcester, 96. 


'R “YN morio tua chartre'm Nêr, 
Rhwng tônau maith 'rwy'n byw; 
Yn ddyn heb neges dan y sêr 
Ond 'mofyn am ei Dduw. 


2 Mae'r gwyntoedd yn nghuro'n ol, 
A minau 'dwyf ond gwan; 
O! cymer, Iesu, fi yn dy gôl, 
Yn fuan dwg fì 38 lân. 
9 





PROFIADAU CREDADYN. 


3 Na'd fi ar aswy nac ar dde 
I redeg o dy flaen; 
Ond dilyn llwybrau Brenin nef, 
Trwy ganol dŵr a thân. 


4 O! gwna i fy nghalon redeg trwy 
Oll atat ti dy hun; 
Na bo difyrwch genyf mwy 
Mewn daear, da, na dyn. 


5 Aph an bo'n curo fenaid gwan 

lynion rif'y sêr; 

Dyr chafa' m hysbryd llesg i'r lan 
fynwes bur fy Nêr. 


6 Na bo gwrthwynebiadau'r byd, 
.Na chroesau o un rhyw, 
I'm hoeri, nac i sugno 'mryd 
Un dim oddi wrth fy Nuw. 


7 Boed dyoddefiadau pur y groes 
laesu'm cur a'm gwae; 

Gruddfanau dyfnion angeu loes 
I'm rhoddi 1 lawenhau. 


8 Marwolaeth fy Ngwaredwr mawr 
Yn fywyd pur 
Fel gallwyf roddi? m m boll i i lawr 
Yn gôf am Galfari. Ww. 


598. Ymnerthu yn Nuw yn y brofedigueth. 
M. C.—Bedford, 89. Gloucester, 77. 


Y N nyfnder HN FAN ddu, 


Dos d'hunan o fy mlaen; 
Ond i mi gael bod gyda thi, 
Nid ofnaf ddŵr na aa thân. 


2 At wedd dy wyneb nid yw ddim 
Trysorau maith y llawr; 


PROFIADAU CREDADYN. 


Mae haner gair o'th enau'n fwy 
Ei rym nag uffern fawr. 


3 Mae angeu, a'r bedd, ac uffern ddu, 
Yn hongizn wrth dy groes; 
Mil o elynion goncraist ti 
Trwy ddyoddef angeu loes. 


4 Dy allu yw fy nerth a'm grym, 

Yn d’allu byddaf byw; 
'Rwy'n wan, 'rwy'n llesg, ni alluf ddim | 
Un fynyd heb fy Nuw. ; W. 


599. Cyflawnder trugaredd, 
M. C.—French, 77. Martyrdom, 90. 


' (' WELL yw'th drugaredd a dy hedd 
Na'r byd, na'r bywyd chwaith; 
Ac nid oes angel gyffi' eu gwerth 
I dragwyddoldeb maith. 


2 Ac mae pob peth yn eiddo im 
Heb eisieu, ac beb drai; 
Ac nid oes diffyg ddaw i'r lle 
Y ceffir dy fwynhau. 
3 Mae pob dymuniad, a phob chwant, 
Fyth yno'n eithaf llawn: 
A thystio'r wyf nad oes ond Duw 
A'm gwna yn ddedwydd iawn. 


4 Doed y tymhestloedd penaf ddêl, 
Digonol gallu'r ne'; 
A rhued moroedd dros y tir, 
Anfeidrol yw efe. 


5 Mi waeddaf yn y storom fawr, 
Dan dônau fwy na rhi; 
Ac fe esgyna'm drylliog lef 
I entrych nef A fry. Ww. 
3 . 


PROFIADAU CREDADYN. 


600.  Dedwyddweh yn Nghrist. 
M. C.—Martyrdom, 90. Abbey, 87. 


FE yw ffynon fawr pob dawn, 
E Gwraidd holl ogoniant dyn; 


A rhyw drysorau fel y môr 
A guddiwyd ynddo'i hun, 


2 'Rwyf yn hiraethu am gael prawf 
O'r maith bleserau 
Yn cael eu hyfed heb ddim trai, 
Gan yr angylion fry. 
3 Mae 'nymuniadau'n hedeg fry 
'. Uwch creadigol fyd; 
Ac yn diystyru'r ddaear hon, 
A'i da o'r bron i gyd. 
4 Fe'm ganwyd i lawenydd uwch 
Nag sy 'mhleserau'r llawr, 
I gariad dwyfol gwleddoedd pur 
Angylion nefoedd fawr. 


5 O! pa'm nas caf fi ddechreu'n awr 
Fy nefoedd yn y byd; 
A threulio 'mywyd mewn mwynhad 
O'th gariad gwerthfawr drud ? Ww. 


601. Oyfoelh yn Nuw. 


M. C.—French, 77. Christchurch, 85. 


ID yw'r blinderau yma fu, 
Neu y blinderau ddaw, 
Ddim i'w cymharu â gwobr grâs 
Caf feddu maes o law. 


2 Edrychaf ar y gwynfyd drud, 
Pleserau'r byd a ddaw, 
' Ac mi ddibrisia’r cystudd fu, 
A'r cystudd sy gar llaw. 





PROFIADAU CREDADYN. 


3 Ni phery’r byd, a'i rwysg, a'i rôd, 
A'i ofid o bob rhyw, 
Ond megys mynyd, at y wledd, 


Tragwyddol hedd fy Nuw. 
4 Difyru wnaf fy oes yn llwyr 
Mewn myfyrdodau maith 
Ar bur bleserau Seion wen 
Sy draw yn mhen fy nhaith. 
5 A phe ba'i'n gorwedd yn y bedd 
feillion goreu'r llawr, 
Nid wyf amddifad tra fo byw 
Fy unig Arglwydd mawr. 
5 Mae ef ei hun yn llawer mwy 
Na'r cwbl yma'n un; 
'Rwyf yn gyfoethog uwch pob rhif 
Heb ddim ondefeihun, . w, 


602. Curiad at Grist. 
M. C.—Bangor, 94. Martyrs, 93. 


RWYN edrych dros y bryniau pell, 
Am danat bob yr awr; 
Tyr'd, fy Anwylyd, mae'n hwyrhau, 
A'm haul bron myn'd i lawr. 
2 Trodd fy nghariadau oll i gyd 
'Nawr yn anffyddlon im; 
Ond yr wyf finau'n hyfryd glaf 
O gariad mwy ei rym. 
8 Tyn fy serchiadau'n gryno iawn 
Oddi wrth wrthddrychau gau, 
At yr un gwrthddrych ag sydd fyth 
Yn ffyddlon yn parhau. 
4 'Does gyflwr dan yr awyr las 
'Bwyf ynddo'n chwenych byw; 
Ond fy hyfrydwch fyth gaiff fod 
O fewn cynteddau'm Duw, W. 
9 





PROFIADAU CREDADYN. _ 


603.  Pobpeth yn ddim yn ymyl Orist. 
M. O.—Ballerma, 91. St. Leonard, y. 24. 


AN byddo f'Arglwydd ì ni'n rhoi 
Ond golwg ar ei wedd, 
Mae'r oll a welir dan yr haul 
Yn ddiddim wrth ei hedd. 


2 Mae ardderchowgrwydd, rhwysg, a grym, 
Y ddaear fawr 1 gyd, 
Wrth deimlo'r gronyn lleia' o'th hedd, © 
Oll yn diflanu 'nghyd. 


9 Mi rof ymddiried ynddo ef, 
Mae'n noddfa lawn i'r gwan; 
Ac er y curo sy amna'i lawr, 
Fe god fy mhenirlan. — W. 


604. Teithio trwy nerth y groes. 
M. C.—Martyrdom, 90. Ballerma, 91 


AS er fod draw afonydd mawr— 
Holl ofnau angeu loes, 

Af trwyddynt, er eu grym a’u maint, 
Dan gysgod gwaed y groes. 


2 Mi glywaf lais merthyron lu, 
A seintiau, yn y blaen, 
Nawr wedi cyrhaedd pen y daith, 
Er gwaethaf dŵr a thân, 


3 Fy enaid, diangc tuu’r lân, 
Nac ofna'r drygau h 

A chadw d'olwg yn y blaen 
Yn union at y bryn. 


4 Edrychaf ar y croesbren trwm 
Fu ar eì y gwydd ef, 
Â'r goron ddrain fu ar ei ben, 
Pan brynodd i gair ne’, 


PROFIADAU CBEDADYN. 


5 Mae'n eiriol fry o flaen y faingo, 
Yn cofio'i boen a'i waed: 
Ac wedi gwneyd tragwyddol hedd 
'Nawr rhyngof fi a'm Tad. w. 


605. Fr aflan yn anturio at yr orsedd. 
M. C.—Gloucester, 76. St. Stephen, 78. 


R maint fy llygredd o bob rhyw, 
Er cymaint yw eu rhif, 
Ac er fy nwydau cyndyn, chwith. 
Sy'n para fyth yn gryf. 
2 Af at yr orsedd fel yr wyf— 
Anfeidrol orsedd 
Dadguddiaf yno nghlwyfau maith, 
A'm holl archollion cas. 


9 Mi welaf lu anfeidrol wyn, 
Yn aml fel y sêr, 
A fu fel finau'n aflan oll, 
Yn bur yn nghwmni'm Nêr. 


4 Wel, finau'r eiddil, gwana'i lun, 
Heb ddim ond ffiaidd friw, 
Anturiat at drysorau'r nef— 
Cyfiawnder pur fy Nuw. w. 


606. “Na wrthod fi.” 
'M. C.—Windsor, 95. Worcester, 96. 


A’ un a wrendy weddi'r gwan 
'Rwyf yn dyrchafu nghri; 

Yn mhob cyfyngder, ing, a phoen, 
O Dduw! na wrthod fi. 


2 Er mor annheilwng o fwynhau 
Dy bresenoldeb di, 
A haeddu 'mwrw o ger dy fron, 
O Dduw! na wrthod fi, 
394 


; PROFIADAU CREDADYN. 


3 Pan ío'm cydnabod is y nen 
Yn cefnu arnai’n rhi’, 
A châr a chyfaill yn pellhau, 
O Dduw! na wrthod fi. 
4 Er bod yn euog o dristau 
Dy Ysbryd sanctaidd di, 
A themtio dy amynedd mawr, 
O Dduw! na wrthod íi. 
5 Er mwyn dy grog a’th angeu drud 
Ar fynydd Calfari, 
A'th ddwys eiriolaeth yn y nef, 
O Dduw! na wrthod fi. 
6 Pan yn wynebu ymchwydd yr 
A Iorddonen ddofn ei lli', 
theithio'n unig y glyn, 
O Dduw! na wrthod fi. 
7 A phan y deui yr ail waith, 
ewn mawredd, parch, a bri, 
I farnu'r byw a'r marw 'nghyd, 
O Dduw! na wrthod fi. E. E. 


607. | “Fy Nhad sydd wrth y llyw.” 
M. C.—French, 77. Ballerma, 91. 
A fôr tymhestlog teithio 'rwyf 
I fyd sydd well i fyw, 
Gan wenu ar ei 'stormydd oll— 
Fy Nhad sydd wrth y llyw. 
2 Drwy leoedd geirwon, enbyd iawn, 
A rhwystrau o bob rhyw, - 
Y'm dygwyd eisoes ar fy nhaith— 
Fy Nhad sydd wrth y llyw. 
3 Er cael fy nhaflu o dôn i dôn, 
Nes'ofni bron cael byw, 
Diangol ydwyf hyd yn hyn— 
Fy Nhad sydd wth y llyw. 


PROFIADAU OREDADYN. 


4 Ac os oes 'stormydd mwy yn ol, | 
Yn nghadw gan fy Nuw, 
Wynebaf arnynt oll yn hyf— 
Fy Nhad sydd wrth y llyw. 
5 A phan bo'u hymchwydd yn cryfhau, 
Y dot yn ddyogel trwyddynt oll 
of yn ddyogel trwy t oll— 
Fy Nhad sydd wrth,y llyw. 
6 I mewn i'r porthladd, tawel, clyd, 
O sŵn y storm a'i chlyw, 
Y caf fynediad llon ryw ddydd— 
Fy Nhad sydd wrth y llyw. E. B. 


608. Gorcheslion ffydd. 


M. C.— Exeter, 88. Caithness, y. 25. 


RWY ffydd eheda gweddi'r gwael, 
T Ac yntau gyda AU 
Tyr ei gadwynau'n chwilfriw mân, 
Yn ngolwg Calfari. 
2 O'r dyfnder esgyn gweddi'r ffydd, 
O eigion moroedd mawr; 
Ac o gyfamod Duw, a'i wedd, 
Mae'n tynu hedd i lawr. 
9 Trwy ffydd mae cadw 'nghanol tân, 
Er nerth ei anian ef, 
Yn nghanol llewod byw mae ffydd, 
A'i golwg tua'r nef. 
4 Saif ffydd, trwy iachawdwriaeth Iôr, 
Er gweled môr yn cau, 
A ffydd, â gwialen, gair y llŵ, 
A rwyga hwnw'n ddau. 
5 Pe ai'r mynyddoedd oll i'r môr, 
Yr Arglwydd Iôr yw rhan — 
Pob perchen ffydd, ac ato rhed 
Am nodded yn mhob man, 
996 








PROFIADAU CREDADYN. 


6 I'r lân, o'r dyfnder du a'r dôn, 
Daw etifeddion ffydd, 
A'u cân yn un, er chwerw loes, 
Am angeu'r groes ryw ddydd. R. J. 


609. Cynaliaeth ar y daith. 
M. c.—Caíthness, y. 25. St. Stephen, T8, 


mlaen mi deithiaf tua'r wlad 
Ges mewn addewid draw; 
Enillodd Iesu im ryddhad; 
Fy iachawdwriaeth ddaw. 


2 Er i mi gwrdd â lluoedd maith— 
Gelynion mawr eu grym; 
O ddydd i ddydd, tra ar fy nhaith, 
Fy Nuw rydd gymhorth im. 


3 Os crwydrais fel afradlon ddyn, 
Yn mhell o dŷ fy Nhad: 
Ddoe, heddyw, byth, mae Duw yr un; 
Parha ei gariad rhad. 


4 Os llaesu'n awr y mae fy hedd, 
Wrth gofio angeu ddydd; 
Fel Dafydd, cyn fy myn'd i'r bedd, 
af deimlo gallu ffydd. 


5 Fy anwyl Grist i'm breichiau caf, 
Ac yn ei haeddiant ef, 
Mewn, heddwch, fel Simeon, af 
Yn rhwydd o'r byd i'r bedd. P.W. 


610. Yr afael sicraf fry. 


M. c.—French, 77. Ballerma, 91, 


DYWEDWYD ganwaith na chawn fyw, 
Gan annghrediniaeth hy'; 
Ond ymddiriedaf yn fy Nuw, 
Mae'r afael sicraf fry. 
397 





PROPIADAU CREDADYN. 


2 mod Duw, a'i arfaeth gref, 
Ofyn gadarn sydd o'm tu; 
Annghyfnewidol ydyw ef; 

Mae'r afnel sicraf fry. 
3 Er beiau mawrion, rif y dail, 
A grym euogrwydd du, 
Iawn ac eiriolaeth Crist yw'm sail; 
Mae'r afael sioraf fry. 
4 Rheginniaeth fawr y nef o'm plaid, 
Ei holl olwynion try; 
Agorai’r môr, pe byddai.reid; 
Mae'r ufael sicraf fry. 
5 Caf floeddio.concwest yn y man, 
Pob gelyn draw a ffy;. 
Can's er nad ydwyf fi ond gwan, 
Mae'r afael sicraf íry. P. J. 


611. Dysgwyl wrih yr Arglwydd. 
M. 0.—St. Stephen, 78. Gloucester, 76. 


AE addewidion, melus wledd, 
Yn gyflawn ac yn rhod, 
Yn y cyfamod pur o hedd, 
Tragwyddol ei barhad. 
2 'Rwyf finau yn dymuno dod 
I'r wledd ddanteithiol fras; 
Ac felly mi gaf seinio clod 
Am ryfedd rym ei ras. 
9 O! rhwyma fi wrth byst dy byrth, 
I aros tra fwyf byw, 
I edrych ar dy wedd a'th wyrth, 
A'th foli di, fy Nuw. 
4 Tydi fo'm cymhorth parod iawn, 
I'm cynal ar fy nhaith; 
A thi dy hun fo'm trysor llawn 
I dragwyddoldeb maith. T.J. 
398 








PROFIADAU CREDADYN. 


612. Profiadau cymysg. 


M. C. D.—Aeron, Y. 29. 


ALARU 'rwyf mewn dyffryn du, 
J Wrth deithio i dŷ fy Nhad; 
Ar ben y bryniau'n llawenhau 
'R Wrth gled cyrau'r Ŵlad: 
wy'n ddu iw, a'm gwi wcn; 
'Rwy'n llawen ac yn bendd; yn 
'Rwy'n agos iawn, ao eto 'mhell; 
'Rwy'n wnaeth, 'rwy'n well bob dydd. an. 


613. Chwant i'm datod. 
2. 8.—Potsdam, 104. Aberdeen, 103, 
RAW wlad, â ddhad, 
e 'rwyf yn dysgwyl llwyr ryddha 
O law'm gelynion mawr eu brad, 
Trwy rinwedd gwaed fy Iesu gwiw 
'Does gelyn mwy a d law i'r lan 
. I'r hyfryd fan ar fyr caf fyw. 


2 Yllen | 
Sydd rhyngwyf 'nawr â'r nefoedd wen, 
A rwyga Duw o'r ddae'r i'r nen; 
I'r wlad uwch ben fe'm harwain ef; 
A dringo i'm gorphwysfa gaf, 
Sy'n mynwes Naf o fewn i'r nef. 
 Abyw 
Gai'n dawel fry heb boen na briw, 
A'm cynes nyth yn nghôl fy Nuw, 
Lle mae pob rhyw ddyddanwch llawn; 
Yn rhydd i'r llwch mi rown fy ngknawd, 
'Fyn'd at fy Mrawd yn awr, pe cawn. 


4 Mor fawr 
Yw’r syched sy ar f enaid 'nawr, 
Am wel'd dy wedd, A. hyfryd wawr, 


PROFIADAU CREDADYN. 


Boreuddydd tragwyddoldeb pur; 
Ymado'n rhwydd â châr a ffrynd 
A wnawn, gael myn'd i'r nefol dir. 


5 Bob pryd 
Ffarwel i ti, ddacarol fyd, 
'Does yma i'w gael ond gwae i gyd; 
Mae'm trysor drud mewn dinas draw, 
Mae 'nghalon eisoes gyda'm Brawd 
Lle bydd fy nghnawd i maes o law. Ww. 


614. Iachawdwriaeth trwy yr Aberth. 
2. 8.—Bethesda, 105. Dorcas, 107. 


rhad 
'Rwy'n dysgwyl rywbryd cael iachâd, 
Er mwyn yr Aberth mawr a gaed; 
Dyrchafu'r gwaed a fydd fy ngwaith 
I oesoedd dirifedi'r gwlith, 
Os dof fi byth i ben fy nhaith. 
2 Yr Oen 
Aeth dan fy mhenyd i a'm poen, 
Ni thawaf byth am dano a sôn; 
Ei gariad tirion fydd fy nghân 
Am achub un mor wael ei lun, 
A'm tynu ei hun o'r gyneu dân. AN. 


615. Gras yr Iesu a thrueni pechadur. 
7. 6. D.—PŵWllheli, 114. Gaerllyngoed, 117. 
A NGYLION doent yn gyson, 
Rifedi gwlith y wawr, - 
Rhoent eu coronau euraidd 
O flaen y.fainc i lawr, 
Chwareuant eu telynau 
Yn nghyd â'r saint yn un, 
Fyth, fyth ni chanant ddigon 
Am Dduwdod yn y dyn. 
2 Ni fuasai genyf obaith 
. Am ddim ond fflamau syth, 
00 





PROFIADAU CREDADYN. 


Y pryf nad yw yn marw, 
yc. tw'llwch dudew byth, 
Oni buasai i'r hwn a hoeliwyd 
Ar fynydd Calfari, 
O ryw anfeidrol gariad, 
_I gofio am danaf fi. 


9 'Rwy'n edrych arnaf f'hunan 

A rhyw gasineb mawr; 

Mwy diddim, mwy disylwedd, 
Na phryfed mân y llawr; 

'Does ond yr aberth hwnw 
Wnaed ar Galfaria fryn 

A'm crea oll yn newydd, — 
A'm golcha oll yn wyn. 


4 Ti, Farnwr byw a meirw, 
Sydd âg allweddau'r bedd, 
Terfynau eitha'r ddaear 
Sy'n dysgwyl am dy hedd; 
'Dyw gras 1 ti ond gronyn, 
Mae gras ar hyn o bryd 
Ryw filoedd maith o weithiau 
I mi yn well na'r byd. 


6 O flaen y fainc rhaid sefyll, 
1Iê, sefyll cyn bo hir; 
Nid oes a'm nertha yno ° 
Ond dy gyfiawnder pur: 
Myfi anturia'n eon 
Trwy ddyfroedd a thrwy dân, 


Hob oleu ac heb lewyrch, 
Ond dy gyfiawnder glân. w. 


616. Cyfranogiad o rinwedd y gwaed, 
7. 6. D.—Caerllyngoed, 117. Abertawe, Y. 39. 


QO’ YSBRYD pur nefolaidd, 
_ Cyn 'r elwyf lawr i'r bedd, 
401 


PROFIADAU CREDADYN. ° 


Trwy ryw athrawiaeth hyfryd. 
Gad i mi brofi'th hedd; 

Maddeuant! O maddeuant ! 
Maddeuant cyfan, rhad, 

Yw'r cyntaf peth wy'n geisio 
Yr awrhon yn y gwaed, 


2 O haeddiant annherfynol, 
A gras o nefol ryw, 
Rhaid i mi gael, a wnelo 
Fy heddwch llawn a Duw, 
'Dy J gwaith, a dyledswyddau 
Ganmolir trwy'r holl fyd, 
Yn abl i faddeu pechod, 
Pe byddent fyrdd ynghyd, 


3 Mae ynddo nerth diderfyn, 
Doethineb maith yn rhad; 
Deng miliwn o rinweddau, 
A rhagor, yn ei waed; 
Mae ynddo at bob angen 
Sydd ar bechadur gwan, 
Dan filoedd o amheuon, 
I godi ei ben i'r lân. 


4 O! cred, O! cred, cei gymhorth 

I dynu' r llygod de’: 

O! cred, O! cred, cei allu 
I dori'r fraich o'i lle: 

Trwy gredu, ti orchfygi 
Elynion rif y gwlith; 

Cred yn yr Oen yn unig, 
A'th wna yn hapus byth, 


6 17. Gweddi am gymhorth mewn gwendid. 
7. 6. D—Pwllheli, 114, Cacrìyngoed, 117. 


()! TYRED, Iôr tragwyddol, 
Mae ynot, ti dy hun 
402 


PROFIADAU CREDADYN. 


moroedd o drugaredd 
ag a feddyliodd dyn: 
Os deui at bechadur, 
A'i godi ef i'r lân, 
Ei galon gaiff, a'i dafod, 
Dy ganmol yn y man. 


2 Gwaredu'r saint rhag uffern 

A phecbod drwg ei ryw, 

O safn y bedd, ac angeu, 
A'u dwyn i fynwes Duw, 

Eu harwain dros al chwith, 
A thrwy yr anial chwith, 

A grea nef y nefoedd 
Yn gân heb ddiwedd byth, w. TH 


618. Dirmyg Crist. 
7. 6. D.—Manheim, 111. 


p*z yw y groes, y gw 'radwydd, 
gwawd, a'r erlid trist, 
Y dirmyg. a'r cystuddiau 
. Sydd gyda Iesu Grist; 
Can's yn ei groes mae coron, 
Ac yn ei wawd mae bri, 
leser yn ei gariad 
A pad fwy na'n daear ni. w.—aG.D. O, 


619. Pwyso ar Grist. 
T. 6. D.—Bremen, 112. Ramah, 108. 


WE pwysaf arnat, Arglwydd, ° 
Tra yma byddwyf byw; i ! 
Dy angeu sydd yn deilwng, | 
Ti wyt anfeidrol Dduw; 
O! ateb dros fy meiau, 
A chliria fi a’th waed, 
Yn ngwydd yr holl angylion, 
Yn awr ger br on fy Nhad. 





PROFIADAU CREDADYN. . 


2 Ni edrychaf ar ddim arall 

Yn unig ond tydi, 

Dan hoelion dur yn gruddfan 
Ar fynydd Calfari; 

Fy lloches rhag euogrwydd, 
Tra ar y ddacar hon, 

Fydd ôl yr hoelion geirwon, 
A chlwyf y waywffon. 


3 Yn awr 'rwy'n gorfoleddu, 
Can's gosod wnes y sail 
Ar gadarn Graig yr oesoedd, 
Sef haeddiant Adda'r ail; 
Dim arall dan y nefoedd 
All roddi i mi hedd, 
A thawel orfoleâdu 
Yn wyneb angeu a'r bedd. 


4 Mi rof fy nwylaw bellach 
Ar ben yr aberth mawr: 
Mi rifaf yno'n gryno 
Fy holl bechodau i lawr; 
Fe'u rhof yn bwn i orphwys 
Ar ysgwydd Brenin nen; . 
Fe'i gwela'n crymu danynt 
Wrth farw ar y pren. ' 
5 Duw! rho i mi nerth i edrych, 
Yn mhob caethiwed du, 
A phechod arna' i'n gwasgu, 
Ar fryniau Calfari: 
Gwna i fy nghalon deimlo 
Dy anghydmarol loes; 
A'm lloches gynes, dawel, 
Fo'n wastad dan dy groes. w.--G. D. O, 


620. , Sylfaen safadwy. 
7. 6. p.—Manhe!m, 111, 
AM graig i adeiladu, 
Fy ennid, gg wilia'n ddwys: 





- PROFIADAU CREDADYN. 


Y sylfaen fawr safadwy 
I roddi arni’th bwys: 
Bydd melus yn yr afon “ 
Gael Craig a'm deil i'r lân, 
Pan fyddo pob rhyw 'stormydd 
Yn curo ar f'enaid gwan. G. 
621. Ymbil am faddeuant. 

7. 6. D.—Llydaw, 115. Talyhont, v. 40. 
PEGHADUR wyf, O Arglwydd! 
Yn curo wrth dy ddôr; 

Erioed mae dy drugaredd 
Ddiddiwedd yn ystôr: 
Er i ti faddeu beiau 
Rifedi'r tywod mân, 
Gwn fod dy rad drugaredd 
Lawn gymaint ag o'r blaen, 
2 Dy hen addéwid rasol 
A gadwodd rif y gwlith 
O ddynion wedi eu colli 
A gân am dani byth; 
Er cael eu mynych glwyfo 
Gan bechod is y nen, 
Iacheir eu mawrion glwyfau 
A dail y bywiol bren. 
3 Gwasgara'r tew gymylau _ 
Oddi yma i dŷ fy Nhad; 
Dadguddia i mi beunydd 
Yr iachawdwriaeth rad; 
A dywed air dy hunan 
Wrth f'enaid clwyfus, trist, 
Dy fod yn maddeu 'meiau 
Yn haeddiant Iesu Grist. Mm. ER. 


622. Y Publican edifeiriol, 
7. 6. D.—Talybont, y. 40. Jabéz, 116. , 
(72 flaen, O Dduw! 'rwy'n dyfod, 
Gan sefyll o Bir bell; 


PROFIADAU CREDADYN. 


Pechadur yw fy enw— 
Ni feddaf enw gwell; 
Trugaredd wyf yn geisio, 
A cheisio eto wnaf; 

Trugaredd i mi dyro, 
'Rwy'n marw oni chaf, 


2 Pechadur wyf, mi welaf, 

O Dduw! nad allaf ddim; 

'Rwy'n dlawd, 'rwy'n frwnt, 'rwy'n euog, 
O! bydd drugarog im’; 

'Rwy'n addef nad oes genyf 
Trwy 'mywyd hyd fy medd, 

O hyd ond gwaeddi—‘*: Pechais, 
Nid wyf yn haeddu hedd.” 


9 Mi glywais t fod Iesu 

A'i fod ef fell 'n &wr, 

Yn derbyn publicanod 
A phechaduriaid mawr; 

O! derbyn, Arglwydd, derbyn, 
Fi hefyd gyda hwy, 

A maddeu f'holl anwiredd, 
Heb gofio’m camwedd mwy. 1. w. 


623. Dedwydd fuddugoliaeth yn y diwedd. 
7. 6. D.—Manheim, 111. Syria, y. 38. 


S dof fi trwy'r anialwch, 
Rhyfeddaf fydd dy ras, 
A'm henaid i lonyddwc 
'Rol ganwaith golli'r maes, 
A'r maglau wedi eu tori, 
A'm traed yn gwbl rydd; 
Os gwelir fi fel hyny, 
Tragwyddol foli a fydd. 


2 Os gwelir fi, bechadur, 
Ryw ddydd ar pen fy nhaith, 


PROFIADAU CREDADYN. 


Rhyfeddol fydd y canu, 
A newydd fydd yr iaith; 
Yn seinio «“ Buddugoliaeth” 
Am iachawdwriaeth lawn 
Heb ofni oolli'r frwydr, 
Na boreu na phrydnawn. AN. 


624. Diangfa i'r bywyd. - 
7. 6. D.—Meirlonydd, 109. Talyllyn, Y. 37. 


C* ddŵr o'r graig i yfed, 
I dori'm syched mawr: 
Ces beunydd fare i i'w fwyta, 
O'r nef y daeth i lawr: 
Ces delyn tu yma i angeu, 
Fy holl gystuddiau ffodd, 
I ganu i'r Oen fu farw, 
Mae'n Briod wrth fy modd. 


2 Mi gysgaf hân yn esmwyth 
Ar fyr yn llwch y llawr, 
Yn holtiach, wedi gorphen 
Milwriaeth f'Arglwydd mawr; 
Heb elyn i fy mlino 
I dragwyddoldeb maith 
Caf fuddugoliaeth hollol 
Yn lân ar ben fy nhaith, M. B. 


625. Pwyso ar drugaredd. 
7. 6. D.—Talybont, Y. 40. 
ATOLWG, Arglwydd, gwrando, 
'Rwy'n curo wrth dy ddôr, 
Gan deimlo 'maich yn drymach 
Na thywod mân y môr; 


Er cymaint yw fy llygredd, 
Mwy yw'th drugaredd di; 
O! crea anian fywiol, 
Anfarwol ynot, a. BT. W. 








PROFIADAU CREDADYN. 


626. Gras y trysor goreu. 
M. B.—Ridge, y. 41. Ipswich, 122, 


pee pleser is y rhod 
A dderfydd maes o law: 
Ar bleser uwch y mae fy nod, 
Yn nhir y bywyd draw. 


2 Pe meddwn aur Peru, 
A pherlau'r India bell, 
Mae gronyn bach o ros fy Nuw 
Yn drysor canmil gwell. 


3 Gwell na phleserau'r byd 
Un fynyd o'th fwynhau; 
Gwedd Iesu hardd rydd i mi o hyd 
Wir fywyd i barhau. 


4 Dymunwn ado'n lân 
Holl wag deganau'r llawr, 
A phenderfynu myn'd yn mlaen 
Ar ol fy Mhrynwr mawr. W. LE. 


627 Y daith o'r Aipht. 
M B. D.—Aberdar, 237. Pererin, Y. 44. 


ARGLWYDD! awdwr hedd, 
Tra rhyfedd yw dy ras: 

Ti'm tynaist i fel yn dy law, 
. O'r dywyll Aipht i maes; 
Dy wialen di a'th ffon 

Rydd im gysuron rhad; 
Dy rasol hedd fy Iesu hael, 

Yw'm gwledd mewn anial wlad. 


2 Pan oedd fy ngobaith gwan 
Yn llesg wrth lân y môr, 
Heb genyf ffydd na nerth i ffoi 
Yn ebrwydd doi fy Ior 
‘Tm tywys ar fy nhaith, 
Tua'm hetifeddiaeth rad; 
Dy rasol hedd, g^ 
40 





PROFIADAU CREDADYN. . 


3 Tramwyaist o fy mlaen | 
Trwy diroedd Basan draw, 
Rhoddaist y llu, er maint eu llid, 
A'u bro i gyd mewn braw: 
Gelynion yn mhob man, 
A grym wympant dan fy nhraed: 
y rasol hedd, &c. 


4 Gwell wyt i'm henaid gwan 
Na tharian yn ddigêl; 
Ar Wy ngelynion caed y dydd, 
addewid sydd dan sel 
Cun’ 8 ffyddion wyt erided, 
Mewn ammod o berhad; 
Dy rasol hedd fy Iesu hael, 
Yw'm gwledd mewn anial wlad, W. 


628. Oymhorth o Dduw. 


M. B. D.—St. Barnabas, 129. 


RHOF arno ef fy mhwys, 
Er maint y cyfrwys lu; 
Fel un cystuddiol rhoddaf floedd 
I entrych nefoedd fry; 
Mi goda'm dwylo i'r lan— 
Lluddedig, gwan, & gwyw, 
Ac ni wan gredaf gario'r dydd, 
Fy nghymhorth fydd fy Nuw. W. 


Mawl am brofiad o fendithion 
629. iachawdwriaelh. 


M. B. D.—Eden, 45. Aberdar, 237. 


DY ymi fyddo'r awr 
Y clywais ddwyfol lef 
O'r anial fyd i i'm galw'i maes 
Tua hyfryd deyrnas nef 

Fe gododd seren ddydd, 
A' goleu sydd he rhoi, | 








PROFIADAU CREDADYN. 


Cymylau t'wyllaf, tewat, llawn, 
Yn fuan iawn i ffoi. 


2 Ces brofi dwyfol hedd 
Gyda gorfoledd mawr; 
'Bwy'n cofio'r effaith —cofio'r pryd, 
Yn hyfryd hyd yn awr, 
Pan gefais wir ryddhad, 
'Trwy werthfawr waed fy Nuw; 
Ei gariad oedd yn felus braf, 
Fe'i caraf tra bwyf byw. 


9 A thyma'r cyntaf bryd 
Yr aeth y byd yn ddim, 
Y collodd hithau, uffern íawr 
(O! hyfryd awr) ei grym; 
Fy enaid aeth yn rhyd 
Pan ddaeth y aydd i den; 
Ni all cadwynau ddala awr 
Dros arfaeth fawr y nen. 


4 Dan oswyd im pryd hyn 
Y baradwysaidd wlad, 
A'r holl bleserau hyfryd sy 
O fewn i dy fy Nhad 
Y manna nefol, cudd, 
Sy i'w gael yn rhydd heb drai, 
Dros dragwyddoldeb yn y nef 
I'r dewisedig rai, 


9 'Roedd pob gwageddol flys 
A gefais îs y nef 
Yn toddi, ac yn myn'd yn ddim, 
Yn ngrym ei gariad ef; 
Fe ddarfu pob rhyw flas 
Ar bleser cas ein 
Pan 2 gefais yfed dyfroedd clir 
ynon bur fy Nuw. 
410 


PROFIADAU CREDADYN. 


630. Hyder yn Nuw. 


M. B. D.— Pererin, Y. 44.. Aberdar, 237. 


Wb f'enaid dos yn mlaen, 
'r bryniau sydd ger llaw 
Un gronyn ny awl, un gronyn mwy 
Na hwy 8 gwrddai 
Dy annghrediniaeth gaeth, 
A'th ofnau maith eu rhi' ° 
Sy'n peri it f>ddwl rhwystrau ddaw 
Yn fwy na'r rhwystrau fu. 
2 ‘Ran nerth sydd yn fy Nuv, 
A’r un yw geiriau'r nef, 
'Run gras, a'r un ffyddlondeb sy 
'N cartrefu ynddo ef: 
Fy ngwendid o bob math, 
A'm llygredigaeth cry', 
Ddiffoddant er eu natur gas, 
Hyd fyth mo'r gras sydd fry. 
9 Mi welaf fyrdd dan sêl, 
Fu'n ofni fel fy hun, 
Nawr wedi dringo'r creigiau serth 
I gyd trwy nerth yr un; 
Yn canu'r ochr draw, 
Heb arnynt fraw na phoen, 
Caniadau hyfryd Calfari, 
Dyoddefaint addfwyn Oen. W. 


631. Haeddiant y groes yn fwy na grym 


M. B. D.—St. Barnabas, 129. Pererin Y. 44. 
Iesu, Frenin nef, 
F'Anwylyd, a fy Nuw, 
Yn eithaf pell. o dy fy Nh ad, 
Mewn anial wlad 'rwy'n byw; 
Mewn ofnau 'rwyf, a braw, 
Bob llaw gelyniot sydd; 


PROFIADAU CREDADYN. 


O! addfwyn Iesu, saf o’m rhan, 
A thyn y gwan yn rhydd. 


2 Mae Satan ar fy ne’ 

Yn pledio grym fy chwant; 

Ac mae euogrwydd, gwmwl du, 
Yn cadw'r goleu i bant; 

Mae pechod gyda'r rhai'n 
wyf uffernol Sain mor A L 

'R nau'n dianc, rhag fy na 
I fynydd Calfari, 


3 Ac yno, dan y groes , 

Mi gl ach llef, 

Mi glywaf ocheneidiau gwir, 
Gruddfanau pur y nef; 

Ac ynogwnaffyn 
Yn mhlith rhai dua'u rhyw; 

Mi daflaf fy euogrwydd du 
Yn hollol i fy Nuw. 


Mae rhinwedd yn dy waed 
N I fadden beiau Be a 
y ange , na dyn, 
Tr mo honynt hwy: 
Mae ffynon ar y bryn 
A ylch yn wyn a glân, 
Bechodau o'r ffieiddia 'rioed, 
Rifedi'r tywod man. 


‘Does diwedd fyth, na thrai, 
Ar gariad angeu loes; 

Uwch pris o'r gwerthfawrocaf gaed 
Yw haeddiant gwaed y groes: 

Fe gana’r Negro du, 
Fe gâna'r Indiad draw, 

: Fe faddeu i'r aflan oes y sydd, 
Fe faddeu i'r oes a ddaw. W. 
2 





PROFIADAU CREDADYN. 


632. | Anfarwolfywyd lle bo Duw. 
| M.B.D.—Pererin, Y. 44. Eden, y. 45. 


M" anial dyrys le, 
Heb gwmni neb rhyw ddyn, 
YD ellwn, ond cael cwmni Duw, 
n dawel fyw fy hun: 
Fe leinw oll yn lân, 
Tu fewn, ac o'r tu faes, 
Nid yw'r creadur er ei rym, 
Yn helpu dim o'i ras. 


2 Mae tywyll anial nos, 

Peryglon o bob rhyw, 

Holl ofnau'r bedd, pob meddwl gwan, 
Yn ffoi o'r fan bo'm Duw: 

Ond tegwch dwyfol clir, 
A chariad pur a hedd, 

Gaiff fod yn wleddoedd. pur didrai 
Tr rhai sy'n gwel'd ei wedd, 


3 Y fan bost ti, fy Nuw, 
Anfarwol fywyd sy, 
Yn tarddu, megys dŵr o'r graig, 
Tr lân i'r nefoedd fry: 
Rhyw wawr ddysgleirwen sydd 
n tywynu o hono ef, 
Yn arwain, trwy bob ffos a phant, 
Holl ffyddlon blant y nef. 


4 Ffarwel, chwi haul a lloer, 
Ffarwel, chwi sêr y ne', 

Mae presenoldeb pur fy Nuw 
Yn well yn llanw'r lle: 

Rhyw faith dragwyddol ddydd— 
Goleuni sydd yn fwy, 

Yw'r hwn sy’n dod oddi wrth ei wedd, ° 
Na'u holl ddysgleirdeb hwy. w. 


PROFIADAU CREDADYN. 


633. | Pwyso ar ffyddlondeb Duw 
M. B. D.—Pererin, Y.44, Eden, y. 45. 


9D WY'N ofni'm nerth yn ddim 
Pan elwy' i rym y dôn; 
Mae terfysg yma cyn ei ddod, 
A gyndod dan fy mron: 
Mae ofnau o bob rhyw, 
Oll fel y diluw 'nghyd, 
Yn bygwth i fy nhori i lawr, 
Pan ddel eu hawr ryw bryd. 


2 A minau sydd am ffoi, 
Neu ynte droi yn ol, 
Yn methu credu saif i'r lan 
Un truan, gwan, a ffol; 
Ac eto 'rwyf o hyd 
Yn symud peth yn mlaen: 
Nid fi yw'r cyntaf eiddil ŵr 
Goncrodd ddŵr a thân. 


3 'Rwyf yn terfynu 'nghred, 

'Nol pwyso oll yn nghyd, 

Mai cyfnewidiol ydyw dyn, 
Ond Duw sydd un o hyd; 

Ar ei ffyddlondeb ef, 
Sy'n noddfa gref i'r gwan, 

Mi gredaf dof, 'mhen gronyn bach, 
O'r tônau'n iach i'r lân. 


4 Cyfiawnder marwol glwyf, 
A haeddiant dwyfol loes, 
Y pris, y gwerth, a'r aberth drud, 
dalwyd ar y groes, 
A gliria 'meiau'n llwyr, 
A'm golcha'n hyfryd lân; 
Ac nid oes arall dan y nef 
A'm nerthai fyn'd yn mlaen.  w, 
414 


PROFIADAU CREDADYN. 


634. Awn a meddianwn y wlad.” 
M. B. D.—Aberdar, 237. ileidelberg, 128, 


WEL deuwch tua'r wlad, 

Y ffordd a gaed yn rhydd; 

Ar ol rhyŵ noswaith dywyll, faith, 
'Nawr gwawrio wnaeth y dydd: 

Oddi yma i Peru 
Mae efengyl Duw'n rhoi bloedd, 

Cyhoedda i'r Negro du ei liw 
Drugaredd Duw ar goedd. 


2 Y manna pur ar goedd— 

Dyferion nefoedd fry, 

Sydd yn dyhidlo fore a nawn 
Yn beraidd iawn i ni; ' 

Y diliau hyfryd hyn 
Gawn brofi yn y man— 

Afonydd gloyw felus win, 
O nefol rîn i'n rhan. W. 


635. Gras yn orchfygol. 


M. B. D.—St. Barnabas, 129. Pererin, Y. 44 
O! F'ENAID, moria'n ddewr, 
Mae tônau mawr yn groes, 

Cynddeiriog rai yn yn sy 

'N olynol ddydd a nos; 
Mae cystudd ar bob llaw 

Fyth, yma â thraw, 'n parhau, 
A'm hysbryd egwan dan bob tôn 

Yn mron a llwfrhau. 


2 Mae'm beiau'n fawr eu grym, 
Megys rhyw fyddin gref, 
Yn sefyll, fel y creigydd serth, 
Yn erbyn nerth y nef: 
Tyr'd anorchfygol ras, 
Meddiana’r macs yn awr, 


PROFIADAU CREDADYN. 


A thor elynion mawr eu llid 
Yn gryno i gyd i'r llawr. 
9 Dysgwyliaf ddydd i ddôd, 
Hapusa 'rioed a gaed, 
" Pan gaffo gras effeithiol, pur, 
Feddianu tir ei wlad: 
Rhaid i'r gelynion ffoi 
Er ynt grynhoi yn nghyd; 
Cwymp dyfais uffern fawr bob darn 
Dan farn anfeidrol lid. 


4 Wel, bellach, af yn hyf, ~ 

Mae Brenin cryf ger llaw, 

Ac nid oes ddwg, o tan y nef, 
Ei ddefaid ef o'i law: 

Ei air sydd nerthol wir, 
A'i Ysbryd pur yn dân, 

Nas gall y gelyn mwya'i rym 
I sefyll ddim o'i flaen. Ww. 


636. Israel Duw yn croesi yr Iorddonen. 
M. B. D.—Pererin, y. 44. Aberdar, 237. 
M^" yr Iorddonen fawr 
Yn dal yn awr eì dŵr 
Mae Israel Duw trwy ganol hon, 
Yn myn'd yn llon, bob gŵr; 
Mae'n sefyll ynddi'r arch, 
Yn fawr ei pharch a'i bri, 
Ac yno bydd ein tirion Ffrynd, 
Nes trosodd fyn'd a ni. 
2 Ni chaiff y dyfroedd maith 
I rwystro'n taith yn mlaen; 
Fe grona'r dŵr, fe hyllt pob bryn, 
Fe ddiffydd grym y tân; 
'Does pobl a fedd fath fraint 
8 A'r saint o dan y nef, lifa th 
y'n cael eu n, trwy lif a thd 
Yn ffyddlon ato ef. U 
416 








PROFIADAU CREDADYN. 


3 "Does bellach dim ond mawl, 

A chanmawl fyth ein Duw; 

Ein tŵr a'n tarian yn mhob man 
Efe ei hunan yw; 

'Dyw pechod er ei rym, 
Ei euogrwydd llym a'i boen, 

O bwysau ddim o flaen y Tad 
At werthfawr waed yr Oen. W. 


637. “Bydd drugarog wrthyf, bechadur.” 
M. B. D.— St. Barnabas, 129. 
"RY gorwedd dan fy mhwn, 
Yn isel wrth dy draed, 
Yn adde' mod yn waelach dyn 
Nag eto un a gaed; 
Rhyw ddyfnder sy yn fy nghlwy’ 
Mwy nag a ddeall dyn, 
Ac nid oes yn f'adnabod sy 
Neb ond tydi dy hun. 
2 O! gwrando weddi'r tlawd; 
On'd ffyddlawn frawd wyt ti 
I'r rhai cystuddiol, clwyfus, gwan, 
Sy'n 'mofyn rhan o fry? 
Ti wyddost am fy mhla, 
Fy ngofid a fy mhwn, 
Ac nid oes ond d'anfeidrol rym 
All symud dim o hwn. 


9 Mi rof fy meiau o'r bron 
Yn gyson o dy flaen; 
Taf! hwy i fôr o anghof pur, 
Mewn anial dir yn lân; 
Na safed y rhai hyn 
Fyth yn fy erbyn draw, 
Pan y cyhoeddir beiau cudd 
O fewn y dydd a ddaw. 


4 Ond boed maddeuant rhad, 
Yn hyfryd waed yr Oen, 


PROFIADAU CREDADYN. 


Yn destyn moliant yn mhob man 
I mi sydd dan fy mhoen; ' 

Yr anthem faith ei hyd 
Fo i gyd am Galfari; 

A'r iachawdwriaeth fawr ei dawn 
Row'd un prydnawn i ni W. 


638. | Nerth Duw yn y tywydd gare. 
M. B. D.—Pcrerin, Y, 44. Eden, Y. 45. 


ID WY'n ofni grym y dŵr, 
Yn yr Iorddonen gref; 
'Rwy'n syllu ar y creigydd maith 
Sydd ar fy nhaith i dref; 
Duw, bydd yn nerth i'r gwan, 
A dal fi i'r lan yn gryf, 
Dan demtasiynau, gefnllif llawn, 
Sy a'u tônau heb ddim rhif. 


2 Cyflawnir gair fy Nuw, 

A dened fel y del, 

Can's holl amcanion nefoedd fry, 
Bob sillaf sy dan sel: , 

Ac ar ei air a'i nerth, 
A dwyfol werth ci waed, 

Mi af trwy bob gelynion hyf 
I mewn i dŷ fy Nhad. Ww. 


639. Cynaliaeth ar y daith. 
M. B. D.Aberdar, 237. Pererin, Y. 44, 
(mwr bererinion glân, 
J Sy'n myn'd tua'r Ganaan wlad, 
Ni thariaf finau ddim yn ol, 
Dilynaf ôl eich traed; 
Nes elwy' i Salem bur, 
Mewn cysur llawn i'm lle; 
O! Ffrynd troseddwyr, moes dy law, 
A thyn fi draw i dre’, 
418 





PROFIADAU CREDADYN. 


2 Mi ges arwyddion gwir 
O gariad pur fy Nuw; 
Ei ras a'i dawel hyfryd hedd, 
I'm henaid, rhyfedd yw; 
Yn mhell o'r babell hon 
Mae 'nghalon gydag e'; 
O! Ffrynd troseddwyr, &c. 


9 Mae'r manna wedi ei gael, 
Mewn dyrys anial dir; 
Ymborthi caf, ond myn'd yn mlaen, 
Ar ffrwythau'r Ganaan bur; | | 
Mae yno sypiau grawn. | 
Yn llawn o fewn i'r lle; | 
O! Ffrynd troseddwyr, &c. 


4 Wrth feddwl am y wlad 
A ragbar'toed i'r plant, 
A chyflawn degwch tŷ fy Nhad, 
Mae ar fy nghalon chwant 
I lanio uwch y nen, 
Tu draw'r lorddonen gre'; 
O! Ffrynd troseddwyr, &c. 


6 'Rwy'n gweled trwy fy Nuw 

Y concraf fyd a chnawd; 

O dan ei aden gwnaf fy nyth, 
Ni fyddaf byth yn dlawd; 

Mae'm hetifeddiaeth wych 

om fewn i entrych ne’; a 
! Ffrynd troseddwyr, moes dy law, 
A thyn fi draw i cre’: y w. 


640. Pererindod y Oristion. 
M. B. D.—St. Barnabas, 129, 


JM ngweddi, dos i'r nef, 
Yn union at iY Nuw, 
419: 





PROFIADAU CREDADYN. 


A dywed wrtho of yn daer, 
atolwg, Arglwydd, clyw! 

Cyflawna'th 'ddewid wych, 
Fm dwyn i'th nefoedd wen; 

Yn Salem fry par'to fy lle 
Mewn llys o fewn i'r llen.” 


2 Pererin llesg a llaith, 
Dechreuais daith oedd bell, 
Trwy lu o elynion mawr eu brad, 
Gan geisio gwlad sydd well 
Am ffoi mae f'enaid tlawd 
At fanwyl Frawd a'm Pen; 
Yn Salem fry, &c. 


3 Yn nglyn wylofain trist, 
Lle bu fy Nghrist, 'rwy'n byw 
Ac wrth ryfela â'm gelyn caeth 
Fy nghalon aeth yn friw; 
Incha bob clwyf a brath 
A dail y bywol bren; 
Yn Salem fry, &c. 


4 Mae 'mrodyr uwch y nen 
Yn canu ar ben eu taith; 
A minau oedais lawer awr 
Ar siwrnai fawr a maith; 
Ond bellach tyn fi'n ddwys, 
Ar Grist dod bwys fy mhen; 
Yn Salem fry, &c. 
5 'Rwy'n gwel'd yr oriau'n hir 
. I fod o dir fy ngwlad; 
Bryd deuaf at fy mrodyr 
Sy'n canu'n nhŷ fy Nhad? 
Gael gorphen ar fy nhaith, 
Am siwrnai faith îs nen; 
Yn Salem fry per'to fy lle 
Mewn llys o fewn, i'r llen. Ww. 








PROFIADAU CREDADYN. 


641. “Daeth amser i'r adar ganu.” 
M. B. D.—Eden, y. 45. Aberdar, 237. 


FFARWEL, bleserau'r byd, 
Ei freulyd fri a'i fraw; 
Ehedwn mwy fel adar mân, 
I'n trigfan ‘treighwn draw; 
Cawn yno hyfryd hedd, 
A rhyfedd roddion rhad; 
O! dowch, O! dowch, ni awn yn hy’ 
Tua'r wledd gy'n nhŷ ein Tad. 


2 Yn awr mae'r adar mân 

Ar dân yn moli Duw; 
Yn awr mae'r haul ar nefol hîn 

Ar rai o'r werin wiw: . 
Fe ddaeth y Jubili, 

On'd braf yw'n bri a'n braint? 
Cawn fyn'd i dref ar fyr o dro, 

I seinio gyda'r saint. 


3 Ein brodyr sydd o'u bron 

Yn morio i Seion wiw; 

Mewn hyfryd hwyl yn myn'd tua'r wlad 
Lle mae eu Tad yn byw; 

Cawn lanio yn y man 

'r hafan hyfryd fry, 

I blith y rhai sy'n gwaeddi “ Rhad, 

Am gariad Iesu cu,” w. 


642, Awyddfryd y Oristion. 
M. B. p.— Pererin, Y. 44. 
AE arnafeisiau sêl. 
A chariad at dy waith, 
Ac nid rhag ofn y gosb a ddêl, 
Nac am y wobr chwaith; 
Ond gwir ddymuniad llawn 
Ddyrchafu'th gyflawn glod, 


eo 


PROFIADAU CREDADYN. 


Am i ti wrthyf drugarhau, 
A chofio am dana'i erioed. D. J. 


643. | Gwaredigaeth y Cristion. 
6. 6. 8.—St. Ambros, 133. 


ALARUS yw'n holl daith 
Gan orthrymderau maith, 
Gan rif a grym gelynion cas; 
Gan ofnau o bob rhyw, 
Gan guddiad wyneb Duw, 
Gan arswyd colli'r dydd yn lân. 


2 Bryd gwawria'r dedwydd ddydd, 
Caf fod yn berffaith rydd 
Oddi wrth fy llygredd o phob clwy' ? 
'R anfeidrol ryfedd awr 
Daw'm gwaredigaeth fawr, 
O afael angeu du a'r bedd ? 


3 Er gruddfan dros brydnawn, 
Boddlonir fi yn llawn 
Pan welaf Iesu fel y mae. 
Gwel'd Iesu fel y mae 
Fydd ffynon lawn, ddi-drai 
O anfesurol faith fwynhad. 

4 — Rhyw annherfynol wledd 
O gariad llawn o hedd, 
Fydd i mi ar ei ddeheu law 
A hyfryd fydd fy nghân 
Pan byd ith lân 


Heb fraw ger bron ei orsedd bur. © H. 


644. Nerth i ddwyn y groes. 
6. 6. 8.—St. Ambros, 133. 
HO nerth i ddwyn y groes 
Tra paro dyddiau foes 
Na âd im ddigaloni mwy 





PROFIADAU CREDADYN. 


Wrth wel'd gelynion lu; 
Eu saethau'n aml sy; 
O! cuddia fio fewn dy glwy', aN 


645. Nac ofna, f enaid, mwy. 
6. 8.—Gwladys, 135. Beverley, 138. 


L bellach, tyr'd yn mlaen, 
Nac ofna, f'enaid, mwy; 
Llai grym sy'n uffern dân 
Na dwyfol, farwol glwy'; 
Mae'r gwaed, mae'r gwned a gollodd ef 
- Yn ucha’i bris o fewn ir nef. 


2 Mae'r orsedd wen yn rhydd, 
Aeth Magdalen yn mlaen; 
Manasseh hefyd gydd 
Yn canu'r nefol gân: 
Mi glywa'r swn—swn peraidd yw, 
Am ddwyfol, nefol, waed md Nuw. 
9 Dystewch, elynion, m 
Rhowch le tua phen fy fy nhaith; 
Chwi roisoch i mi glwy' 
Disymwyth lawor gwaith: 
Yn mlaen, yn mlaen mae'm trysor drud, 
Tu hwnt i derfyn eitha'r byd. 


4 O fewn Caersalem lân 
Mi welaf fyrdd o saint, 
Ddiangodd yno 'mlaen 
Dros fryniau mawr ei maint; 
Dilynaf ol y dyrfa hon, 
Er dŵr, a thân, a llif, a thôn. 
5 Ol! tyred, Arglwydd mawr, 
‘Does yma ddim ond gwae, 
O eitha’r nen i lawr, 
Oni chaf fi dy fwynhau: 
Y wledd, y wledd a'm gwna yn llon 
Yw cael dy wel'd b fynyd hon. w. 


PROFIADAU CREDADYN. 


646. Gweddi am wyneb Duw. 
6. 8.—Dolgellau, y. 48. Alexandria, 139, 
YSGLEIRIA, foreu wawr, 
Rol nos o faith barhad; 
Dadguddia i mi'n awr 
Ryw ran o'm hyfryd wlad, 
Lle rheda cariad pur i maes, 
Fel môr di-drai, dros feusydd gras 


2 Mae dyddiau'r Aipht yn faith, 
Mae'r tywyllwc o'n hir; 
A dyrys iawn yw'r daith 
I'r Ganaan nefol, bur: 
O! d yn glau, a dadglo'r bedd, 
Byrha yr orìau sy'n dwyn hedd. 


9 'Rwy'n blino'r fynyd hon 
Dan draed pob gelyn cas; 
Mi roddwn fyd o'r bron 
Am deimlo nerth dy ras: 
Dim ond dy wel'd dros fynyd awr 
A'm gwna yn fwy na chongcrwr mawr, 


4 _'Rwyf yno wrth fy modd 
Ond edrych ar dy wedd 
Fy nghalon galed dodd_ 
Wrth brofi o dy hedd: 
Ti wyt fy oll, fy Arglwydd mawr, 
O fewn y nef ac ar y llawr. 


6 — Aed goleu'r dydd yn nos, 
Teyrnasad nos o'r bron: 
Doed moroedd mawrion dros 
Holl wyneb maith y dôn; 
Aed y greadigaeth faith i'w bedd— 
Mae'n well i mi na cholli’th hedd, 


6 Pan ddenir fio’r ffordd, 
Gan elyn is y rhod, 
424 





PROFIADAU CREDADYN. 


Yn fuan tyn fi'n ol 
Yn agos at dy droed; 
Dos a fi'n mlaen mae'r rhwystrau'n faith, 
A phell i'r llesg yw pen y daith. Ww. 


647. Oyfoeth yn Nuw. 
6. 8.—Ramoth, Y. 47. Alun, 238. 
CYFOETH i mi ddaeth 
Nid oes ei fath, na'i ryw 
'Tifeddiaeth hyfryd rad 
Pereiddiaf wlad fy Nuw: 
Mwy nid oes dim o dan y nef 
All fy ngwahanu oddi wrtho ef. 


2 Ol! uchder heb ei faint, 
O! ddyfnder heb ddim rhi', 
O! led a hyd heb fath, _ 
Yw'n iachawdwriaeth ni: 
Pwy ŵyr, pwy ddwêd—seraph, neu saint, 
O'r ddae'r i'r nef, beth yw fy mraint? 


3 Mae'r ddaear a'i holl swyn 
Oll yn diflanu'n awr; 
A'i themtasiynau cryf 
Sy'n cwympo'n llu i'r llawr; 
Holl flodau'r byd sydd heb eu lliw; 
'Does dim yn hyfryd ond fy Nuw. 


4 Mae haul a sêr y rhod 
Yn darfod o fy mlaen; 
Mae t'wyllwch dudew'n dod 
Ar bob peth hyfryd glân; 
Fy Nuw ei hun sy'n hardd, sy'n fawr, 
Ac oll yn oll mewn nef a llawr, 


5 ‘Ti, Iesu, yw ein Duw,” 
Yw swm caniadau’r nef, 
A'r anthem gyda blas, 
Sy'n myn d ily elustiau ef: 


PROFIADAU CREDADYN. 


"Does angel, seraphim, na saint, 
Nad iachawdwriaeth yw eu braint. W. 


648. | Yr Arglwydd yw fy rhan. 
6. 8.—Beverly, 188. Gwladys, 135. 
FY noddfa gadarn gref, 
A'm tarian wyt fy Nuw, 
Yn erbyn angeu du, 
A drygau o bob rhyw; 
'Rwy'n pwyso 'nghred ac fedda'i gyd 
I'th air ffyddlonaf, pur a drud. 
2 Y gair melusa 'rioed, 
Y cryfaf air eì rym, 
Fe'i hail adroddaf ef— 
Fod Duw yn briod im; 
Mae hyfryd sŵn a sylwedd hwn 
Yn tynu i ffwrdd fy maich a'm pwn. 
9 _ Rhyw weithiau, filoedd maith 
Adrodda'm testyn trwy; 
Cyhoedda o flaen y byd— 
Fy Mhriod yw ef mwy: 
Mae'r hyfryd sŵn yn enyn tân 
Na saif na byd na chnawd o'i flaen. 
4 Beth yw'r telynau aur 
Sydd gan angylion fry ? 
Pa fatb defodau geir my 
Gan nefol berffaith lu? 
A feddant hwy felusach dôn 
Nag am eu hawl i'raddfwyn Oen? w. 


649. Cartref ar ol y storm. 


6. 8.— Alun, 238. Gwladys, 185. 
I welaf draw, o bell, 
Baradwys hardd ei gwedd, 
A phrenau llawer gwell 
Xn perarogli hedd; 
426 





PROFIADAU CREDADYN. 


O! hyfryd wlad, tu draw pob gwae, . 
Gwyn fyd gawn heddyw dy fwynhau. 
2 Mae'r byd ac uffern fawr, 
A'm calon gas, yn un, 
Yn ceisio'm sugno i lawr 
Yn hollol ato'i hun; 
Fy Nuw, fy Nuw sy'n dal y gwan, 
Rho nerth i'm henaid ddringo i'r lân 
8 Felaesa'r storom fawr, 
Fe laesa'r awel gref, 
Pan ddelo gair i lawr 
O'i sanctaidd enau ef: 
Duw yw efe, os ef a bair, 
Cwymp nef ac uffern wrth ei air. 


4 — Bwystfilod rheibus iawn 
Sy'n bwyta'r egin gwan, 
O foreu hyd brydnawn, 
Yn rhwystro'm gras i'r lân: 
I'r lân mi ddof, i'r gwledydd draw, 
Mae'r Iesu'n 'maflyd yn fy llaw. 
5 Melusach tŷ fy Nhad 
Ar ol y storom gref; 
' Pa fwya'r croesau gaed, 
Mae'n hawddach gado tref: 
O! hyfryd wel'd fydd yn y man 
Pob bryn a ddringais i i'r lân. 


650. Golwg ar y dydd. 
6. 8.—Ramoth, vy. 47. Normandy, 137. 
HEIBIO'r dywyll nos, 
Fe ffy cymylau'r nen; 
Fe ddaw'r addewid wir 
A'i geiriau pur i ben; 
Ceir gwel'd, ceir gwel'd yr hyfryd dir, 
Ar fyr o dro yn olen clir, 


W. 





PROFIADAU CREDADYY 


2 Mae'r oriau maith eu rhif, 
Yn dirwyn yn y blaen; 
Er bod nosweithiau'n faith, 
O'r diwedd darfod wnan': 
Cymylau'r nen, er maint eu grym, 
O flaen y wawr ni safant ddim, 


9 'Dyw profedigaeth ddim, 
'Dyw'r holl gystuddiau ond gwan, 
I guro hwnw i lawr 
A ddaliech di i'r lan: 
Mae nerth dy ras yn fwy na'r bya 
A'r myrdd o ddrygau sy ynddo i gyd. 


4 Ni eal dim o 7 môr, 
'i dônau cedyrn cry’ 
Rhag myn'd i ben ei daith 
Yr hwn gynaliech di; 
'Dyw'r moroedd maith, 'dyw Pharaoh ddim, 
Idd eu cymharu â dy rym. 


651. “Byw dan nawdd y dwyfol waed.” 
6. 8.—Alexandria, 139. Dolgellau, y. 48. 
Y enaid at dy Dduw, 
Fel gwrthddrych mawr dy gred, 
Trwy gystudd o bob rhyw, 
A phob temtasiwn, rhed; 
Caf ganddo ef gysuron gwir, 
Fwy nag ar foroedd nac ar dir, 


2 O! na allwn roddi mhwys 
Ar dy ardderchog law, 
A gado i gystudd ddod 
Oddi yma ac o draw; 
A byw dan nawdd y dwyfol waed, 
Yn ngolwg hyfryd dŷ fy Nhad. 


3 Mi fyddaf lawen iawn, 
A'm gofìd dan nhraed, 





PROFIADAU CREDADYN. 


O foreu hyd brydnawn, 
Dan aden gwir fwynhad; 
'Does arall ddim îs sêr y nef 
A ddaw â'm henaid tua thref, Ww. 


652. “Arglwydd cofia fi.” 
6. 8.— Alexandria, 139. Dolgellau, y. 48. 
1 FYNY at fy Nuw, 
Fy enaid, cod dy lef, 
Heibio i'r euraidd lu, 
I eithaf nef y nef; 
Gostwng dy glust o'r bryniau fry, 
O! Arglwydd grasol, cofia fi. 
2 'Rwyf yma yn wael fy ngwedd, 
Yn euog ac yn wan, 
Gelynion creulon sydd 
O'm hamgylch yn mhob man; 
Bydd i mi'n blaid yn erbyn llu, 
O! Arglwydd grasol, cofia fi. 
9 Yn wyneb uffern ddu, 
Ac angeu mawr ei rym, 
Rho i mi nerth wrth raid, 
Bydd di yn nodded im'; 
Yn nyfroedd cry'r Iorddonen ddu, 
O! Arglwydd grasol cofia fi. DG 


653. Ffoi at Dduw. 
6. 8. d.— Palestina, 140. Dolyddelen, 141. 
I Arglwydd yw fy rhan, 
A'm trysor mawr di-drai, 
A noddfa gadarn f'enaid gwan 
- Yn mhob rhyw wae; 
Ac atat 'rwyf am ffoi, 
Dy fynwes yw fy nyth, 
Pan fo gelynion vn crynhoi, 
Rifedi'r gwlith. 


PROFIADAU CREDADYN. 





2 O! dangos d’allu mawr, 
Dy faith, anfeidrol ras, 
A dywed wrthyf fi yn awr 
Caf gario’r maes; 
Ac atat 'rwyf yn ffoi, 
fynwes yw fy nyth, — 
Pan fo gelynion yn crynhoi, 
Rifedi'r gwlith. 
3 Tydi, fy Nuw ei hun, 
Anfeidrol berffaith Fod, 
Sy'n trêfnu daear, da, a dyn, 
T'th ddwyfol glod; 
Cyf'rwydda f'enaid gwan 
Trwy'r anial yn y blaen, 
Ac arwain fi yn mhob dyrys fan, 
A'th golofn dân. 


4 Dy Ysbryd sanctaidd, cun, 
Dywysodd fyrdd o saint, 
Rho i mi brofi ei felus rîn, 
Anfeidrol fraint; 
Fel dyfroedd gloyw clir, 
I loni'r llesg a'r gwan, 
Dyddanwch yn yr anial dir 
I'm dal i'r lan. W. 


654. « “Tywysog nefoedd yw fy nhwr. 
6. 8. 4.—Dolyddelen, 141. Palestina, 140. 


(' TYRED, addfwyn Oen, 
Iachawdwr dynol ryw, 
At wael bechadur sydd dan boen 
Ac ofnau'n byw; 
O! helpia'r llesg yn awr 
T ddringo o'r llawr yn hy’, 
Dros greigydd geirwon, serth, i'r lân 
I'r fry. 





PROFIADAU CREDADYN. 


2 Ol dal fi, 'rwyf heb rym, 
Yr ochr hyn na thraw: 
Os sefyll wnaf, ni safaf ddim 
Ond yn dy law: 
Addewid nefoedd faith b, 
w'm cymhorth perffaith, gwir, 
Na chyfeiliornaf ar fy nhaith 
I Salem bur, 


3 Yn eithaf grym y dŵr, 
A'r tonau'n euro i lawr, 
Tywysog nefoedd yw fy nhŵr, 
A'm Ceidwad mawr: 
Fe ddeil fy mhen i'r lan, 
Can's ffrynd i'r gwan yw ef, 
Fe'm dwg o'm cystudd yn y man 
I deyrnas nef. . Ww. 


655. Dyogelwch y saint yn Nghrist, 
6. 8. 4— Palestina, 140. Dolyddelen, 141. 


AM fod fy Iesu'n fyw, 
Byw hefyd fydd ei seint; 
xr gorfod dyoddef poen a briw, 
Mawr yw eu braint: 
Bydd melus lanio draw, 
"Nol bod o dôn i dn; 
Ac mi rof ffarwel maes o law 
I'r ddaear hon. 


2 Ac gwyn fy myd, 
Ta draw i'r byd Ŵr bedd; 
Caf yno fyw dan foli o hyd 
Mewn hawddfyd hedd; 
Yn nghwmni'r nefol Oen, 
Heb son am bechod mwy, 
Ond canu am ei ddirfawr boen 
Byth gyda hwy. J.T. 


PROFIADAU OREDADYN. 


656. Mwynhad o Dduw yn nerth. 
6. 6. 4.—Llanddowror, 148. Dinbych, Y. 53. 
! TYRED, Awdwr hedd, 
Rho i mi brawf o'th wledd, 
Dragwyddol rad; 
'Does yma ddìm ond trai, 
Cystuddiau, poen, a gwae, 
I'r diwedd yn parhau, 
Mewn anial wlad. . 
2 Mor greulon yw fy nghlwyf, 
Ti Iesu welir wyl nahin! 
Bron llwfrhau; 
'Does arall ond dy waed 
A ddyry im iachad, 
Na dim a nertha'm traed, 
Ond dy fwynhau. 
9 Un olwg ar dy wedd 
A'm cod i'r lân o'r bedd, 
I'r goleu clir, 
I deithio yn y blaen, 
Trwy ganol dŵr a thân, 
Er gelynion fawr a man, 
I'r sanctaidd dir. u 
4 Gwna f'enaid bach ynglŷn, 
Duw, wrthyt ti dy hun, 
Gaeldyfwynhau; 


Ac yna gallaf fyw 

Dan gystudd o bob rhyw, 

Mewn llawn dawelwch gwiw, 
Byth i barhau. Ww. 


657. Gwaed y groes yn unig feddyginiaeth. 
6. 6. 4.—Malvern, 146. Bethel, 147. 
[ACHAWDWE dynolryw, 
Tydi yn unig yw 
Fy Mugail da; 
432 


PROFIADAU CREDADYN. 


Mae eu'r groes yn llawn 

O bob rhinweddol ddawn, 

A ffrwythau melus iawn; 
Rhai'n a'm iache. . 


2 'Does dim a laesa'm poen 
Ond gwaed yr addfwyn Oen— 
Pur waed fy Nuw: 
Mae'i hun yn fwy na'r byd, 
A'i trysor sy ynddo'i gyd; 
A thecach yw ei bryd 
Na dynolryw. 
9 Mae torf aneirif íawr 
Yn ddysglaer fel y wawr, 
'Nawr yn y nef; 
Trwy ganol gwawd a llid, 
A gwrth'nebiadau'r byd, 
Ac angeu glas ynghyd, 
A'i carodd ef. 


4 Ni thal pleserau'r byd, 
Na phob teganau 'nghyd, 
Ddim i'm boddhau; . 
Y gwrthddrych mwya' erioed 
O gariad ac o glod, 
Sydd uwch neu îs y rhod, 
Wyf yn fwynhau. W. 


658. Golwg ar wlad well. 
6. 6. 4.—Llanddowror, 148. Dinbych, Y. 69, 


! TYRED, Awdwr hedd 
A chyfod ni o'r bedd, 

Y pydew prudd; 

Ein henaid gruddfan mae 
1 ei wir iachau; 

O dere, dere'n glau, 

Rho ni yn rhydd, 

433 


PROFIADAU CREDADYN. 


9 Ond gweled 'rym y wlad, 
A dedwydd ay ain Tad, 
Dros fryniau pell, 
Ardaloedd lle y mae 
Ffynonau yn dyfrhau. 
Llawenydd yn ddi-drai, 
__ Paradwys well. 
3 "Does yma ddim i'w gael 
Ond rhyw bleserau gwael, 
Na thâl mwynhau; 
Mae'm hysbryd mewn rhyw gur 
Am fyned cyn bo hir 
Ir man mae gwynfyd pur 
Byth i barhau. : 
4 Mae cymaint yma o boen 
Heb gwmni'r anwyl Oen, 
Bob awr o'r dydd; 
Gelynion creulon, cry', 
Hen lewod mawrion lu, 
A dreigiau'n drygu sy; 
O! na bawn rydd. We 


659. | Rhinweddau y groes. 
6. 6. 4.—Malvern, 146. Salem, 144 


()' TYRED, Arglwydd mawr 
Dyhidla o’r nef i lawr 
Gawodydd pur; 
- Fel byddo i'r egin grawn, 
Foreuddydd a phrydnawn, 
I darddu'n beraidd iawn 
| O'r anial dir. 
2 Mae peraroglau'th ras 
Yn taenu o gylch i maes 
Awelon hedd; 
Estroninid sydd yn dod 
O'r pellder eith? ioed, 


PROFIADAU CREDADYN. 


I gwympo wrth dy droed, 
A gwel’d dy wedd. 
3 Mae tegwch d'wyneb pryd 
Yn maeddu oll i gyd 
Ar ddaear las; 
Mae pob rhyw nefol ddawn 
Oll yno'n gryno lawn, 
Yn faridu yn hyfryd iawn 
O'th glwyfau i maes. 
4 Arosaf ddydd a nos, 
Byth bellach dan dy groes, 
I'th lon fwynhau; 
Mi wn mai'r taliad hyn 
Wnaed ar Galfaria fryn 
A'm cana oll yn wyn, . 
Oddi wrth fy mai. 
$ Yn nyfnder dŵr a thân, 
Calfaria fydd fy nghân, 
aria mwy; 
Y bryn ordeiniodd Duw 
Yn nhragwyddoldeb yw 
I godi'r marw'n fyw, 
Trwy farwol glwy'. 
6 Af bellach tua'r wlad 
Bwrcaswyd i mi â gwaed; 
'Rwyf yn nesau; - 
Caf yno oll i'm rhan 
Sydd eisiau ar f'enaid gwan, 
A hyny yn y man, 
I'w bur fwynhau. 


660. Gwaredigaeth o gaethiwed pechod. 
6. 6. 4.—Dinbych, y. 53. Gobaith, Y. 52, 
O GWAWRIA, foreu ddydd, 
Pan gaffwyf fyn'd yn rhydd, 


O'm carchar caeth— 
435 


PROFIADAU CREDADYN. 


Pan gwympo'r muriau pres, 
A'r dorau sydd yn rhes, 
A minnau fyn'd yn nes 

I ben fy nhai 


2 Pryd hyny mi af trwy 
Elynion fwy na mwy 
O! ddedwydd ddydd! 
Mae meddwl am y wawr, 
A'r jubil hyfryd fawr 
Yn peri i mi'n awr 
Bron fyn'd yn rhydd. w. 


G6l. | Digonolrwydd presenoldeb Duw, 
6. 6. 4.—Malvern, 146. Gobaith, y. 52. 


ID oes, fy Arglwydd mawr, 
Ar wyneb daear lawr, 
Neb ond dy hun, 
A ddeil fy enaid gwan 
Yn mhob cystuddiau i'r lân, 
A'i gweryd yn y man 
O bob yr un. 


2 Yr wyt yn fwy na'r byd, 
A'r trysor sy ynddo i gyd: 
Yr wyt ti'n Dduw; 
Y gronyn lleia' o'th hedd 
. Sydd yn wastadol wledd, 
il Fe gongcra angeu a'r bedd; 
Mor hyfryd yw. 


3 Caersalem hyfryd wiw, 
Cartrefle pur fy Nnw, 
Dinas yr hedd: 
'Dyw'r ddeear, er ei dawn, 
O foreu hyd brydnawn, 
Yn 'nabod dim yn iawn 
O'm hyfryd wledd. w. 
436 





PROFIADAU CREDADYN. 


662. Duw yn drech na'r gelynion. 
6. 6. 4.—Malvern, 146. Bethel, 147. 
WEL f'enaid, dos yn mlaen, 
Heb ofni dŵr na thân, 
Mae genyt Dduw, 
'Dyw'r gelyn mwya'i rym 
I'w nerth anfeidrol ddim. 
Fe gongera'm pechod llym— . 
Ei elyn yw. 
2 Mae gwaed ei groes yn fwy, 
Na'u natur danbaid hwy, y 
Na'u nifer faith; 
Fe faddeu fawr a mân, 
Fe'm golch yn hyfryd lân, 
Fe'm dwg i yn y blaen, 
I ben fy nhaith. 
3 O! Brynwr mawr y byd, 
Tyr'd bellach, mae'n iawn bryd, 
Mae yn brydnawn; 
Gâd i mi wel'd dy ras 
Ar frys yn tori i maes 
Dros wyneb daear las, 
Yn genllif llawn. 
4 Y geiriau oll i gyd 
Roist i ni o bryd i bryd, 
Am ddydd dy ras, 
Gâd i ni glywed llef 
Efengyl gadarn gref, 
O gwr i'r llall i'r nef, 
Yn swnio i maes, Ww. 


663. Iesu y tu fewn i'r llen, 
6. 6. 4.—Malvern, 146. Salem, 144, 
Y Iesu yw fy Nuw, 
F Fy Mrawd a'm Prynwr yw 
Ffyddlonaf & gwir; 
if 


PROFIADAU CREDADYN. 


Fy enaid arwain wnaeth 

O'r gwledydd tywyll caeth, 

I wlad o fêl a Haeth, 
Paradwys bur. 


2 Efe aeth o fy mlaen, 
Trwy ddyfnder dŵr a thân, 
I'r hyfryd wlad: 
Mae'n eiriol yno'n awr, 
O flaen yr orsedd fawr, 
Yn maddeu fach a mawr. 
O'm beiau'n rhad. . 


9 Mae ìluoedd maith y nef 
Yn canu iddo ef— 
Anfeidrol Dduw, 
Ar aur delynau clir, . 
Mewn gŵyl dragwyddol bur 
Am waredigaeth wir 
I ddynolryw. w 
664. ïerth yr addewid. 
6. 6. 4.—Malvern, 46, Bethel, 147. 


RYFACH addewid Duw 
Na'r pechod gwnetha'i ryw— 
Ni saif ef ddim; 
'Dyw natur gadarn gref 
Ond dim i dân y nef; 
Mae gair o'i enau ef 
Yn fwy ei rym. 
2 Fy meiau, fân a mawr, 
Sydd raid eu cael i lawr, 
Cyn byddo hir; 
Fe fyn cyfreithiau'r ne” 
I dynur llygad de, 
A thori'r fraich o'i lle— 
Ei air gydd wir. 
438 





PROFIADAU CREDADYN. 


3 Rhaid rhoddi ffarwel glân 
I'n chwantau fawr a mân— 
Pleser ï gyd; 
Caf bleser maes o law, 
Yn nhragwyddoldeb draw, 
Ei fatb ni fu, ni ddaw, | 
Gan fawrion byd. Ww. 


665. Erfyniad am amddiffyn Duw, 


6. 6. 4.—Llanddowror, 148, Dinbych, Y. 53. 


O ARGLWYDDI! tyr'd i lawr, 
Nac oeda, tyr'd yn awr, 
Nid wyf ond gwan 
'Rwy'n gorwedd yn fy ngwaed 
Yn glwyfau o'm pen i'm traed, 
O! dŷro im iachad 
A chod fi i'r lân. 


2 Dwg fi'n dy fynwes gu, 
Trwy ganol tanllyd lu, 
Gwrthnysig ryw: 
Bydd yno'n gymhorth im, 
Y fan mae'r gelyn llym 
Yn curo yn ei rym 
Ti yw fy Nuw. 


3 Os tua'r ochr dde 
n greulawn tery efe, 
Saf di o'm blaen; 
Os ar yr aswy law 
Bygythir fi o draw, 
Fyth yno bydd gerllaw, 
Fel mur o dân. 


4 'Rwy'n penderfynu byw 
Dan aden bur fy Nuw, 
Mewn lloches pur 

43 


PROFIADAU CREDADYN. 
Ac yno af yn hy’ 
Trwy luoedd creulon, cry', 
Lle mae fy Iesu cu, 
Cyn byddo hir. w. 


666. Cadw y llwybr cul. 
6. 6. 4.—Dinbych, Y. 53. 
WNES addunedau fil 
I gadw'r nwyd cul; 
Ond methu'r wy 
Preswylydd mawn y berth, 
Chwanega eto'm nerth 
I ddringo'r creigiau serth 
Heb flino mwy. M. BR. 


667. Orefydd dda cyn angeu. 
7. 3.—Trefeglwys, 151. Twrgwyn. y. 54, 
Me arnaf eisieu beunydd, 
fy medd, 
Cael gafael'n âr wir grefydd, 
Cyn fy medd, 
Cael sicrwydd y cyfamod, 
A'r gwaed sy'n Tgolchi pechod - 
_ I glirio fy nghydwybod, 
Cyn fy medd: 
A'm gwneyd yn buraidd barod, 
Cyn fy medd. 


668. Ft yr wyf. 
7. 3.—Trefeglwys, 151. Twrgwyn, Y. 54. 
FI'r pechadur penaf, 
Fel yr wyf, 
Wynebaf i i Galfaria 
Fel yr wyf: 
Nid oes o fewn i'r hollfyd 
wn i gadw bywyd; 
Yn nghanol môr o adfyd, 


Fel yr wyf, 


PROFIADAU CREDADYN. 


Mi ganaf gân f'Anwylyd, 
Fel yr wyf. 


2 Mae'r Oen fu ar Galfaria 
Wrth fy modd; 
Efengyl &'i thrysorau 
Wrth fy modd; 
Mae llwybrau ei orchmynion, 
A grym ei addewidion. 
A hyfryd wleddoedd Seion, 
Wrth fy modd, 
A chwmni'r pererinion, . 
Wrth fy modd. AN, 


669. Af yn mlaen. 
T. 3.—Trefeglwys, 151. 


wyneb gorthrymderau, 
mlaen, 
A duon ragluniaethau, 
Af yn mlaen; 
Er môr a'i ddnau mawrion, 
A dyfroedd Mara chwerwon, 
Ynghyd a'm holl elynion, 
Af yn mlaen; 
Nes gorphwys fry yn Seion, 
Af yn mlaen. 


9 'Does yma ond trai a llanw, 

I barhau, 

Ac yfed cwpan chwerw, 
I barhau; 

Ond yn y Ganaan nefol, 

Dim eisieu yn dragwyddol, 

Caf ddysglaer ddyfroedd bywiol, 
I barhau 


A'i yfed yn wastadol, 
I barhau. G. 
441 


PROFIADAU CREDADYN. 


670. Gwaedd y truan. 
7. 6. 8.—Llangeithio, 229. Altenberg, 153. 


LAWN o ofid llawn o wae, 
A llawn euogrwydd du, 

Byth y byddaf yn parhau 

Heb gael dy gwmni cu: 
Golwg unwaith ar dy wedd 

A'm cod i'r lan o'm pydew mawr; 
O fy Nuw! nac oeda'n hwy, 

Rho'r olwg i mi'n awr. 


2 Gwel y truan, gwel y tlawd, 
' Yn gorwedd wrth dy draed: 
O Samariad! bydd yn frawd, 
Adfera im iachâd; 
Dyro olew yn fy mriw, 
A A eal ren daniel cun; 
o nis yth, fyth, fy nwyn 
Ond d’allu di dy hun. 


9 'Mofyn am orphwysfa glyd 
Heb gwrdd â 'stormydd mwy 
Lloches nid oes yn y byd 
At hyn ond yn dy glwy': 
Tro fy ngolwg at y fan 
N Yl sa f'ofnau oll a'm braw; 
Na ddychrynwyf byth i wel'd 
Y boreu ddydd a ddaw. 


4 Dyrys daith i mi sydd wan, 

A bryniau maith o'u blaen, 
Mi frawychais lawer gwaith, 

Wrth wel'd y fflamau tân; 
Mae'r Iorddonen heddyw'n fawr, 

Os gwir ddychy yg f'enaid gwan: 

Tyred, Arglwydd, iddi i lawr, 

Ao yno dof i'r Bn, | Ww. 








PROFIADAU CREDADYN. 


671. Gobaith gwaredigaelh. 
8au, 4ll.—Llantrisant, 154. 
Os rhaid yfed dyfroedd Mara 
Yn yr anial ar fy ngyrfa, 
Nertha di, fy Nhad a'm Harglwydd, 
F'ysbryd gwan mewn byd o dramgwydd. 
2 Tra rhaid i mi wisgo'r arfau, 
Dwyn y groes trwy orthrymderau 
Rho dy gwmni—dyna ddigon, 
Nes myn'd adre' i wisgo'r goron. 
9 Yno derfydd fy nghystuddiau, 
'Troir fy ngalar yn ganiadau; 
Yn lle Mara, ddwfr anhyfryd, 
Yfed gaf o afon bywyd. 


4 'Nawr wrth gofio'r hen Iorddonen; 
F'enaid athrist gân yn llawen, 
Af ar fyr i'r wlad na dderfydd 


Llawn orfoledd yn dragywydd. G 


672. Caru a chanmol Fesu. 
Sau. 4ll.. Horeb, 157. 
0’ NA allwn garu'r Iesu, 
Yn fwy ffyddlon, a'i was'naethu: 
Dweyd yn dda mewn gair am dano, 
Rhoi fy hun yn gwbl iddo. AN. 


673. | lesu yn rhagori ar bob pelh. 

8au, 4ll.—Llantrisant, 154, Antwerp, 155. 

NID yw hardd wrthddrychau daear 
Oll ond dim wrth Iesu hawddgar; 

Nid yw'r nefoedd i'w chydbwyso, 

Pe bai nefoedd i'w chael hebddo. 

2 Iesu ei hunan yw fy nefoedd 

Dros fy oes ac yn oes oesoedd; 

Nef y nefoedd fyth ei garu. 

Ei fwynhau, a'i bar folianu. T.J. 





PROFIADAU CREDADYN. 


674. Oyfarwyddyd a nerth yn yr anialwch. 
8. 7. D.—Eifionydd, 170. Jersey, Y. 63. 


YFARWYDDA'm henaid, Arglwydd, 
Pan bwy'n teithio 'mlaen ar hyd 

Llwybrau culion, dyrys, anhawdd, 
Sydd i'w cerdded yn y byd: 

Cnawd ac ysbryd sy'n rhyfela, 
Weithiau cariad, weithiau cas, 

Tôn ar dôn sydd yn gorchuddio 
Egwyddorion nefol ras. 


2 Cul yw'r llwybr i mi gerdded, 
Is fy llaw mae dyfnder mawr, 
Ofn sydd arnaf yn fy nghalon 
Rhag i'm troed i lithro i lawr: 
Yn dy law y gallaf sefyll, 
Yn dy law y dof i'r lân, 
Yn dy law byth ni ddiffygiaf, 
Er nad ydwyf fi ond gwan. 


9 Wrth dy orsedd 'rwyf yn cwympo, 
Annheilyngaf ddyn erioed; P 
Mewn anwiredd y'm cenhedlwyd, 

Mewn anwiredd mynaf fod; 
Darfu'm nerth, a darfu'm goleu, 
Darfu'm haeddiant yn gytun, 
Mae'm hapusrwydd oll yn gorphwys 
Ar a wisgodd natur dyn. 


4 Dysg fi gerdded trwy'r afonydd, 
Ac na'm hofner gan y llif, 
Na bwy'n ildio gyda'r tonau, 
Temtasiynau fwy na rhif: 
Cadw ngolwg ar y bryniau 
Uchel, heirdd, tu draw i'r dŵr; 
Cadw 'ngafael yn yr afon 
Ar yr Iesu'r blaenaf ŵr, 
444 


PROFIADAU CREDADYN. 


5 O! anialwch maith o ddrysni! 

O afonydd mawr eu grym! 

Faint o amser roddwyd i chwi 
Fod yn ddigalondid im ? 

Derfydd t'wyllwch, derfydd galar, 
Derfydd pechod o bob rhyw', 

Nid yw'r wlad caf ynddi drigo 
Ddim ond presenoldeb Duw. Ww. 


675. Dim yn ddigonol ond nerth yr Iesu. 
8. T. D.—Dismjssion, 160. Ledforth, 163. 


N® oes enw yn mhlith angylion, 
Yn mhlith dynion chwaith ni chaed, 
All fod i mi yn ddinas noddfa 
Yn unig ond Iachawdwr rhad; 
Mae'r afonydd 'rwy'n myn'd trwyddynt, 
Ac mae'r tônau mawr mor gryf, 
Nad oes dim ond nerth tragwyddol 
Ddeil fy enaid yn y llif. 


2 Can' ffarwel o gylch y ddaear, 

Can’ ffarwel i bawb o'r bron, 

Can' ffarwel i'r gwerthfawrocaf 
Bethau enwir ar y dôn; 

Da a dynion aeth yn anghof, 
A phles^rau o bob rhyw; 

Bellach i mi dim ond canu, — 
Canu cariad i fy Nuw. 


3 Duw yn unig sydd o'm hochr, 
Ni thal-dynion i mi ddim: 
Llawer trymach yw fy meichiau 
Nag yw cewri'r byd o rym; 
Iesu ddeil fy maich, er cymaint 
Iesu ei hunan laesa'm loes, 
Eithafllid y nefac uffern” - 
Ddaliodd unwaith ar y groes, W. 


PROFIADAU CREDADYN. 


676. Ofnau. 
8. 7. D.—Bohemia, 168. Eifionydd, 170. 


mae arnaf fil o ofnau,— 
Ofnau mawrion o bob gradd, 

Oli yn gwasgu gyda'u gilydd 

Ar fy ysbryd bron fy lladd: 
Nid oes gallu all goncwerio 

Torf o elynion sydd yn un— 
Congcro ofn y gelyn mwyaf, 

Ond dy allu di dy hun. 


2 Ofni'r wyf na ches faddeuant, 
Ac nas caf faddeuant mwy; 
Ofni'n fynych na ches olwg 
Eto ar dy farwol glwy'; 
Ofni fod fy meiau'n taro 
Yn erbyn iachawdwriaeth rad, 
Ac na chaiff fy enaid egwan 
Fyth ei olchi yn y gwaed. 


3 Deuwch, yr awelon hyfryd, 

Deuwch dros y bryniau pell, 

Dan eich aden dawel, raso 
Dygwch y newyddion gwell; 

Dygwch newydd at fy enanid— 
Fy enw inau yno gaed, 

Dedwydd enw'n argraffedig 
Yn yr iachawdwriaeth rad. 


4 Boed cyfiawnder maith y nefoedd 
Yno i sefyll o fy mlaen, 
Yn nyfnderoedd mwyaf ofn, 
Yn nyfnderoedd dŵr a thân: 
O gyfiawnder! aros yno, 
Ar fy mron ar hyny o bryd, 
Pan fo angeu yn gwahanu'm 
Corph a'm henaid yn ei lid. 
446 


PROFIADAU CREDADYN. 


5 Annyoddefol ydyw meddwl 

Marw heb itm wybod p'un 

A yw dy gyfiawnder perffaith 
.Wrth fy enaid bach ynglŷn; 

Dyna'r awr yr wy'n ei hofni, 
Dyna'r awr yn gyfyng sydd; 

Rho i mi nerthoedd y pryd hyny, 
Nes bo im ddihengu'n rhydd. W. 


677. | Hyderffydd ar yr addewid. 
8. 7. D.—Dismission, 160, Llangan, Y. 61, 


A® dy enw mae'r cenhedloedd. 
Yn nherfynau eitha'r byd, 

Yn rhol gogïud, gan ddymuno 
Gweled tegwch d'wynebpryd; 

Mae dy eiriau oll yn gywir, 
Llwon mawrion ydynt hwy 

I'th sancteiddrwydd pur y tyngaist, 
'Dall'sit dyngu i ddim oedd fwy. 


2 Bellach, minau'n eon ddeuaf, 
Mi ymgrymaf wrth dy draed, 
Ac mi blediaf am drysorau 
Wedi eu haddaw oll yn rhad 
Nid oes neb o dan y wybr 
Mewn mwy diffyg, mewn mwy trai,— 
Tlawd o'r cyfan, ond yn benaf, 
Tlawd wyf, Arglwydd, o'th fwynhau. 


9 Mae cyfyngder mewr yn rhuo, 

Ac yn bygwth f'enaid gwan, 

Profedigaeth drom ei pbwysau 
Sy'n fy rhwystro i godi i'r lân; 

Ar dy addewid 'rwyf yn gorphwys, 
Cadw 'ngafael yno'n dyn; 

Nid oes ond y nerth tragwyddol 
A all faeddu'r Manod hyn. . 


PROFIADAU CREDADYN. 


4 Nis gadawa’ i'r sillaf leinf 

O'th addewid fyn'd ar goll; 
Mae yn ddigon, cyflawn ddigon, 

I mi ei hunan oll yn oll: 
P'odd y gallaf golli 'ngafael, 

Pe cawn fydoedd maith yn rhodd, . 
Ar addewid sydd mo'r gyflawn 

O drysorau wrth fy modd ? 


678. RHAN If 


HYW drvsorau heb eu mesur, 
Rhyw drysorau heb ddim rhi', 
Rhyw ddyfnderoedd heb ddim gwaelod, | 
Yn dy addewidion sy’; 
Crynu'r wyf, ac ymafaelyd, 
Glynu'n galed wrth dy air; 
F'enaid byth tra ar y ddaear, 
Dyna'r unig fan y'i cair. 


2 Os gwaredi fi o'm cyfyngder, 

Ac os sefi ar fy rhan, 

Os gostegi rym y storom, 
Os cyneli fi i'r lân; 

Ti gai nhafod, ti gai 'nghalon, 
Ti gai feddwyf yn y byd, 

Ti gai'r clod, a thi gai'r moliant, 
Ti gai'r enw it i gyd. 


9 Addunedau fy nghyfyngder, 
Deuent, Arglwydd, ger dy fron; 
_ Er dy enw, er dy ogoniant, 

Tor fy ofnau i iawr o'r bron: 

Duw tosturi yw dy enw, 
Duw sy'n arfer trugarhau, 

Cod fy ysbryd llesg o'r moroedd, 
Tyn fy enaid bach o'r ffau, .W. 

8 





PROFIADAU CREDADYN. 


679. Lief yr enaid am gyfiawnder. 
8. 7. p.—Diniwledrwydd, 231. Bohemia, 168. 


M^? odfaon yn myn'd heibio, 
y. Dyddiau wedi eu treulio i maes, 
Heb-ddim cyfrif 'nawr o honynt 
Ond gruddfanau am dy ras: 
Rhaid i mi gael mwy na hyny— 
Dy gyfiawnder i mi'n rhan, 
Onid ê, yn wir mi drenga 
Cyn y delwyf byth i'r lân. 


20 gyfiawnder pur tragŵyddol 
! gyfiawnder maith didrai, 
Rhaid i'm henaid noeth, newynllyd, 
' Gael yn fuan dy fwynhau: 
Rho dy wisg ddysgleirwen, oleu, 
Cuddia'm noethni hyd y llawr, 
Fel nad ofnwyf mwy ymddangos 
Fyth o flaen dy orsedd iawr, 


8 Nid oes genyf ddim ond bratiau, 
Dail yw'm gwisgoedd goreu i gyd; 
Tân digofaint oll a'u difa, 
Llysg y sofl cras yn nghyd; 
Gem a pherlau gwerthfawrocaf, 
Gwell nag eiddo'r India draw, 
Yw'th gyfiawnder i ymddangos 
O fy mhlaid y dydd a ddaw. 


4 Wrth yr orsedd na'd fi feddwl 
Am ddim haeddiant tra bwyf byw, 
- Nac adduned na dymuniad 
Na dyledswydd o un rhyw: 
Iesu'n unig dan y fflang 
Iesu'n hongian ar y groes, 
Bydded i mi yn ddifyrwch 
O foreuddydd hyd y nos. 


PROFIADAU CREDADYN. 


5b Dyma'r fan, a thyma'r 
Dyma'r trysor gwerihdaws, dr 
Ddeil fy enaid yn y corwynt, 
Dyfroedd mawr anfeidrol lid: 
Dyma'n unig wyf yn geisio, 
Dyma geisiaf tra bwyf byw: 
Bwyla, yfed, fyth, a gwisgo, 


wnder pur fy Nuw, Ww. 


680. Hiraeth am gymdeithas gyson â Duw. 
8. 7. p.—Eiflonydd, 170. Hebron, 169. 


! DYRCHAFA’m henaid egwan, 
Y mae bellach yn hwyrhan, 
Hir yw'r. amser i och neidio, 
Gwna i mi o'r diwedd lawenhau; 
Moroedd mawr a bryniau lawer, 
Pellder annyoddefol sy, 
Ac anialwch maith digymhar, 
Rhyngof â'm Hanwylyd cu. 


2 O! na b'ai rhyw ddyfais hyfryd 

Dan yr wybr las i gyd, 

Allai gadw'm henaid egwan 
Yndygwmnidio hyd; 

Byth ni phrisiwn, doed a ddelo, 
Beth ddigwyddai îs y nen; 

Ar dy fynwes deg, berffeithlon, 
Byth y pwyswn i fy mhen. 


4 O! foreuddydd y briodas, 
G d wela'i'r ddedwydd awr— 
Gwel'd wynebpryd y Priodfab 
Clywed llais y delyn fawr; 
Awn dan ganu dros y moroedd 
Meithion tua'r hyfryd wlad, 
Ac cynnghofiwn hen gariadau, 
“Ywag bleserau & fy nhad. w, 
0 





PROFIADAU CREDADYN. 


681. Gweddi am wyneb Duw. 
8. 7, p.—Elflonydd, 170. Bohemia, 168, 


GWR WRANDO 'nghŵyn, Dywysog heddwoh, 
Mae eiddigedd ynwy'n llawn; 
Ofni nnd wyt yn fy ngharu, 
'Ngharu'n ffyddlon ac yn iawn; 
Nid oes unrhyw feddyginiaeth 
Rhagddo bellach all iachau, 
Ond cael gweled gwedd dy wyneb, 
A chael he hefyd dy fwynhau. 


2 Pan b'och di yn cuddio'th wyneb 

Y mae ofnau o bob gradd, 

O'r tu fewn ac o'r tu allan, 

Gyda'u gilydd bron fy lladd; 

Gwasgant ar fy enaid eiddil, 
Ffaelu symud troed o'r fan; 

Diau derfydd fyth am danaf 
Oni chodi di fi i'r lân. 


3 Mae rhyw foroedd o drugared 

Arglwydd, ynot ti dy hun; 

Annherfynol a thragwyddol 
Yw dy gariad at y dyn; 

Mewn cyfyngder buost ffyddlon, 
Yno rhoist dy nerth i maes: 
Yny dyfnder mawr y'wyf finau 

awr yn llefain am dy ras. 


4 Wrth y beddrod 'rwyf yn gwaoddi, 

Mae'n agored i mi'n awr;: 

Nid oes dim ond rhai mynydau 
Cyn rhaid gorwedd yno 1 lawr: 

Nid oes arnaf ofn angeu 
Os ti sefi wrth fy nghlun; 

Fe fu'r bedd a'i ddychryniadau 
Gynt yn wely yt dy hun, 

ol 


PROFIADAU CREDADYN. 


5 Derfydd i mi garu ac ofni 
Dim o'r nefoedd fawr a'r byd, 
Pan y caffwy'r olwg gyntaf 
Deced yw dy wynebpryd: 
Gwedd dy wyneb sy'n dwyn bywyd, 
Gwedd dy wyneb sy'n dwyn hedd, 
Gwedd dy wyneb ydyw'r cwbl, 
Yma, a thu draw i'r bedd. Ww. 


682. Gorchfygu irwy garu. . 
8. 7. p.—Tyddewi, y. 57. Dismission, 160, 


iF fod angeu yn fy mygwth, 
Er fod angeu’n fawr ei rym, 
Er fod pechod cas o'i ochr, © 
Sinai'n dywyll, yntau'n llym; 
Duw gy'n fwy na nef ac uffern— 
Mwy na 'mhechod, mwy na 'mai; 
'D ofnaf fyrddiwn o'u rhifedi 
Os caf fynyd o'th fwynhau. 


2 Mae dy gariad uwch pob ofnau, 
Mae'n dy gariad fentro 'mlaen, 
Trwy'r afonydd dyfnion geirwon, 

Dros fynyddau a thrwy dân: 
Caru gongcra fy mhechodau, 

Caru ddeil fy enaid gwan, 

Er pob dim a gura arnaf, 

Yn gadarnaf un i'r lân. 


9 'Rwyf yn darfod âg wy'n weled 

Mi ddarfyddais heddyw â dyn; 
'Rwyf yn twymno at fy Iesu 

Uwch pob peth sy wrthwy' 'nglŷn; 
Mi ddyoddefaf ŵg a chariad, 

Erlid atgas, neu fwynhau, 
Ac mi âf i fynydd Seion 

Heb fy siomi gan y ddau 

452 | 





PROFIADAU CREDADYN. 


4 Dring ì i fyny i'r Balmwydden; 
on Gr fwyta’ r sypiau pur 
Sy'n digoni'r rhai sychedig— 
Pererion Salem dir: 
Mi gaf weled Gwlad’r Addewid, 
Sydd yn llifo o laeth a mêl, 
Mi gaf fyned i'w meddianu, 
Doed y croesau penaf ddel. w. 


683. Duw yn unig wrthddrych cariad. 
8. 7. p.— Diniweidrwydd, 166. Bavaria, 167. 


Go Dn ar dy bethau mawrion 


u gwag y byd; 
Cadarn fur mr rhyngwyf â'th Ysbryd 
" Yw'm pleserau oll i gyd: 


Gad im gloddio trwy'r parwydydd 
Tewion, trwodd at fy Nuw, 


I gael g gwel'd trysorau gwerthfawr 
Fedd y ddaear ddim o'u rhyw. 


2 Na'd fi daflu golwg cariad 
Ar un gwrthddrych îs y rhod, 
Na gwneyd gwrthddrych i fy ngobaith 
O greadur sydd yn bod: 
Cadw 'ngolwg wan i fyny 
' _ 'N gymyl atat ti dy hun, 
Heibio i barch, a herbio i i anmharch, 
Heibio i ddaear, heibio i ddyn. 


3 Wrth tlys bydd i'm harwain, 

Yn Eb drysni rho dy law; 
Gad i’m aros yn dy gysgod— 
A Cawod yma, ca cawod nodaf 

tat 'rwyf yn ffoi am noddfa 

Rhag y drygau sydd o'm hol; 
Cymer fi, Dywysog bywyd, 

Dwg fi yn dy “ao gôl. w 


PROFIADAU CREDADYN. 


684. Liawn fuddugoliaeth yn y diwedd. 
8. 7. p.—Edinburgh, 164. Vienna, Y. 60, 
pe mi wela'r nos yn darfod, 
Draw mi welaf oleu'r dydd, 
Yn dysgleirio dros y bryniau, 
Melus yn y man a fydd 
Ffy gelynion pan ddel goleu; 
FP all pechod, er ei rym, 
A’i holl wreiddiau yn fy natur, 
Sefyll Haul Cyfiawnder ddim. 
2 Daw i ben, aed byd yn yfflon, 
Bob rhyw air a dd'wedo 'Nhad; 
Sethrir Satan, sethrir angeu, 
Sethrir uffern dan fy nhraed; 
Buddugoliaeth ddaw o'r diwedd, 
A phan ddel, meluasaf fydd; 
Mil o flwyddau gyda'm Harglwydd 
Nid yw ragor ddim na dydd. 
3 Yn y rhyfel mi arosaf, 
Yn y rhyfel mae fy lle; 
Boed fy ngenau tua'r ddaear, 
Boed fy llygad tua'r ne'; 
Doed y goncwest bryd y delo, 
Mi ddysgwyliaf wrth fy Nuw, 
Nes o'r diwedd weled pechod 
Wedi derbyn marwol friw. Ww. - 


685. Cariad at yr Anweledig. 
8. 7. p.—Chrysostom, v. 59. Gaerwen, Y. 62, 
NWELEDIG! 'rwy'n dy garu, 
Rhyfedd ydyw nerth dy ras, 
Dynu f'enaid i mor hyfryd 
O'i bleserau pena' i maes; 
Ti wnest fwy mewn un mynydyn 
Nag a wnaethai'r byd o'r bron— 
Enill it eisteddfa dawel 
Yn y galon gareg hon. 








PROFIADAU CREDADYN. 


2 'Chlywodd clust, ni welodd llygad, 
Ac ni ddaeth i galon dyn 
I ddychymyg, nac i ddeall, 
Netur d'hanfod di dy hun; 
Eto,'r ydwyf yn dy garu 
'N fwy na dim sydd îs y rhod, 
A thu hwnt i ddim a glywais, 
Neu a welais eto erioed. 


9 Uchder nefoedd yw dy drigfan, 
Llawer uwch na meddwl dyn, 
Minau mewn iselder daear, 
Bechadurus, waelaf un; 
Eto, agosach wyt i'm henaid, 
' _ A'th gyfeillach bur sydd fwy, 
A chan' gwell, pan fyddost bellaf, 
Na'u cyfeillach benaf hwy, 


686. RHAN IL 


(CFUSTIAU enawd ni allent glywed, . 
Fythol, dy leferydd pur, 

Eto adnabod 'rwyf dy feddwl, 
A'th amcanion sanctaidd gwir: 

'Nawr 'rwyf yn ymddiried ynot, 
Ac yn pwyso ar dy ras, 

Lawer mwy nag ymddiri 
Yn y cyfaill goreu i maes, 


"2 Glynu wrthyt mae fy nghalon, 

Fel ei noddfa gadarn glyd, 

Ac 'rwy'n ffeindio ynot ffynon 
O gysuron dirgel, drud; 

Dyma'r dyfroedd a'm dyddana, 
Dyma'r dyfroedd hyfryd flas, 

A wna i mi'n ddiddig, ddiddig, 
Dreulio'm dyddiau oll i maes. 


PROFIADAU CREDADYN. 


3 'Rwyf yn dyfod at dy orsedd 
O ryw hyder cryf yn llawn, 
Ac yn edrych ar dy od 
Fy hapusrwydd foreu a nawn;. 
Ac mae'r olwg hyny'n ennyn 
Yn fy ysbryd ryw gryfhau, 
Gan roi clwyf ar fy mhechodau 
Yn dy wyddfod sy'n gwanhau. 


4 Llawen ydwyf fod dy hanfod 
Fawr yn ddedwydd ynddo ei hun, 
Ac na raid i ti ymddirìed 
Mewn creadur unrhyw lun: 
O! teyrnasa fel y mynost, 
Doed dy amcan mawr i ben; 
Seinied pawb mewn nef a daear, 
Haleluwia fyth, Amen. 


5 Minau, bryfyn gwael o'r ddaear, 
Rof fy llais yn mhlith y llu— | 
Saint, cerubiaid, ac angylion, 
_ A'r seraphiaid bywiog fry; 
U! na chawn i ymgymysgu 
A sér y boreu mewn un dôn, 
Rhown fy llais i mewn i'r anthem 
Am ddyoddefaint addfwyn Oen. w. 


687. Y nefoedd i folianu gras Duw. 
8. 7. D.—Moriah, 230. Esther, y. 55. 


2D WY'n dy garu; ddweda'i chwaneg?” 
Uwch pob geiriau i ddodi maes 

Yw dy gariad, yw dy heddwch, 

Yw d'anfeidrol ddwyfol ras, 
Yn nhafodiaith nefoedd oleu, 

Caf fi draethu, 'mhlith y llu, 
Gyda blas na ellir ddeall, 

Hen ddirgelion \ nefoedd fry. 

6 





PROFIADAU CREDADYN. 


2 Yno caf fi ddechreu hanes— 
- Hanes o lawenydd pur, ' 

Fyth na chlywir diwedd arno 
Yn y paradwysaidd dir; 

Bob mynydyn bydd yn dechreu 
Seinio 1 maes, heb dewi a son, 

Ddoniau maith, anfeidrol, hyfryd, 
Croeshoeliedig, addfwyn Oen. 


3 Bydd dy degwch fyth yn newydd, 

Fyth o newydd enyn dân, 

Trwy holl oesoedd tragwyddoldeb, 
Fyth heb flino yn y blaen; 

Fflam angerddol, heb un terfyn, 
Trwy holl raddau'r nef yn un, 

Hi barha i losgi'n oleu 
Tra parhao Duw ei hun. 


4 Nid oedd ond ddy fawredd dwyfol, 

Yn y nef nac ar y llawr, 

All'sai enyn y fath gariad 
Ag wy'n brofi ynwy'n awr: 

Pwy sefydlai'm hysbryd gwamal ? 
Pwy'm gosodai yn fy lle, 

Ond yr hwn, heb derfyn arno, 
Sy'n berffeithrwydd dae'r ane'?  w, 


688. | Pob pelh yn ofer heb wyneb Duw. 
8. 7. pD.—Eiflonydd, 180. Jersey, y. 63. 


FER i mi wel’d y ddaear 
Yn egino’i hegin grawn, 
Ofer i mi wel’d yr heulwen 
Fawr yn estyn ei phrydnawn, 
Ofer i mi wel’d y blodau | 
Yn dadguddio'u dirif liw, 
Tra fo neb rhyw un creadur , 
Yn cysgodi gwedd fy Nuw, 
7 . 


PROFIADAU CREDADYN. 


2 Ymwel, Arglwydd, â phererin 

Sydd yn teithio tua thref, 

Ac a flinodd ar y ddaear, 
Heddyw'n brefu am y nef; 

Tyred, heulwen, glir dysgleiria, 
Ni saif cwmwl Jle bo'th ras, 

Storom gref a dry'n dawelwch, 
Fel y gallom rodio i maes. 


3 O! pa bryd caf wel'd dy wyneb, 
Oll yn heddwch, oll yn ras, 
Heb un pechod yn fy nghlwyfo, 
Nac yn dirgel gario'r maes, 

Heb un llen rhyngof a'r bywyd, 
Nac un ysbryd marw, syth, 

Heb un waedd yn fy nghydwybod, 
Ond tangnefedd pur dilyth ? 


4 Bryd caf wel'd y tir dymunol, 

Hyfryd baradwysaidd wlad, 

Lle mae brodyr i mi filiwn, 
Lle mae 'Mhriod, lle mae 'Nhad, 

Lle caf orphwys o fy llafur, 
Lle caf wella'm clwyf a'm briw, 

A chael gwledd dragwyddol, gyson, 
Fyth yn nghwmni'm Tad a'm Duw? w. 


G89. “Fy Anwylyd sydd eiddof fi.” 
8. T. p.—Edinburgh, 164. Moriah, 250. 


IDDOF fi yw fy Anwylyd; 
|? Gwnawd cyfamod gwerthfawr rhad, 
Nid a pherlau'r byd y'i saliwyd, 
Ond â dwyfol nefol waed: 
Nerth tragwyddol a ymrwymodd 
Holl ddoethineb mawr y nen, 
I gael gwel'd yr iota leiaf 
O'r cyfamod hwn i ben, 


PROFIADAU CBEDADYN. 


2 Ymadewch, fy ofnau, bellach, 
Rhagor peth, allasai'r nef ? 
P'odd dangosai gariad rhagor 
Nag ar bren ddangosodd ef? 
Rhoddai'i fywyd dros elynion, 
Tuag at eu cael yn un 
Briod ferch addasaf, ffyddlon, 
Gywir iddo ef ei hun. 
3 Cadarnhaw'd fy ffydd grynedig 
Ni ro'i 'ngobaith ddim i lawr 
Ac o'm hawl ni ildiaf ronyn 
I gyfamod sydd mor fawr, 
Ac ni chym'rai'r India helaeth 
A'i thrysorau sydd heb ri', 
Am fy mraint, ac ni chymeraf 
Holl feddianau'r nefoedd fry. Ww. 


690. Gweddi am lwyr waredigaeth oddì 
wrth bechod. 


8. 7. D.—Trefaldwyn, 171. Eiflonydd, 170. 


M! af trwy'r Iorddonen arw, 
Anturiaf wrthwynebu'r dôn, — 
Pob temtasiwn gaffo'm nwydau 
Gan wrthâdrychau'r ddaear hon, 
Ond it sefyll wrth fy ochr, 
Ond it 'maflyd yn fy llaw; 
Ti geir clod, ti gei'r gogoniant, 
Oll yn oll yr ochr draw. 


2 Na'd y cenllysg i fy nghuro— 

Grym fy mhleser, a fy cbwant 

Ac i yru d' Ysbryd sanctaidd, 
A'i awelon pur i bant* 

Gwna 'nghydwybod ynwy'n danliwyth, 
Na ddyoddefwyf ddim o'r bal, 

sy'n gwneuthur oriau 'm 

Fel rhyw oes o £difnrhau. wy 


PBOFIADAU CREDADYN. 


3 'Rwy'n hiraethu am yr oriau 
Pan y caffwy nhraed yn rhydd 
Dyna jubil fy nghysuron—, 
Dyna 'ngwaredigol ddydd; 
Dyna wledd 'rwy'n brefu am dani, 
Pan na byddo pechod mwy 
I ladrata'r meddwl lleiaf, 
Nac i roddi i mi glwy'. 
4 Tyred, Ysbryd sancteiddiolaf, 
dy dŷ dy hun, 
Lladd y beiau yn fy natur 
O'r boreuddydd sydd ynglŷn; 
Dwg dy eiddo i maes o'r pydew; 
Minnau ond cael myn'd yn rhydd, 
A'th folianaf tra fo anadl 
Am fy ngwaredigol ddydd. Ww. 


691. Dima /foddia’r enaid ond Duw. 
8. 7. D.—Llangan, Y. 61. Gaerwen, Y. 62. 


pax 'rwy'n 'mofyn gwlad o heddwch 
Lle nad oes ond gwlad o wae, - 
yl cariad a ffyddlondeb 

Mewn ardaloedd o gasau, 

'Mofyn bywyd mewn marwolaeth, 
'Mofyn cysur lle nad yw? 

Nid oes dim a foddia'm henaid 
Is y nefoedd ond fy Nuw. 


2 Dechreu 'rwyf yn awr ehedeg 

I'r ardaloedd mae fy mryd, 

Ac 'rwyf am ddiffoddi'm hiraeth 
Am bleserau gwag y byd; 

Ni chaiff dyn, na da, nac enw, 
Ni chaiff pleser, ni chaiff gwae, 

Argraff mwy i'm gwneyd yn llawen, 
Nac i'm gwneyd lwfrhau. 





PROFIADAU CREDADYN. 


3 Mi a'i maes o hlith y werin 
I ryw loches wrthy? f'hun, 
Lle na bo dim stŵr creadur, 
Dim ond d'Ysbryd sanctaidd cun 
Mi wna 'mhleser yn dy fynwes 
Mi wna'm nefoedd yn dy hedd, 
Ac fe'i gwelaf i mi'n bleser 
I gael gorwedd yn y bedd. w. 


692. “Mi a godaf ac a âf at fy Nhad." 
8. 7. p.—Diniweidrwydd, 166. Bohemia, 168. 


YMA’r truan a'r anghenus, 
Wedi treulio'i dda o'r bron— 
Holl drysorau pur Paradwys, 

Ar wrthddrychau'r ddaear hon; 
'Nawr yn noeth, yn glaf, yn glwyfus, 
Ac mewn gwlad o eisieu'n byw; 
Newyn mawr, heb neb yn rhoddi, 

Sy'n yr ardal na bo'm Duw. 


2 Tŷ fy Nhad sy'n llawn o gyfoeth, 

Fel y moroedd mawr didrai 

O dragwyddol mae ei ddechreu, 
I dragwyddol mae'n parhau; 

Gweision cyflog fy hen gartref 
Fyth gy'n llawen, fyth sy'n llawn, 

Heb na phoen, na thrai, na blinder 
Fyth na boreu na phrydnawn. 


9 Minau godaf tuag yno— 
Hen ardaloedd tir fy ngwlad, 
Ac a gwympaf yn fy nghlwyfau— 
Yn fy mryntni, o flaen fy Nhad; 
Dwedaf wrtho:—‘‘Pechais, Arglwydd, 


Trwy ryw ryfyg gadarn gref, 
O'th flaen di yn anystyriol . 
Hefyd ac yn erbyn nef, 


PROFIADAU CREDADYN. 


4 “Nid wyf deilwng, am fy nhrosedd, 
Gael dy enw arnaf mwy, 
Gwna fi’n un o’th weision cyflog, 
A rho arna'i henwau hwy:” 
Llawnder gras heb fesur arno, 
Llawnder annherfynol hedd, 
Gaiff y rhai cystuddiol euog, 
Weled yn ei hyfryd wedd. 


693. RHAN Ir. 


FY addfwynaf Dad a'm derbyn, 
Er im dreulio'r oll i gyd 


O bob da a roddodd i mi 
Ar bob gwagedd yn y byd; 
Gwelodd fi o bell yn dyfod, 
Ac fe barodd i mi ddod, 
Daeth i'm cwrdd, ac fo'm cusanodd— 
Cariad penaf fu erioed. 


2 Dygodd allan lo pasgedig, 
* Ac fe'i lladdwyd yn ddioed, 

Ac fe roddodd i'm ddanteithion 
Ag na chawd eu bath erioed; 

Dygodd ef fy ngwisgoedd budron, 
Ac fe'm gwisgodd i yn lân, 

A'r cyfiawnder dwyfol hyny 
Na fu am dana'i 'rioed o'r blaen, 


3 Ar fy llaw fe roddodd fodrwy, 
Ac esgydiau am fy nhraed, 
Gwnaeth fi'n hardd o fewn ac allan, 
Fel ei etifedd penaf gaed; 
Cadwodd wledd o ddawns a chanu, 
A phob rhyw bleserau 'nghyd; 
Chafwyd er y trosedd cyntaf 
Eu cyffelyb yn y byd. Ww. 
462 





PROFIADAU CREDADYN. 


694. Hiraeth am lwyr ryddhad. 
8.7. D.—Jersey, Y. 63. Trefaldwyn, 171. 


AN fy muich yr wyf yn gruddfan— 
T Dysgwyl amser o ryddhau, 
Dysgwyl i 'mhochodau dreulio, 
mhechod sy'n parheu; 

Dysgwyl caf gasineb hollol, 

Caria f'addun dau'r dydd; 
Eto, finau yny adwy 

Ac yn methu myn vd yn rhydd. 


2 Ol na chlywn yr udgorn arian 

Rywbryd yn rhoi bloedd i maes, 

Yn cyhoeddi i f enaid llwythog 
Heddwch a maddeuol ras; 

O! na ddeuai nerth i waered, 
Fel llifeiriant mawr ei rym, 

Fel na allai'm nwydau penaf 
Bellach ei wrthsefyll ddim. 


3 Mi rown fydoedd maith, pe meddwn, 

Am gael gweled tori i lawr 

Bethau ag sy'n myn'd â'm meddwl 
Fil o weithìau yn yr awr: 

Trais a gorchest sy ar fy ysbryd, 

'm gelvn, minau’n wan; 

Addfwyn Oen yn fuan brysin, 

Cod fi o'r pydew hyn i'r lân. 


4 Tor y rhwydau sydd gan Satan, 

Llosg gadwynau yn y tân; 

Tyred, argyhoeddiad nerthol 
Difa mhechod o dy flaen; 

Deued peraidd. heddwch, yntau, 
Nes concwerio melus chwant, 

Nes bo'm bai, trwy bob rhyw foddion, 
Felly i ddiflanu I L pant. W. 


PROFIADAU CREDADYN. 


095. Yr un testyn. 
8. T. D.—Trefaldwyn, 171. Hebron, 169. 


pa: dyddiau wyf yn ddysgwyl— 


Dyddiau'r addewidion rhad; 
D'wedwyd cawn fy meiau cryfaf, 
Duo'u lliwiau, dan fy nhraed: 
Iesu yw ei enw hyfryd, 
Ac fe ddery wared llawn; 
Ol am wel'd y boreu'n dyfod; 
Rhyfedd hyd y maith brydnawn! 


2 Gŵyro yma, gŵyro acw, 

Weithiau gŵyro ar y dde, 
Ganwaith ragor âr yr aswy 

Oddi wrth lwybrau Brenin ne, 
Mae yma reddf o waredigaeth, 

Mae yma reddf o ddod yn rhydd, 
A gruddfanau i'r lan yn llanw 

Am yr hyfryd foreu ddydd. 


3 Mi feddyliaf fod y wawrddydd 

Wen ar godi maes o law; 

Mi debygaf, trwy'r cymylau, 
Gwelaf oleu'r ochr draw: 

Deuwch, wyntoedd mwyn y deheu, 
Gwthiwch y cymylau o'u lle, 

Im gael gwel'd yn ei ogoniant 
Bresenoldeb Brenin ne'. 


4 Dan ei aden byddaf ddedwydd, 
Dan ei aden caf gashau, 
A galaru yn ddrylliedi 
bob pechod am bob bai; 
Dan ei aden, ar bob chwantau 
Caf fi fuddugoliaeth lawn, 
Ac y caf ddifyrwch cyson, - 
O foreuddvdd hyd brydnawn. 
464 


W. 





PROFIADAU CREDADYN. 


696. Golwg ar y wlad. 
8. 7. D.—Bohemia, 168. Trefaldwyn, 171, 


ps -dyeithr ydwyf yma, 
Draw mae’m genedigol wlad: 
Draw i'r moroedd mawr tymh-stlog, 
Ac o fewn i'r Ganaan rad: 
'Stormydd hir o demtasiynau 
'Nghurodd i fel hyn mor bell; 
d, ddeheuwynt pereiddiaf, 
Chwyth fi i'r Baradwys well. 


2 Ac er gwaethaf grym y tônau 

Sydd yn curo o bob tu, 

Dof trwy'r stormydd, dof trwy'r gwyntoedd, 
Ryw bryd i'r baradwys fry: 

Gair fy Nuw sy'n drech na'r moroedd, 
Gair fy Nuw sy’n drech na'r dôn; 

Mi anturia'r oll a feddwyf 
Fythol i'r addewid hon. 


3 Ac ni fyddai'n hir cyn gorphen— 

Ddim yn hir cyn glanio fry; 

Pob gorchymyn, pob bygythiad 
Pob addewid sydd o'm tu; 

Nid y dyfnder fydd fy nhrigfan; 
Gwn y deuaf yn y man, 

'Nol fy ngolchi gan y tônau, 
Yn ddiangol fyth i'r lan. 


4 'Rwyf yn dechreu teimlo eisoes 

Beraroglau'r gwledydd draw, 

Gyda'r awel bur yn hedeg; 
Diau fod y wlad ger llaw; 

Tyr'd, y tir dymuool hyfryd, 
Tyrd, yr ardal sydd heb drai; 

Dy bleserau o bob rhywiau, 
Gad im bellach ôn mwynhau. Ww. 


PROFIADAU CREDADYN. 


697. | Oyfìawnder a nerth yn Nghrist. 
8. 7. D.—Ledforth, 163. Trefecca, 162. - 


FER iawn mae'r nef ei hunan 
rn fy ngheisio oll i gyd, 
Tra bo haner lawn o'm calon 
Mewn rhyw eilun yn y byd: 
Natur wrthryfelgar, gyndyn, 
Sy'n fy nal i yma'n dyu, 
Tra bo'm henaid gwan am hedeg 
Fyny'n llwyr i Seion WN 


2 Ni all ympryd trist a 

Fvn'd yn lân â mi i'r ‘ame 

Nac un cylch o ddyledswyddau 
'Nghodi ronyn buch o'r man; 

Gym y llygredd sy'n fy nghalon, 

f ac anorchfygol yw; 

Nid o oes fythoedd a'i gorchfyga 

Ond yn unig nerth fy Nuw, 


3 Pe b'ai bosibl ì mi dreulio 

'R graig wrth roi fy ngliniau i lawr, 
Gwneyd afonydd o fy nagrau, 

Llanw hefyd foroedd mawr; . 
Rhanu trysor y mynyddau 

Rhwng y tlodion yn mhob man; 
Anhaeddianol eilwaith fyddwn 

Fyth o gael fy ngodi i'r lân. 


4 Rhed, fy enaid, i'w gyfeillach, 
Cy ntaf mn y caffech e’; 
Trist yw'm henaid wrth ymofyn 
mn, yM, yn ei le: 
no'n edrych 'rwyf o gwmpas; 
Nid oes meddyg ar y dôn 
Ond yn urig ti dy hunan, 
Wela'r archoll das fy mron, 
4 








PROFIADAU CBEDADYN. 


5 Llawn a llawen, iach a diddig, 
Wyf pan byddwy'n teimlo'th hedd; 
Ond meddylgar iawh ac athrist 
Pan yn ffaelu gwel'd dy wedd; 
'Rwy'n diflasu ar y cwbl 
Pan na welwy'th wyneb cu, 
Ond mae'm bywyd i mi'n nefoedd 
Pan bwy'n agos atat ti. W. 


698. | Grym cariad. 


8. 7. D.—Ledforth, 163. Dismission, 160, 


M^" fy nghalon am ehedeg 
Unwnith eto i fyny fry, 

I gael profi'r hen gymdeithas 
Gynt fu rhyngof a thydi: 

Mi a grwydrais anial garw, 
Heb un gradd o oleu'r dydd; 

Un wreichionen o dy gariad 
Wna fy rhwymau oll yn rhydd. 


2 Pe bai'r holl gystuddiau mwya'. 

'N gwasgu ar fy enaid gwan, 

A'r gelynion oll yn rhwystro 
'R nefol dân i godi i'r lân; 

Pan ddechreuo, nid oes derfyn; 
Cadarn natur cariad yw 

Sydd yn dystaw fyn'd a'm hennid 
O hono'i hun i fynwes Duw. 


9 Mae fy nghalon yn 'sgrifenu, 
Ac yn adrodd wrthi ei hun, — 
Enw hyfryd a rhinweddol 
Duw yn gwisgo natur dyn: 
Iachawdwriaeth, Iachawdwriaeth, 
Iachawdwriaeth werthfawr iawn, 


Ydyw enw fy Ngwaredwr | 
.  Genyf foreu a phrydnawn. w, /—— | 
67 


PROFIADAU CREDADYN. 


699. Hiraeth am oleuni cymdeithas Duo. 
8. 1. D.—Bavaria, 167. Diniweidrwydd, 231. 


WLAD o d'wyllwch wyf yn trigo, 
Aipht yw'r man lle'r wyf yn byw; 

Mae tywyllwch wedi'm d'rysu— 

T'wyllwch anorchfygol yw: 
Cyfod, Haul Cyfiawnder goleu 

'Nawr llewyrcha yn dy nerth; 
Danfon feddyginiaeth rasol 

Dros y creigydd mawrion, serth. 


2 D'ŵed pa bryd caf yfed dyfroedd— 
Dyfroedd gloyw sy'n iachau; 
Pob rhyw bleser wedi darfod 
Ond yn unig dy fwynhau:— 
Pwyso'm henaid ar dy fynwes, 
Edrych yn dy wyneb llon; 
Caru nes anghofio'r oriau 
Sydd i mi ar y ddaear hon. 


9 Pa'm mae'm llygad gwag yn sylwi 

Ar un tegan sy'n y byd? 

Nid oes yn nherfynau natur 
Ddigon ddim i lanw 'mryd; 

Gwela'r beddrod wrth fy ochr, 
Egyr arna'i safn yn awr, 

A'm hadeilad yn dadfeilio, 
Bron a syrthio iddo i lawr. 


4 Eto gwell nid wyf un gronyn 

Bywyd, bedd, nac angeu du, 

Ni ddod argraff bur dy natur, 
Mewn un modd, ar f'enaid i; 

Gwel'd dy wyneb, byw'n dy gwmni, 
Teimlo’th anorchfygol ras, 

Ar fy meiau mawr yn unig. 
All yn gyfan gario'r maes.  Ww. 





PROFIADAU CREDADYN. 


700. Duw a digon. 
8 7. D.—Diniweidrwydd, 231. Trefaldwyn, 171. 


O! AM nerth i dreulio'm dyddiau 
Yn nghynteddoedd tŷ fy nhad; 
Byw yn nghanol y goleuni, 
. T’wyllwch obty dan fy nhraed; 
Byw heb fachlud haul un amser, 
Byw heb gwmwl, byw heb boen, 
Byw ar gariad anorchfygol 
Pur, y croeshoeliedig Oen. 


2 Dyro olwg ar dy haeddiant— 

Golwg ar dy deyrnas rad, 

Brynwyd i mi ac a seliwyd— 
Seliwyd i mi â dy waed; 

Rho i mi gyrchu tuag ati, 
Peidio byth a llwfrhau; 

Ar fy nhaith ni cheisiaf genyt 
Ond yn unig dy fwynhau. 


3 Ac ni. cheisìaf drysor arall 
Ond tydi tra bwy'n y byd; 
'Rwyt yn ddigon byth dy hunan, 
Dim ond ti a leinw'm bryd; 
Nid ces cystudd fyth wna niwed 
Pan bwy'n pwyso ar dy rym; 
Hebot, nid oes rwyd gan Satan 
Na wna rywfodd niwed im. 


4 Gyda thi mi af drwy'r fyddin, 

Gy&a thi mi af drwy'r tân; 

'D ofnaf ymchwydd yr Iorddonen 
Ond i ti fyn'd o fy mlaen: 

Ti yw'm hamddiffynfa gadarn, 
Ti yw'm Mrenin a fy Nhad; 

Ti dy hunan oll yn unig 
Yw fy iachawdwr aeth rad. W. 


PROFIADAU CREDADYN. 


701. Ymbil am ymwared. 
8. 7. D.—Eiflonydd, 170. Diniweidrwydd, 231. 


AE addewid nef o'm hochr, 
Fod fy Iesu'n ffrynd i'r gwan; 

O'r pydewau dwg ei hunan 
Garcharorion llesg i'r lân: 

Tor y bolltau pres yn ganddryll, 
Tyn y barau heiyrn yn ol, 

Gâd i'm henaid o'r dyfnderoedd, 
Hedeg yma i dy gôl. 


2 Nid wy'n haeddu dim trugaredd; 

Trois fy nghefn ar y nef, 

A chofleidiais fy eilunod 
'Nol meddianu ei gariad ef; 

Gwerthais drysor mwy na'r ddaear 
Am bleserau mynyd awr, 

Ac 'rwy' mron a thori 'nghalon 
Am ei heddwch ef yn awr, 


9 T'wyned heulwen ar fy enaid, 

Blinais ganwaith ar y nos; 

Nid yw 'mhleser, na 'nheganau, 
Na'm heilunod, ond fy nghroes; 

Mynwes Iesu yw'm hapusrwydd: 
O! na chawn i yno fod: 

Fe roi cariad dwyfol, perffaith, 
Fy mhleserau dan fy nhroed. 


4 Eto unwaith mi ddyrchafaf 

Un ochenaid tua'r nef, 

Ac a wylaf ddagrau'n hidyl 
Am ei bresenoldeh ef; 

Pwy a ŵyr na wrendy clustiau 
'R hwn a greodd ddae'r a nen; 

Ac na ddaw fy nymuniadau, 
Trist, hiraethlawn, oll i ben, Ww 

7 


PROFIADAU CREDADYN. 


702. - Bywyd yn ngwedd yr Iesu. 
8. 7. p.— Tyddewi, y. 67. Ledforth, 68. 
N!D oes dim o dan yr wybren 
Wna fy enaid ronyn gwell; 
Un difyrwch, nac un pleser, 
Sydd yn agos nac yn mhell; 
Darfu chwant a'i holl hyfrydwch, 
Ei lawenydd gwag a ffodd; 
Presenoldeb Iesu ei hunan 
A'm gwna'n unig wrth fy modd. 
2 Y mae nefoedd yn ei gwmni, 
Y mae bywyd yn ei wedd 
Ag sy'n gwneuthur angeu'n gyfaill, 
Ag sy’ peri concro’r bedd; 
Rho'th gyfeillach, Iesu addfwyn, 
Dyna wy'n ei geisio i gyd; 
Ac mi fyddaf foddlon ddiddig 
I a gwrddwyf yn y byd. 
9 Tyr'd am hyny, Ffrynd troseddwyr, 
At yr eiddil gwaela'i lun, 
Gollodd afael ar bob haeddiant 
A rhinweddau sydd gan ddyn; 
Ymddyeithrais o'r creadur, 
Felly yntau oddi wrthyf fi, 
Ac ni fedd fy enaid egwan 
Gyíaill heddyw ond tydi. W. 


103. Yr un testyn. 
8.7. D.—Edinburgh, 164. Dismisston, 160, 
M! edrychaf ar i fyny, 
Deued t'wyllwch, deued nos; 
Os daw heddwch im o unlle, 
Daw o heddwch gwaed y groes; 
Dyna'r man y gwnaf fy nhrigfan, 
Dyna'r man gobeitbiaf mwy 
Nid oes iechyd fyth i'm henaid 
Ond mewn dwyfol farwol glwy'. 


PROFIADAU CREDADYN. 


2 Gobaith f'enaid yw ei haeddiant, 

Gobaith f'enaid yw ei rym: 

Tlawd, a llesg, a gwan, ac ynfyd, 
Ydwyf fi heb feddu dim; 

Trwodd draw yr wyf yn edrych, 
Dros y bryniau mawrion, pell, 

Ac yn dysgwyl fy ngorphwysfa 
O gyfiawnder llawer gwell, 


9 Nid oes ffynon wedi ei hagor 

A all olchi'r euog hyn, 

Ond y ffynon a agorodd 
Cariad ar Galfaria fryn; 

Gwaed all dalu'n llwyr am feiau— 
Gwaed all agor porth y nef; 

Ac nid oes foddlona'r nefoedd 
Ond ei haeddiant dwyfol ef. W. 


7104. Meddyliau crwydredig. 
&. 7. D.—Eifionydd, 170. Hebron, 169, 


FY meddyliau sydd yn hedeg 
Weithiau i'r dwyrain, weithiau i'r de; 
Treulio’m dyddiau gwerthfawr goreu, 
Bob mynydyn, 'rwyf o dre’; 
Lleng 'nol lleng olynol ganlyn 
Ynwyf o feddyliau gau, 
Heddyw yn newid, ddoe yn drysu, 
Ddoe a heddyw yn parhau. 


2 Ti 'sgrifenaist gynt ar geryg 
Ddeddfau cywir, sanctaidd, pur, 
Nid anhawddach it 'sgrifenu 
Eto'n awr ar galon ddur; 
Os buost farw dros un ffiaidd, 
Aflan, Arglwydd, fel myfi, 
O! na ad ìm fod yn ddyeithr 
I rasusau'r nefoedd fry. 
472 


PROFIADAU CREDADYN. 


3 Rho i mi heddwch fel yr afon 

Rho faddeuant fel y môr, 

Rho i mi ronyn bach o brofì 
'Nawr o'th annherfynol stôr; 

Na newynwyf yn yr anial, 
Lle nad oes na dŵr na gwin, 

Ond cael teimlo'r pur gawodydd 
A addewaist ti dy hun. w. 


7105. Bywyd mewn angeu. 
8. 7. D.—Jersey, Y. 63. Eifionydd, 170. 


AITH o weithiau, ol a gwrthol, 
Torais dy orch’mynion glân: 
Saith adduned fawr a wnaethum 
I ymgadw rhag y tân; 
Yn y dyfnder cefais gyntaf 
Wel'd dy wridog wyneb gwyn; 
Oni buasai fflam euogrwydd, 
'Ddaethwn byth i Sêion fryn. 


2 Fe wnaeth pechod, fe wnaeth uffern, 
Fe wnaeth t'wyllwch dudew'r nos, 
Im roi naid trwy ddyledswyddau, 
Cael neu golli, at waed y groes; 
Ar fin uffern cefais nefoedd, 
Ac yn angeu cefais fyw, 
Yn nharanau mynydd Sinai 
Gyntaf dês i gwrdd a Duw. 


9 Mellt, taranau, mwg, a chenllysg, 

Oedd euogrwydd i mi'r pryd 

Des i wel'd maddeuant pechod 
Fil o weithiau'n fwy na'r byd; 

Gwnaf, mi gofia’r oriau hyny— 
Oriau fy mhriodas gun, 

Pan ddaeth Crewr nef a daear 
A'r pechadur eyracla’n un. W. 


PROFIADAU CREDADYN. 
706. Gweddi am ail ymweliad. 
8. 7. p.—Bohemia, 168. Diniweidrwydd, 231, 


pop? y gallaf ddweyd sydd ynwyf? 
Pwy all ddeall faint yw 'nghri? 


'Rwyf o'r cwbl yn ymddifad, 
Os ymddifad o honot ti: 

Aed fy ngweddi trwy'r cymylau, 
A'm hoch'neidiau trwm diri', 
Nes im gael maddeuant newydd, 
A chael gweld dy wyneb cu. 


2 Nid yw 'ngweddi, nid yw 'nagrau, 

Nid yw f'addunedau ddim; 

Ni wna mil o ddyledswyddau 
Unrhyw bechod lai ei rym; 

Cofia'r hwn fu ar Galfaria 
Dan yr hoelion llymion, main, 

Gwel y waywffon a'r gorsen, 
Mantell goch, a'r goron ddrain. 


3 Ac er mwyn y gwaed a gollwyd, 
Cymysg ddŵr, o'i ystlys ef, 
Tyn bob cwmwl dudew, tywyll, 

Ag sydd rhyngwyf 'nawr a'r nef; 
Maddeu i mi feiau mawrion— 
Beiau lawer fwy na rhi', 
Dim ond edrych 1 Galfaria, 
Nid wrth edrych arnaf fi. 


4 Os am bechod y'th w'radwyddwyd, 

Y trywanwyd gwaywffon, 

Nes gwneyd archoll na annghofir, 
Tra fo nefoedd, dan dy fron; 

Gad i mi gael ffrwyth dy glwyfau, 
Gad i mi gael rhin dy waed; 

Maddeu 'mhechod, gwel'd dy wyneb, 
Ti fy Mhrynwr 8 Fel Nhad. 

(i 


PROFIADAU CREDADYN. 


5 Golchi'm henaid yn yr afon, 

Gwneyd yr euog brwnt yn lân, 

Llanw 'nghalon oer, ddigariad, 
O dy nefol hyfryd dân; 

A chael rhan o bob rhinweddau 
Ag svdd ynot ti dy hun; 

Ddoe yn aflan, wedi'm dychwel 
Heddyw'n berffaith ar dy lun. 


6 Fel bo'm dyddiau oll yn ganu, 
Nid yn alar, fel mae'n awr, 
Cariad yn concwerio’m henaid, 
Ac yn boddi swn y llawr; 
Ar adenydd pur yn hedeg, - 
Trwy bob rhwystrau maith yn mlaen; 
Credu, caru, gorfoleddu, 
Yn y dyfroedd mawr a'r tân. w. 


107. Ymbil am gynaliaeth ac arweiniad. 
8. 7. p.—Eifionydd, 170. Jersey, Y. 63. 


. TYRED, fenaid, ar i fyny, 
Allan o'r anialwch maith; 
Hiraeth sy arnaf am gael gweled 
Gwledydd hyfryd pen fy nhaith; 
Blinais deithio'r creigydd geirwon, 
Lle rwy'n wastad yn cael briw, 
Ac fe'm clwyfid i farwolaeth 
Oni b'ai cariad rhad fy Nuw. 


2 Lleoedd dyfnion sydd ar aswy, 

Lleoedd dyrys sydd ar dde; 

Ac mae'n anhawdd cadw'r llwybr, 
Ag a deithiodd brenin ne'; 

Rhag im golli trwy ryw ryfyg, 
Neu annghredu, neu trwy flys, 

Help, fy Nuw, luddedig enaid 
Ddringo'r bryniyn serth ar frys, 


PROFIADAU CREDADYN. 


3 Dal fii fyny addfwyn Iesu, 
Arwain fenaid yn dy law, 
Nes bwy'n cyrhaedd dros bob ofnau, 
I'r ardaloedd hyfryd draw; 
Ac os yno byth y deuaf, 
Dyna 'ngwaith o fewn y lle — 
Chwareu ar y delyn euraidd 
Am rinweddau i gariad e'. 


TOS. “Gras fel moroedd all fy achub.” 
8. 7. p.—Eiflonydd, 170, Hebron, 169. 


ORI wnes fy addunedau 
Gant o weithiau maith eu rhi', 

Ac mae'n rhaid rhyw ras anfeidrol 

Gadw euog fel myfi; 
Wrth yr orsedd 'rwyf yn cwympo, 

Ac nid oes un enw 1 maes 
Ag a rydd im feddyginiaeth 

Ond yn unig gorsedd gras. 


2 Gras fel moroedd all fy achnb, 
Perffaith gyflawn yn mhob rhan, 
Gras a roddo nerth a bywyd, 
Ae a wnelo'n gryf y gwan; 
Rhaid cyfiawnder, rhaid doethineb, 
A phob grasau, fawr a mân, 
Cyn yr elo f'enaid eiddil, 
Sydd mewn cadwyn, .gam yn mlaen, 


9 Rhaid cael llygaid, fel y gwelwyf 

Hyfryd beraidd lwybrau'r dydd; 

A chael holl aìlweddau'r nefoedd 
I ddadgloi ceadwynau'n rhydd, 

A chael llusern fawr y bywyd 
Fyth i gerdded o fy mlaen, 

Ganol dydd yn gwmwl goleu, 
Ganol nos yn golofn dân. 

47a 








PRONMADAU CREDADYN. 


4 Tywysog bywyd, bydd o'm hochr, 

'Rwyf yn mron a llwfrhau; 

'Dyw 'ngelynion mewn rhifedi, 
Na chyndynrwydd, ronyn llai; 

Torf o faes o hyd sy'n temtio, 
'Torf o fewn o'u cymaint hwy, 

Ac mewn cynghrair gyda'u gilydd 
Am roi i mi farwol glwy’. 


§ Minau rois fy holl ymddiried, 

Iesu, arnat ti dy hun; 

Ac nid oes un enw arall 
A all achub y fath un; 

Ty'n fi'n mlaen i'r ardal hyfryd, 
Maes o'r anial maith ei hyd; 

Ti gei'r clod a'r holl ogoniant 
Pan yn ulw'r elo'r byd. Ww. 


109. Gweddi am ryddid a maddeuant.” 
8. 7.D,— Eifionydd, 170. Jersey, Y. 63. 


EX dyro dy gymdeithas 
Nefol yn yr anial fyd, 

Lie mae maglau ar ol maglau 
Yn fy n'rysu 'mron o hyd; 

Y mae hiraeth yn fy nghalon, 
Ac och'neidiau heb ddim trai, 

Am wel'd oriau 'ngwaredigaeth 
Ddedwydd, hyfryd yn nesau. 


2 Mae fy meddwl i yn crwydro 
. Gant o weithiau i maes o dref, 
Ac yn glynu â gwrthddrychau 
Gwag, disylwedd îs y nef; 
Mae fy mywyd i mi'n ofid, 
Mae fy nyddiau i mi'n boen, 
Eisieu cael fy holl ddifyrwch 
Yn dy gwmni, pedtwyn Oen, 


PROFIADAU CREDADYN. 


3 Ti faddeuaist fil o feiau— 

Beiau cynddeirioca’u rhyw, 

Ac a guddiaist rhag y werin 
Rai fel porphor coch eu lliw: 

Cliria fy nghydwybod euog, 
Câna f'enaid yn y gwaed, 

A rho'r bai ag sy'n fy maeddu, 
A fy nryllio dan fy nhraed. 


4 O! na ildia, f'enaid, ronyn, 
Er ei bod yn fyr brydnawn, 
Y mae trugareddau'r nefoedd 
Fel y moroedd mawrion llawn; 
F'allai try deheuwynt tawel, 
Cyn machludo'm haul yn lân, 
Ac yn lle rhyw drwm och'neidio, 
Caf fi seinio'r hyfryd gân. Ww. 


(10. Orist yn bobpeth. 
8. 7. D.—Eifionydd, 170. Jersey, Y. 63. 


I af heibio i'r creadur, 

yi 'Does ond gwagedd ynddo'i gyd; 
Twyll a golwg heb ddim sylwedd, 

Yw a welais yn y byd; 
Dacw'r unig wlad o sylwedd, 

Draw i'r bryniau, man lle mae 
Afon bywyd, fel y grisial, 

Feusydd gras yn dyfrhau. 


2 Ti dy hunan wet yn 'mofyn, 

Ynot ti mae heddwch llawn; 

Ynot ti caf fod yn ddedwydd, 
Ynot ti yn hyfryd iawn; 

Nid oes ofn i'r sawl a'th garo, 
I dy garonid oes gwae; 

Fe gaiff pob rhyw dristwch atgas 
Iddynt droi yn llawenhau. 

478 


oN 


s^ 


~ 
- 


PROFIADAU CREDADYN. 


3 Tyred, bellach, o'r creadur. 
Mae'r ereadur bron dy ladd—- 
Troi, ymddadrys, ac ymdd'rysu, 
y 'mlaen o radd i radd: 
Fyth ni chaiff fy enaid egwan 
Loches hyfryd fyth ond un, 
Rhag y stormydd sy'n fy nghuro— 
Yn dy glwyfau di dy hun. 


"11. RHAN Ir, 


ROS bechadur buost farw, 
| Dros bechadur, ar y pren 
Y dyoddefaist hoelion llymion, 
Nes it orfod crymu'th ben; 
Dwêd i mi, ai fi oedd hwnw 
Gofiodd cariad rhad mor fawr— 
Marw dros un bron a suddo 
Yn Gehenna boeth i lawr. 


2 Dwêd i mi a wyt yn maddeu 
Cwympo ganwaith i'r un bai? 
Dwêd a ddeui byth i galon 
Nas gall gynyg 'difarhau ? 
Beth yw pwysau'r beiau mwyaf 
Wyt yn faddeu ?—o ba ri’? 
Pa un drymaf yw fy mhechod 
Ai gruddfanau Calfari ? 


3 Arglwydd, rhaid i mi gael bywyd 

Mae fy meiau yn rhy tawr, 

Fy euogrwydd sy'n cyd-bwyso 
A mynyddau mwya'r llawr: 

Rhad faddeuant, gwawria bellach, 
Gwnsz garcharor caeth yn rhydd, 

Fu'n ymdreiglo mewn tywyllwch 

_ 'N awr i weled goleu'r dydd. w. 

47 








PROFIADAU CREDADYN. 


Pererin yn yr anialwch. 
. T. D.—Jersey, y. 63. Eiflonydd, 170. 
YRED, Arglwydd, i'r anialwch 
Yma buost ti o'r blaen, 
Arwain fi, bererin eiddil, 
A dy golofn niwl a thân; 
Dal fy ysbryd sy'n llewygu 
(Yan ryw ofnau o bob man; 
Yn dy eÌlu 'rwyf yn gadarn, 
Hebot ti nid wyf ond gwan. 
2 Wrth dy orsedd bydd fy nhrigfan, 
A dy orsedd unig yw, 
Od oes dim tu yma i angeu, 
Wna fy enaid marw'n fyw; 
Pechod, gofid, ac euogrwydd, 
O bob natur, o bob gradd, 
Syched am gael teimlo'th heddwch, 
Sydd yr awrhon bron fy llad. 


3 O! drugaredd pen Calfaria, 
Sydd yn llawer mwy na'r byd, 
Yma'n unig mae fy ngobaith 
Sefyll mewn anfeidrol lid; 
'Rwy'n ymwadu a'r oll a feddaf, 
Ac yn addef feddaf ddim: 
Iesu ei hunan yw fy haeddiant, 
Iesu ei hunan yw fy ngrym. Ww. 


713. Golwg ar y nefoedd. 
8. 7 D.—Moriah, 230. Tyddewi, Y. 5T.: 
ACW'r ardal, dacw'r hafan, 
Dacw'r nefol hyfryd wlad, 
Dacw'r llwybr pur yn amlwg 
'R awrhon tua thŷ fy Nhad; 
Y mae hiraeth yn fy nghalon 
Am fod heddyw draw yn nhref, 
Gyda myrdd sy'n canu'r anthem 
Anthem cariad, “Iddo Ef.” 
480 


PROFIADAU CREDADYN. 


2 Bynag beth a welodd Ley 

Neu a deimlwyd îs 

Bynag beth a glywadd chau clustiau, 
Neu beth bynag a aìl fod, 

Holl wrthddrychau'r ddaear ìsod, 
Mewn un fynyd ddarfu ynghyd, 

Er pan ges yr olwg leiaf 
Ar Iachawdwr mawr y byd. 


9 Mae fy hwyliau heddyw'n chwareu 

'N llawen yn yr awel bur, 

Ac 'rwy'n clywed swn caniadau 
Peraidd paradwysaidd dir; 

Ffarwel haul, a lloer, a thrysor, 
Ffarwel ddaear, ffarwel ddyn; 

Nid oes dim o dan yr wybren 
Ag sy'n fawr ond Duw ei hun. w. 


714. Profiadau amrywiol. 
: 8.7. D.—Bohemia, 168. Hebron, 169, 


'R YF yn teimlo gwynt y deheu 
Yn anadlu awel bur, 
Ac ain ysgafn gario f'enaid 
Draw i fryniau'r Ganaan dir; 
Aeth y gauaf garw heibio, 
Darfu'r oer dymhestlog wynt; 
Na ddoed mwy'r cawodydd duon 
I fy mlino megys gynt. 


2 Anhawdd yfed dyfroedd chwerwon, 
Er mai dyfroedd chwerwon iawn 
Ydyw haeddiant fy mheehodau, 
foreuddydd glas hyd nawn; 
Tro fy chwerwder yn. felusdra, 
Tro fy ngwenwyn cas yn win; 
Mi rof glod, mi ro'r gogoniant, 
I'th doethineb di dy hun. Ww. 


ol 


PROFIADAU CREDADYN. 


q 15. Ymorfoleddu yn Nuw. 
8. 7. D.—Tyddewi, Y: 57. Dismission, 160, 
ATR f'Arglwydd, dyrcha f'enaid, 
Rhof f'och neidiau ger dy fron; 
Unrhyw ateb i'm gruddfanau 
Fyth ni fedd y ddaear hon: 
Nid oes ond dy enw'n unig 
Ag a gynwys lawn iachad, 
Ac a goncra'r holl elynion 
Sy’n fy rhoddi dan eu traed. 


2 Mae'm gofalon oll yn darfod 

Gynted caffwyf wel'd dy wedd; 
A diflanu'n berffaith gwbl 

Y mae ofnau'r byd a'r bedd: 
Mae fy nhemtasiynau creulon, 

Er mor aml oent o'r blaen, 
Megys cwmwl tew'n myn'd heibio 

n dy bresenoldeb glân. 


3 Mae fy nghalon yn ehedeg, 

Mae fy nymuniadau'n llu, 

Yn dibengu uwch troadau 
Haul a sêr y nefoedd fry; 

Ac yn damsang pob cynygion 
O ddymunol bethau'r llawr, 

Er mwyn meddu'r fraint sy 'nghadw 
I mi yn nhragwyddoldeb mawr. w. 


716. Nertha chynaliaeth yn yr anial. 

8. 7. D.—Llangan, y. 61. Dismission, 160, 

YRED, Iesu, i'r anialwch, 
At bechadur gwael ei lun, 

Ganwaith dd'rysodd mewn rhyw rwydau— 
Rhwydau weithiodd ef ei hun; 

Llosg fieri sydd o'm cwmpas, 
Rho fì i sefyll ar fy nhraed; 

Moes dy law, ac arwain drosodd 
F'enaid gwan ia ei wlad, 





PROFIADAU CREDADYN. 


2 Manna nefol sy arnaf eisieu; 
Dŵr rhedegog, gloyw, byw, 
Sydd yn tarddu o dan riniog 
'Teml sanctaidd bur fy Nuw, N 
Golchi’ aflan, cânu'r Ethiop, 
Gwneyd yr euog brwnt yn lân; 
Ti gei'r clod ryw d o oesoedd 
'Nol i'r ddaear fyn'd yn dân. 
3 Ar dy allu 'rwy'n ymddiried; 
MI anturiaf doed a dâêl, 
Dreiddio trwy'r afonydd dyfnion, 
Mae dy eiriau oll dan sêl; 
Fyth ni fetha a gredo ynot, 
Safodd un erioed yn ol; 
Mi â mlaen, a doed a ddelo, 
Graig a thylau ar dy ol. w. 


T1. |. Llwybrau gras yn hyfryd. 
8. 7. D.—Tyddewi, vy. 57. Vienna, Y. 60, 


MM’: dy lwybrau cul yn hyfryd, | 
L Mae dy gwmni'n dawel, fwyn, | 
Mae dy iau yn dirion, esmwyth, 
Tra dy hunan yn ei dwyn; 
Mae dy feichiau'n rhyfedd ysgafn, 
_ _ Oll yn perthyn it sy'n hedd; 
Fel y mêl gwnest groesau diried, 
Angeu haerllug, dewr, a'r bedd. 


2 Dyma'r llwybr a ddewisais, 
Eto 'rwyf heb 'difarhau; 
Dysgwyl f'etifeddiaeth 'rydwyf, 
Eto heb gael ei mwynhau: 
Cyfoeth mawr, heb fesur arno, 
Trysor mwy na'r moroedd maith, | 
Welaf draw yn nghadw i mi, 
Hir brydnawn or ben fy nhaith. 
3 





PROFIADAU CREDADYN. 


3 Diange wnes i maes o Sodom, 
Ar y gwastad 'rwyf yn byw, 
Mae fy nghefn ar Gomorah, 
F'wyneb tua gwlad fy Nuw: 
Fyny i'r bryniau 'rwyf am ddiango, 
' Maes o sawr y mŵg a'r tân; 
Rho dy law, Dywysog bywyd, 
Tyn fy enaid yn y blaen. 
Ffarwel deiuu, ffarwel diroedd, 
A'r eilunod pena' erioed, 
Mi'ch tyngheda 'ngŵydd y nefoedd 
Na ddilynoch ol fy nhroed; 
Myn'd 'rwy'n llwm tua thir y bywyd — 
Ffon yn unig yn fy llaw; 
Mi â 'mlaen dros yr Iorddonen, 
Mae 'nghyfeillion anwyl draw. w. 


718. Cariad at Grist. 
8. 7. p.—Dismission, 160. Trefecca, 162. 


pag 'rwy'n chwareu âg eilunod 
Sydd yn tori gwallt fy mhen ? 
Pa'm 'rwy'n edrych ar un gwrthddrych 
Gwerthfawrocaf is y nen? 
Twyll yw'r cwbl wy'n adnabod, 
Twyll eu cariad trwyll eu llid, 
Ac nid gwell yw'm cariad inau 
Iddynt hwythau oll i gyd. 


2 Gwrthddrych arall wyf am garu, 

Gwel'd ei degwch hyfryd wawr; 

Peidied da, a pheidied dynion, 
Peidied cyfoeth daear fawr; 

Peidient sefyll yn ei gysgod; 
Ciliwch, ciliwch, rhoddwch le; 

Ni chaiff dim o dan yr wybren 
Rwystro f'enaid ato fe. 


vey 


PROFIADAU CREDADYN. 


3 Mi ddof at ei fwrdd yn éon, - 
Ces fy ngwahodd ganddo'i hun, 
Y mae yno basgedigion, 
Y Y mae yno loyw yin; 
mae yno gwmni hyfryd, 
Gwisgoedd gwynion î bob rhai, 
Nid oes un heb wisg briodas, 
Nid oes un yn berchen bai. 


4 Mi gaf yno yfed cariad, 
Trwyth gwinwydden nef y nef, 
Yr un cariad nefol hyfryd 
oedd yn ei gwpan ef; 

Cariad wna fyrdd o fyrddiynau 

Mewn rhyw gwlwm cryf yn un,. 
Ac a 'mlaen i dragwvddoldeb 

Yn ei Ysbryd ef ei hnn. W. 


719. Duw yn unig noddfa. 
8. 7. D.—Llangan, Y. 61. Tyddewi, Y. 57. 


ATP Arglwydd, 'rwy'n troi 'ngwyneb, 
Ti yw'm hunig noddfa lawn, 
Pan fo cyfyngderau'n gwasgu— 
Cyfyngderau trymion iawn; 

Dal fii fyny yn ngrym y tônau, 
Bw pnd dychryn ar bob llaw: 
o dy help, ; 

I gael glanïio'r oohr d ‘raw. 
2 Neb îs nef ond ti dy hunan 
Ddeil i fyny f'enaid gwan; 
'Rwy'n diystyru'r holl greadigaeth 
Fel peth diddim, tlawd, a gwan; 
Ac 08 ti roi dy fendithion 
I mi'r annheilyngaf ddyn, 
Ti gai'n ol y cwbl roddaist, 
I dy fynwes lân a dy hun. 


PROFIADAU CREDADYN. 


3 Ti gai mywyd, ti gai f’amser, 
i gui’m doniau o bob rhyw; 
P'odd y meiddiaf gadw mymryn 
O fendithion pur fy Nuw; 
Ffrydia'r nefoedd wen i waered, 
carcharor caeth i maes, 
Fe gaiff nef a daear glywed 
Adsain gwaredigol ras. 


4 Ac am hyny mi ymdroaf 
'Nawr yn ngallu mawr y nef; 
Mae pob llwybr wedi ei gauad 
Ond y llwybr ato ef; 
Mae allweddau nef ac uffern 
Acw'n hongian wrth ei glun, 
Ato'r af yn mhob caledi— 
Ceidwad y truenus ddyn. w. 


420. | Hyder am fuddugoliaeth. 
8. 7. D.—Dismission, 160. Edinburgh, 164 


PESAD, gwel i ben Calfaria, 
Draw ryfeddod fwya’ erioed; 
Crêwr nefoedd wen yn marw, 
'R ddraig yn trengu dan ei droed; 
Clywaf lais yn awr, debygwn, 
Agor byrth y nefoedd fry; 
F'enaid cân, fe ddarfu ofn, 
Prynwyd nefoedd wen i mi. 


2 Tyr'd i fyny o'r anialwch, 
Wedi aros yno'n hir; 
Sypiau grawnwin mawrion, addfed, 
Sy'n dy aros yn y tir; 

Brysia i ryfel, gwisg dy arfau, 
Cymer galon, mentra 'mlaen; 
Ffordd nis colli, mae'n dy arwain 
Gwmwl niwl a cholofn dân. 

6 






PROFIADAU CREDADYN. | 


9 Ni all Amalec na Moab, 
'Nghyd â'r holl elynion hy', 
Wneuthur niwed im tra cadwyf 
'Nagos at dy babell di; 
Dan y cwmwl mi arosaf, 
Yno hefyd bydd fy nyth, 
Nes cael trigo mewn llawenydd 
Yn y wlad a bery byth. 
4 Gwnes y dewis goreu wnaeth d, 
Dewis Brenin nefoedd ven 
Yn Dad, yn Briod, ac yn Gyfaill, 
Yn Frawd, yn Geidwad, ac yn Ben: 
Cyfoeth mawr, di-drai, difesur, 
Sydd yn nghadw i mi'n stôr, 
A bendithion, oll pe rhifid, 
Megys tywod mân y môr. w. 


721. Bywyd crefydd. 
8. 7. D.—Diniweidrwydd, 231. 
pee afael ar y bywyd, 
Bywyd yw fy nghri o hyd; 
N’ad fi gario lamp neu enw 
Heb yr olew gwerthfawr drud; 
Adeilad gref—y graig yn sylfaen, 
Arglwydd dyro i mi’n awr, 
Llanw'm henaid â dy gariad 
Tra fwy'n teithio daear lawr. AN. 


122. _ Hiraeth am ail ymweliad. 
8. 7. D.—Bohemia, 168. Eifionydd, 170. 
! fy Iesu, 'Mhriod anwyl, 
Cofia eiddil gwael, dilun, 
Sydd yn gwyro bob mynydyn, 
8ydd yn blino arno'i hun; 
Tro fy ngolwg at dy haeddiant, 
A'th drugaredd ryfedd, rad; 
Rho dangnefedd yn fy mynwes, 
Rho faddeuant in dy waed. 


a PROFIADAU CREDADYN. 
- 2 Anfon un pelydryn tirion, 

O dy orsedd ddysglaer fry, 
Nes bo'r dydd yn siriol wenu 

Ar ol noswaith dywyll ddu, 
A fy enaid yn cael myned, 

el aderyn bach o'r llawr, 

Ar adenydd cariad cynes 

I dy fynwes, Iesu mawr. D. C. 


723. Cwyn yr enaid mewn tywyllwch. 
8. 7. D.—Jersey, y. 63. Eifionydd, 170. 
IR ddysgwyliais am foreuddydd, 
Eto tew dywyllwch sy 
Yn parhau im hamgylchynu, 
Oddi waered, oddi fry; 
Beichiau trymion sy'n fy ngwasgu 
Minau'n egwan dan y groes; 
Colli'th wyneb tirion, Arglwydd, 
Sydd yn ychwanegu'r loes. 
2 A ddaw gwawr ar ol y plygain, 
Sy mor dywyll i mi'n awr? 
A ddaw'm gwar i eto'n uniawn, 
Sydd yn teimlo beichiau mawr? 
A raid yfed chwerwach dyfroedd 
Nag a yfodd un o fil, 
Cyn fy lladd i lwybrau gwamal, 
A fy nwyn i gadw'r cul. D. M 


24. Iesu Grist yn nerth mewn cyfyngder. 
8. 7. p.—Dismigsion, 160. Edinburgh. 164. 
WYNEB y my fy Anwyl ' 

w iy mywy ; 
Ffarwel bellach bob eilunod, 
Iesu 'Mhriod aeth â'm bryd; 
Brawd mewn myrdd o gyfyngderau, 
d mewn môr o ofid yw; 
Ni chais f'enaid archolledig 
Neb yn Feddyg ond fy Nuw. 








PROFIADAU CREDADYN. 
2 Dyddiau blin fy mhererindod 
Sydd ar ddarfod yn ddi-lai; 
Ffarwel yfed dyfroedd Marah, 
T wlad arall 'rwy'n nesau; 
Teimlo f'enaid 'rwy'n yn 'madael 
A'r creaduriaid ar y llawr; 
Ac mewn hiraeth fyn’d adre’ 
Tr dedwydd dragwyddoldeb mawr. M. R. 


125. -Ymhyfrydu yn Nghrist o'i groes. 
8. 7. D.—Dolwar, y. 56. Esther, v. 55, 
I ddichon byd a'i holl deganau 
. Foddloni fy serchiadau'n awr, 
A ennilìwyd, a eangwyd 
Yn nydd nerth fy Arglwydd mawr; 
Efe, nid llai, a all eu llenwi, 
Fythol ddiamgyffred Dduw; 
O! am syllu ar eì Berson 
Rhyfeddod pob rhyfeddod yw. 
2 O! na chawn i dreulio 'nyddiau 
Yn fywyd o ddyrchaîu ei waed, 
Llechu'n dawel dan ei gysgod 
Byw a marw wrth ei draed; 
Cario'r groes, a phara i'w chodi 
Am mai croes fy Mhriod yw, 
Ymddifyru yn ei Berson, 
Ai addoli ef fy Nuw. A. G. 


726. | Cymdeithas a'i ddyoddefiadau ef. 
8. T. D.—Esther, Y. 55, Dolwar, Y. 56. 
IGON mewn llifeiriant dyfroedd, 
Digon yn y fflamau tân; 
O! am nerth i lynu wrtho, 
A phara byth yn ddiwahan; 
' Ar dd'ryslyd lwybrau tir Arabia, 
Lle mae gelynion fwy na rhi', 
Rho gymdeithas dyoddefiiadau 
Gwerthfawr angel Calfari. 


PBOFIADAU CREDADYN. 


2 Pan fo'm henaid fwyaf gwresog, 
Yn tanllyd garu'n fwyaf byw, 
Mae'r pryd hyny'n fyr o gyrhaedd 
Perffaith sanctaidd gyfraith Duw, 
O! am nerth i'w hanrhydeddu, _ 
Trwy dderbyn iachawdwriaeth rad, 
A'r cymundeb mwyaf diddig, 
Yn hyfryd felus yn y gwaed. 


3 Mae hiraeth arnaf am ymadael, 

Bob dydd ar y gwaedlyd faes, 

Nid a'r arch nac Israel dirion, 
Ond a'm hunan-ymchwydd cas; 

Cael dod yn hyf at fwrdd y Brenin, 
A'm gwahodd yno i eiste'n uwch, 

A minnau'n para'n wan ac eiddil 
Byth am garu yn y llwch. A. G. 


«27. Orist yn bob peth. 
8. 7. D.—Dolwar, y. 56. Esther, Y. 65. 


ND oes wrthddrych ar y ddaear 
Leinw'm henaid gwerthfawr, drud; 
Fy unig bleser a'm dyddanwch 
Yw hyfryd wedd dy wyneb pryd; 
Gwedd dy wyneb dyr y clymau 
A phob creadur ar y llawr; 
A gwna enw câr a chyfaill 
Yn ddim er mwyn dy enw mawr. 


2 Arogli'n beraidd mae fy nardus, 
Wrth wledda ar y cariad rhad; 
Sel yn tanio yn erbyn pechod, 
Caru delw sancteiddhad; 
Tynu ymaith law a llygad, 
Yn nghyd âg uchel drem i lawr; 
Neb yn deilwng o'i ddyrchafu 
Ond fy Iesu, Frenin mawr! 
90 








PROFIADAU CREDADYN. 


3 O! am yfed yma beunydd 
O ffrydiau'r iachawdwriaeth fawr, 
Nes fy nghwbl ddisychedu 
Am ddarfodedig bethau'r llawr; 
Byw den ddysgwyl am fy Arglwydd, 
- Bod pan ddelo'n effro iawn 
I agoryd iddo'n ebrwydd, 
A mwynhau ei ddelw'n llawn. 


4 Rhyfeddu wnaf â mawr ryfeddod 

Pan ddel i ben y ddedwydd awr, 

Caf fy meddwl sy yma'n gwibio 
Ar ol teganau gwael y llawr, 

Wedi ei sefydlu'n gyfan 
Ar wrthddrych mawr ei berson ef, 

A diysgog gydymffurfio 
A phur a sanctaidd ddeddfau'r nef. a. a. 


128. Dymuniad am sancteiddrwydd. 
8. 7. D.— Diniweidrwydd, 231. Eiflonydd, 170. 


LWYBR cwbl groes i natur 
Yw fy llafur yn y byd; 

Ei deithio wnaf er hyny'R dawel 

Ond i mi gael dy wyneb pryd; 
Codi'r groes, a'i chyfri'n goron, 

Mewn gorthrymderau llawen fyw; 
Ffordd unionaf, er mor arw, 

I ddinas gyfaneddol yw. 


4 Addurna'm henaid â dy ddelw, 
Gwna fi'n ddychryn yn dy law 
I uffern, llygredd, a chnawdolrwydd, 
Wrth edrych arnaf yma a thraw; 
O! am gymdeithasu â'r enw! 
Enaint tywalltedig yw, 
Yn halltu'r byd, gan berarogli 
O hawddgar d oniau Crist, fy Nuw. 


PROFIADAU CBEDADYN. 


3 O! rhwyga'r tew gymylau duon 

Sy'n euddio gwedd dy wyneb gwiw; 

Nid oes bleser a moans 
nd yn unig ti, fy Nuw: 

Mér didrai o ee trugaredd 

Yw'th iachawdwriaeth fawr ci dawn,. 
Lanwodd ag a lifodd allan 

Ar Galfaria un prydnawn. 


4 Mae rest nghalon am ymadael 
A phob eilunod, fach a mawr, 
Am fod arni'n argraffedig 
Enw gwrthddrych uwch y llawr, 
Anfeidrol deilwng i'w addoli, 
Ei garu a'i barchu, yn y byd; 
Bywyd myrdd o safn marwolaeth 
A gafwyd yn ei angeu drud. A. G. 


729. Efeithiau adnabod Duw yn Nghrist. 
8. 7, D.— Dolwar, y. 56. Esther, y. 55. 


O's ! AM dreiddio ì i'r adnabyddiaeth 
nig wir a bywiol Dduw, 
Ir fath raddau a fyddo'n lladdfa 
I ddych' mygion o bob rhyw; 
Credu'r gair sy'n dweyd am dano, 
Am ei natur sanctaidd, wiw, 
Yn farwoleeth i bechadur 
Heb gael Iawn i'w gadw'n fyw. 


2 Mae Duw anfeidrol mewn gogoniant, 

Er mai Duw y cariad yw, 

Wrth ei gofio i mi'n ddychryn, 
I mi'n ddolur ac yn friw; 

Ond yn mhabell y cyfarfod, 
Mae ef yno'n llawn o hedd, 

Yn Dduw cymodlawn wedi eistedd, 
Heb ddim ond heddwch yn ei wedd, 





PROFIADAU CREDADYN. ' 


3 Yno mae fy mwyd a'm diod, 

Fy noddfa a'm gorphwysfa Wiw, 
Fy meddyginiaeth, a fy nhrysor— 

Tŵr cadarn anfethedig yw; 
Yn mae fy holl arfogaeth, 

nn e ngelynion cas, 

Mae m ord yno yn ddiodig 1 

Pan cyn yn 'n ymladd ar y maes. 


4 Noddfa yn Dad, a Thad yn Noddfa, 
'n Graig, a'r Graig yn Dŵr,, 

Mwy nis gallaf A ddymuno 

N ddyogelwch im newn tân a dŵr; 
O bono ef mae fy nigonedd; | 

Ac ynddo trwy fyddinoedd af; 
Hebddo, eiddil, gwan, a dinerth, 

Colli'r dydd yn wir a wnaf. A. G. 


730. | Anthem y gwaredigion. 
8. 7. D.—Dismission, 160. 
M5 angylion nef yn chwareu 
Eu u am ôu braint; 
Ond nis nth wrth ganu 
Gyrhaedd swn te ynau 'r saint; 
Lygrodd pechod mo'r angylion, 
Chawsant hwy mo'r cystudd mawr: 
Canu am olchi, codi, a chadw, 
Byth fydd anthem teulu'r llawr. AN. 


731. Galar ar ol cyfeillion. 
8. 7.—Lousanne, 159. 
M^r nghyfeillion adre'n myned, 
O fy mlaen, o un i un, 
Gan fy ngadael yn amddifad, 
Fel pererin wrtho'i hun. 
2 Wedi bod yn hir gyd-deithio 
Yn yr anìal 8, mai 
EN 


* PROFIADAU OREDADYN. 


Gormod iddynt oedd fy ngado 
Bron ar derfyn eitha'r daith. 
9 Wedi diango uwch gelynion, 
Croesau, a gofidiau fyrdd, 
Maent hwy'n awr yn gwisgo'r goron, 
Ac yn cario'r palmwydd gwyrdd. 
4 Byddaf yn dych'mygu weithiau, 
Fry eu gwel'd yn Salem lân, 
Ac y clywaf, ar rai prydiau, 
. Adsain odlau pêr eu cân. 
5 Ond mae'r amser bron a dyfod 
Y caf uno gyda hwy, 
Yn un peraidd gôr diddarfod, 
Uwchlaw ofn ymadael mwy. E.E, 


(32. Ceisio Duw. 
8. 7. 4.—St. Peter, 183. Hyder, 182, 


CRESTS Arglwydd, ddim ond hyny, 
Dim ond treulio'm dyddiau i maes 
I dy garu a'th ryfeddu, 

Ac ymborthi ar dy ras; 
Dyna ddigon; 
'Cheisiaf mabod neb ond hyn, 

2 Dal fy llygad, dal heb ŵyro, 
Dal fy nhraed heb gynyg: 

fy ed heb gynyg ysgo. 
Allan o dy gyfraith bur; aes 
Boed d’orchmynion, 
I mi’n gysur ac yn hedd. 
3 O! darfydded i mi garu 
Unrhyw bleser is y ne’, 
A darfydded im fyfyrio 
Aa un gwrthddrych yn dy le: 
Aed fy ysbryd 
Oll o'i fron yn eiddot ti. 
494 





PROFIADAU CREDADYN. 


 & Os rhaid dwyn y groes dymhestlog, 
O ong mai Tos sydd o hol, 
! i mi, Iesu, orphwys 
Yna yn dy gynes gôl; 
Yn mhob cystudd, 
Dwg fy meichiau oll dy hun. W. 


133. Dyfnderoedd yr iachawdwriadh. 
8. 7, 4.—Peniel, 172. Alma, 179. 


7D WY'n dy garu er nas gwelais; 
h Mae dy gariad fel y tân; 
Nis gall nwydau cryfa'm natur 
Sefyll mymryn bach o'th flaen; 
Fflam angerddol, 
Rywbryd ddifa'm sorod yw. 


2 Pell uwch geiriau, pell uwch deall, 
Pell uwch rheswm goreu'r byd, 
Yw cyrhaeddyd perffaith gariad, 
Pan enyno yn fy mryd: 
Nid oes tebyg 
Gras o fewn y nef ei hun. 


9 Yno caf fì ddweyd yr hanes 
P'odd y dringodd eiddil gwan 
Trwy afonydd, a thros greigydd 
Dyrys, anial, serth i'r lân: 
Iesu ei hunan, 
Gaiff y clod trwy eitha'r nef. 


4 Nid oes yno ddiwedd canu, 
Nid oes yno ddiwedd clod, 
Nid oes yno ddiwedd cofio 
Pob cystuddiau fu yn bod; 
Byth ni dderfydd 
Canmol Duw yn nhŷ fy Nhad. . 


PROFIADAU CREDADYN. 


5 Dechreu canu, dechreu canmawl, 
Yn mhen mil o filoedd maith, 
Iesu, bydd y pererinion 
Hyfryd draw ar ben eu taith: 
Ni cheir diwedd 
Byth ar swn y delyn aur, W. 


194. Goncwest y gwaed. 
8. 7. 4.—Tydfil, y. 64. Peniel, 172. 
ID fy nghonewest yw 'ngorfoledd, 
N ond 5 ni feddaf ddim; 8 
Yn fy ngwendid 'rwy'n ymffrostio, 
Ni ymffrostiaf yn fy ngrym; 
Ar dy goncwest, 
Addfwyn Iesu 'rwyf yn byw. 
2 Fe ddyoddefodd angeu creulon— 
Poenus, chwerwaf, angeu'r groes, 
Ac fe goncrodd luoedd uffern 
Trwy ei ddwyfol, farwol loes: 
'Nawr gorphenwyd 
Iachawdwriaeth rad i mi. 


9 Dyma pam 'rwyf heddyw'n canu, 
Dyma p'odd ces fy iachad; 
Nid wrth ymladd â mhechoda 
Ond wrth goncwest pur y gwaed: 
Ni saif gelyn 
Fyth yn ngolwg Calfari, Ww. 


195. | Noddfa wrth orsedd gras. 
8. 7. 4.—Verona, 174. Lewes. 177. 
SU, rhedaf at dy orsedd, 
Dyna'r man fy enaid cadd 
Iechyd, pan yr oedd gelynion 
Duon, atgas, bron fy Íladd; 
Nid oes noddfa 
Is y nefoedd ond dy hun. 
96 


PROFIADAU CREDADYN. 


2 Wrth dy orsedd di mae bywyd, 
Wrth dy orsedd di mae grym, 
Ac ni fethodd îs y nefoedd 
Ag a geisiodd genyt ddim; 
inau, aflan, 
Nesaf at orseddfa hedd. 


3 Lliw fy meiau sydd o'r duaf, 
Mae euogrwydd yn fy nhrin 
Fel pe byddwn wedi'm tori 
Maes o'th arfaeth di dy hun; 
Rho drugaredd; 
D'unig gariad a'm iachâ. 


4 Tyr'd, am hyny, Iesu,'n fuan, 
Saf o blaid yr euog gwan, 
Sy'n lluddedig gan gystuddiau 
Dyfnion, trymion, yn mhob man; 
Rho ddyddanwch, 
Tra fwy'n teithio'r anial dir. w. 


736. Neb ond Iesu. 
8. 7. 4.—Ffrankfort, 178. Peniel, 172, 


ps dy aden y rhyfelaf, 
Dan dy aden mae fy ngrym, 
Dan dy aden y concwerat, 
Ynte ni choneweraf ddim; 
Neb ond Iesu 
Fostia'm henaid tra fo byw. 


2 Mae dy enw mor ardderchog, 
Fel yn ngrym y storom gref 
Llaesa'r gwyntoedd, llaesa'r tônau, 
Dim ond im ei enwi ef; 
Noddfa gadarn 
Yw yn eithaf grym y dŵr. 
(i 


PROFIADAU CREDADYN. 


3 Ffy tywyllwch du, digysur, 
Pan y codo'i heulwen ef; 
Gwedd ei wyneb sy'n gwasgaru 
Holl gymylau tewa'r nef; 
Dedwydd, dedwydd, 
Yw sy'n gwel'd dy wyneb cu. 


4 Nid oes yno ddim yn eisieu— 
Nac un pleser, nac un dawn, 
Fan y byddech di dy hunan, 
Fyth na boreu na phrydnawn; 
Môr o gysur 
Yw cael trigo yn dy ŵydd. Ww. 


q 3 7. Ymbil am oleuni. 
8. 7. 4.—St. Peter, 183. Watford, Y. 67. 


N^5 i'r gwyntoedd cryf, dychrynltyd, 
Gwyntoedd oer y gogledd draw, 
Ddwyn i'm hysbryd gwan trafferthus, 
Ofnau am ryw ddrygau ddaw; 
Tro'r awelon 
Oera’u rhyw yn nefol hin. 


2 Gwna i mi wel'd y byd a'i stormydd 
Yn diflanu cyn bo hir; 
Doed i'r golwg dros y bryniau 
Ran o'r nefol hyfryd dir; 
Im gael llonydd 
Gan holl derfysgiadau'r llawr. 


3 Grym fy nwydau sy'n fy mhoeni, 
Grym f'euogrwydd a fy mai; 
Methu eilwaith peidio pechu, 
Eilwaith methu edifarhau, 
I'm gwaredu, 
O! na welwn foreu wawr. 
498 





PROFIADAU CREDADYN. 


4 Dysgwyl 'rwyf trwy hyd yr hirnos, 
Dysgwyl am y boreu ddydd; 
Dysgwyl clywed pyrth yn agor 
A chadwynaun myn'd yn rhydd; 
Dysgwyl goleu 
Pur yn nh'wyllwch tewa'r nos. 


5 Daw, fe ddaw y wawr wen a olen, 
Nes bo'r cwmwl du yn ffoi, 
Tarth a niwl yn cyd-ddiflanu 
Ag oedd wedi cyd-grynhoi: 
Dymea' r oriau 
'Rwy'n eu gweled draw trwy ffydd. vw. 


39. ‘Amat, Iesu, boed fy meddw!.” 
8. 7. 4.—St. Peter, 183. Hyder, 182. 


Amar Iesu boed fy meddwl, 
Am dy gariad boed fy nghân; 
Dyged swn fs ddyoddefiadau 
Fy serchiadau oll yn lân: 
Mae dy gariad 
Uwch y clywodd neb erioed. 


2 O! na chawn ddifyru 'nyddiau 
a Ling thog, dan dy ddwyfol groes, 
hob meddwl wedi ei glymu 
^ Wrth dy Berson ddydd a nos— 
Byw bob mynyd 
Mewn tangnefedd pur a hedd. 


9 Mae rhyw hiraeth ar fy nghalon 
Am ddiengu o dwrf y byd, 
A gwel'd dyddiau colla'i ‘ngolwz 
Ar bob tegan ynddo 'nghyd—- 
Cael ymborthi 
Fyth ar ' sylwedd pur y nef. W. 
4 


PROFIADAU CREDADYN. 


(39. Gweddi mewn ofnau. 
8.7. 4.—Hyder, 182. Watford, Y. 67. 
'R "Y yn haeddu, (Arglwydd, arbed, ) 
Wialenodau heb ddim rhif: 
Y mae'm beiau duon, creulon, 
Wedi llanw fel y llif: 
Wael bechadur, 
'Rwyf yn gruddfan wrth dy groes! 


2 Ofni ddoe, ac ofni heddyw, 
Ofni foreu, ofni nawn, 
Caiff y gelyn sy'n fy mhoeni 
Rywbryd amaf goncwest lawn; 
A than ofni 
'Rwy'n gogwyddo i ben fy nhaith, 


8 At yr orsedd 'rwy'n apelio 
Wedi hollol golli 'ngrym; 
Tlawd o fewn, a thlawd oddi allan, 
Iesu bydd yn gymhorth im; 


Dal fi i fyny 
Yn nhywyliweh dudew’r nos. Ww. 


740. Gorphwys wrth yr orsedd. 
8.7. 4.—Hyder, 182. Watford, y. 67. 


Writ dy orsedd ’rwyf yn gorphwys, 
Llefnin arnat foreu a nawn, 


Am gael clywed llawn ddystawrwydd 
Ar feuogrwydd tanllyd iawn; 
A thnngnefedd 
Pur o fewn yn cadw'i le. 


2 'Does ond gras yn eitha'i allu 
Ddaw â'm henaid ìdd ei le; 
'Does ond unig ras a'm ceidw 
O fewn murisu’i gariad ef: 
Uwch law dyfais 
Dyn a'i allu, mae ei rym, 
600 





PROFIADAU CREDADYN. 


9 Llef ddrylliedig gref y croesbren 
Sydd yn abl maddeu 'mai; 
Llef y croesbren gydd yn abl 
Gwneyd i'm henaid 'difarhau: 
Ar Galfaria 


Fynydd sanctaidd, mae fy ngrym. 


4 Mi ddysgwyliaf yno'n dawel, 
Ac mi gredaf rywbryd daw 
Gwaredigaeth i garcharor 
Bur oddi yno maes o law; ^ 
Doed pan ddelo, 
Mi ddysgwyliaf nes ei dod. w. 


WA1. | Dianafao'r caelhiwed. 
8. 7. 4.—Hyder, 182. Watford, Y. 67, 


aM yn haeddu, (Arglwydd, arbed), 
Cael cystuddiau'r Aipht yn un; 
edais yn dy erbyn, 
awr 'rwy'n annheilyngaf ddyn; 
Er dy ogoniant, 
Dwg fi maes o'r tiroedd caeth. 


2 Ffordd nid oes o waredigaeth 
Ond a agorwyd ar y pren— 
Llwybr pechaduriaid euog 
Mewn i byrth y nefoedd wen: . 
Dyma' r gefnffordd, 
Gwna i i mi Pei cherdded tra fwyf byw. 


9 Nid m dd yn rhyfela; 
mya mh gall ont ddim; 
Onde mi eee oy ho ryfeloedd. 
I'r un godidoca'i rym; 
Yn ei allu, 
Minau ddof trwyr anial maith.  w. 


a 4 
“w 
PROFIADAU CREDADYN. 


742. Gweddi am fendithion yr ìachawdwriaelh. 

8.7. 4.—Hyder, 182. Ardudwy, Y. 68. 

° ISGYN, Iesu o’th gynteddoedd, 
Lle mae moroedd mawr o hedd; 
Gwel bechadur gydd yn gorwedd 
Ar ymylon oer y bedd; 
Rho i mi brofi 
Pethau nad adnabu'r byd. 


2 Rho oleuni, rho ddoethineb, 
Rho dangnefedd fo'n parhau, 
Rho lawenydd heb ddim diwedd, 
Rho faddeuant am bob bai; 
Triged d Ysbryd 
Yn ei deml dan fy mron. 


9 Ynot maê fy iachawdwriaeth, 
Ynte'n wir mi lwfrhawn; 
Ac mae'r poenau a ddyoddefaist 
Ar Galfaria’n berffaith inwn 
Dros bechodau 
'R pechaduriaid dun'u lliw. 


4 Yn y ffynon hon agorwyd 
Yn dy ystlys ar y pren, 
'Rwyf fi'n dod, am gwisg yn aflan, 
Idd ei chânu'n awr yn wen: 
Mi ddof allan, . 


Fel yr eira ar y bryn, Ww. 


743. | Gweddi am gynaliaelh a nerth. 
8. T.4.—Hyder, 182. Waterford, Y. 67. 
AD fi, Iesu, fyn'd yn wradwydd 
I ynfydion gwag y byd: 
Nad fy nwydau fod yn chwerthìn 
I d'elynion di ynghyd; 
Gair o'th enau 


Ddeil fy ysbryd llesg i'r lân. 
502 


PROFIADAU CREDADYN. 


2 Mil sy'n dysgwyl, myrdd fydd lawen, 
Wel'd fy enaid gwan dan draed; 
'R hyn i mi fydd ddwfn archoll, 
Iddynt hwy sy'n llawn iachâd: 
Ond mae d'allu 
'N llawer mwy nag uffern fawr. 


3 Ac er cryfed yw y maglau, 
Er cadarned yw y swyn, 
Er mor fynych temtasiynau, 
Ac er gwaned wyf i'w dwyn; 
Ni chaf golli, ; 
Dim o’r goron, dim o’r dydd. 


4 Dychwel im gysuron gloyw 
Fel y dyddiau goreu erioed; 
Gad im gerdded, fel yn fachgen, 
Eto unwaith wrth dy droed; 
A chael aros 
Dan dy gysgod nos a dydd. W. 


744, | Gweddi am lwyr lanhad. 
8. 7, 4.—St. Peter, 183. Ongar, 184, 


(yeep fy meiau rhag y werin, . 
J Cudd hwy rhag cyfiawnder ne'; 
. Cofia'r gwaed unwaith a gollwyd 
Ar a, croesbren yn fy lle; 
n y dyfnder 
Bodd y cyfan sy ynwy'n fai. 


2 Rho gydwybod wedi ei chânu 
'N beraidd yn y dwyfol waed, 
Cnawd a natur wedi darfod, 
Cl u wedi cael iachâd; 
inau'n aros | 
Yn fy ninas foreu a nawn. 
503 


PROFIADAU CREDADYN. 


3 Rho fy nwydau, fel cantorion, 
Oll i chwareu’u bysedd cun 
Ar y delyn sydd yn seinio 
Enw lesu mawr ei hun: 
Neb ond Iesu 
Fo'n ddifyrwch ddydd a nos. Ww. 


745. Noddfa yn Nuw. 
8. 7. 4.—Verona, 174. Tydfil, Y. 64. 
ARFU noddfa mewn creadur, 
Rhaid cael noddfa 'nes i'r nef; 
Nid oes gadarn le i mi orphwys 
Fythol ond ei fynwes ef; 
Dyma'r unig 
Fan caiff f'enaid wir iachâd. 


2 Dyma'r euog, ofnus, aflan, 
Eto'n chwenych bod yn wyn, 
Yn yr afon gymysg liwiau 
Dorodd allan ar y bryn: 
Balm o Gilead, 
Anghydmarol yw dy waed. 


3 Dan dy aden cedwir f'enaid, 
Dan dy aden byddaf byw, 
Dan dy aden y gwaredir 
Fi o'r beiau gwaetha'u rhyw; 
'Rwytyngysgod 
Rhag euogrwydd yn ei rym. Ww. 


746. | Orist yn trigo yn y galon. 

8. 7. 4.— Hyder, 181. Watford, Y. 67. 

O na bai cystuddiau f'Arglwydd, 
Yn fy nghalon i gael lle— 

Pob rhyw loes, a phob rhyw ddolur, 

Pob rhyw fflangell gafodd e'; 

Fel bai 'mhechod 
Iidio’r dydd a md i maes, 





PROFIADAU CREDADYN. 


2 Ti dy hunan yno'n Frenin, 
Ti dy hunan yno'n Dduw, 
D'eiriau d'hunan yno'n uchaf— 
D'eiriau gwerthfawrocaf ryw: 
Ti wnai felly 
Bydew dau yn deml lân. 


3 Yno gwna dy drigfan hyfryd— 
Trigfan croeshoeliedig Oen, 
Ac na chilia i maes oddi yno 
Tra fo anadl yn fy ffroen; 
Rhag im pechod 
Ffiaidd geisio dod yn ol. 


4 O! ’sgrifena’n eglur, eglur, 
Mewn llyth'renau llawn i gyd, 
Bob rhyw sillaf bach o'th gyfraith 
Ar fy mynwes yma 'nghyd; 
Fel na anghofiwyf 
Fyth dy eiriau mawr eu pris. 


5 Gwaed 'ggrifenodd ar y croesbren 
Gariad nerthol, dwyfol, rhad; 
Ni 'sgrifenir ar fy nghalon 
Fyth dy eiriau ond â gwaed; 
Dymu’r 'sgrifen 
Bery'n hwy nag pery'r byd. 


TAT. Dedwydd waredigaeh yn y diwedd. 


8. 7. 4.—Verona, 174. Lewes, 177. 


p^N bwy'n profi pleser yma, 
Buan rhaid im godi 'mhen, 
Nid oes le i mi ymddifyru 
Wrth un pleser îs y nen; 
Caf ar fyrder 
Yfed hedd heb gidiwedd mwy. 


PROFIADAU CREDADYN. 


2 Fe ddaw’m gwar i eto’n union, 
Heddyw sy'n ymgrymu i lawr— 
Byd ac angeu'n cludo arnaf 
'R un diwrnod, feichiau mawr; 
Yn lle gruddfan 
Mi gaf ganu maes o law. 


3 Tyred, hyfryd foreu fawel, 
Tyred, hapus, ddedwydd ddydd, 
Pan bo'r dorau pres yn agor 
I'r carcharor fyn'd yn rhydd: 
Rho arwyddion 
O fod hyny'n agoshau w. 


748. Oymdeithas â dyoddefiadau Orist. 
8. T. 4.—Hyder, 182... Ardudwy, Y. 68. 


QO’ NA byddai oriau ’mywyd 
| Yn ymborthi ar oriau'th boen 
Fel y gallwyf fi gydredeg 
A chystuddiau'r addfwyn Oen: 
Fe gai 'mhechod 
Felly'n fuan golli'r dydd. 


2 Felly cawn gan f'enaid ddilyn 
Ei ofidiau hyfryd ef, 
Fel mae goleu'r dydd yn cadw 
Cwmni dysglaer haul y nef: 
'Chai'm gorddiwes 
Gwmwl du na thywyll nos. 


3 Fel bo i'r dorf ddirif o feiau 
Wybod hyn yn ddinacâd:— 
Yn mha glwyf, ac yn mha ofìd, 
Yn mha archoll, mae'm hiachad; 
Fel y gallwyf, 
Heb hir oedi, fod yn lân. Ww. 
506 


PROFIADAU CREDADYN. 


T49. Ymddiried yn y gair. 
8. 7, 4.—St. Peter, 183. Llanilar, Y. 69. 


EDDYW yw'r dydd 'rwy'n ofni syrthio, 
Diau heddyw yw efe; 
Eto sefyll, 'rwyf, er gwaned, 
Trwy awdurdod mawr y ne'; 
'Rwyf yn credu 
'R af dan ofni i ben fy nhaith. 


2 Nid oes ond fy nghnawd yn ofni, 
F'ysbryd sydd yn cadw'i le, 
Ac ni fyn ef golli ei afnel 
Ar adllewid Brenin ne’; 
Gair dy enau 
Bair im sefyll tra bo chwyth. 


3 Y mae yn y gair leferaist 
Fwy o fywyd, fwy o ras, 
Nag sy o rym yn uffern dywyll, 
A'i byddinoedd, cyfrwys, câs 
Dywed sillaf, 
Dyna'r nef yn cario'r dydd. 


4 Mi ddysgwylia*, doed a ddelo, 
Deued boreu, deued nos, 
Deued corwynt, deued tymhestl, 
Nes cael teimlo gwaed y groes; 
Gwel'd dy glwyfau 
Yw'r ddedwyddar awr i mi. 


5 Hyn yw'm nefoedd, hyn yw'm hawddfyd, 
Yn nhymestloedd oer y byd— 
Caf fyned dros y bryniau stormus, 
I gael gwel'd dy wynebpryd 
Fe â heibio 
Swn y Gymhestl gref a'r gwynt. W. 


PROFIADAU CREDADYN. 


750. Llef y lluddedig. 


8. 7.4.—Hyder, 182. Iorddonen, Y. 66, 


W“^TH fy nghuro gan y gwyntoedd, 


Wrth fy maeddu gan y dôn, 
Wrth fy nryllio yn erbyn creigiau, 
Blinais ar y ddaear hon: 
O! am ddyddiau 
Pan ddarfyddo pechu'n lân! 


2 Yn y boreu 'rwyf yn meddwl 
Cadwa'i llwybr hyd brydnawn; 
Eto, gŵyro'n ddiarwybod 
'Rwyf oddi arno'n fuan iawn; 
Camsyniadau 
Fwyaf sydd yn llanw f'oes. 


9 Mae fy ngwymp yn peri 'nghodiad, 
Mae gorthrymder uffern fawr 
Oll yn peri im 'mofyn pleser 
Uwch a deimlwyd ar y llawr: 
O! hyfrydwch 
Paradwysaidd nefol dir! 
4 O! ddedwyddwch annghydmarol! 
Dysgwyl 'rydwyf foreu a nawn, 
Am gael profi'm calon ffiaidd 
O rasusau'r nef yn llawn: 
Tyred, Arglwydd, 
Mae dy gwmni'n well na'r gwin, 


751. Ymwared mewn ofn. 
8. 7. 4.—St. Peter, 183. Llanilar, Y. 69, 
ACW uffern yn ei harfau, 
Dyma bechod yn ei rym, 
Dyma f'ofnau inau'n bygwth 
Na allaf eu conewerio ddim; 
Gallu'r nefoedd 
Tyr'd i waered, dyma'r awr. 





PROFIADAU CREDADYN. 


2 Dadrys rwydau sydd heb rifo 
Wedi eu taenu draw o 'mlaen; 
Llosg bob gefyn sy'n fy rhwymo, 
A dy ddwyfol nefol dân; 
Gwna i garcharor 
Heddyw gael ei draed yn rhydd. 


9 Dysg y galon drist i chwerthin, 
Dysg i'r mudan seinio cân, 
Dysg yr ofnus gwan i gludo 
Uffern fawr i lawr o'i flaen; 
Doed wylofain 
Yn ganiadau Calfari. 


4 Ol na roi'r winwydden hyfryd 
th o'i ffrwythau i lawenhau 
Enaid flinodd gan och'neidio, 
Enaid flinodd gan dristau: 
Deued bellach— 
Deued blodau, deued haf. 


5 Llais y durtur doed i loni 
Rhai na chadd ond gaua 'rioed— 
Mi, yr hwn ag sydd yn methu 
Cael fy meian dan fy nhroed; 
Atel, Arglwydd, 
Angeu nes cael gweled dydd. 


6 Pe cawn gredu i ti farw, 
A dyoddef yn fy lle, 
Ac i tì bwrcasu trigfan 
I fy enaid yn y ne', 
Byth ni phwyswn 
Faint fy ngofid, faint fy ngwae.  w. 


752. Mwynhad helaethach o heddwch. 
8. 7. 4.—Hyder, 182. Waterford, y. 67. 


De pechod sydd yn gwasgu, 
Hwn sy'n oy f'enaid gwan, 


PROFIADAU CREDADYN. 


Hwn sy'n rhwymo'm traed a'm dwylaw, 
Yn fy rhwystro i ddringo i'r lân; 
Dim nis da 
Ond galluoedd mawr y nef. 


2 Weithiau mae yn ennyn gofìd, 
Weithiau mae yn myn'd â'm bryd, 
Weithiau'n cludo. fy meddyliau - 
Ato'i hun yn gryno 'nghyd; 
Minau'n dysgwyl 
Gwel'd y boreu o ryddhad. 


3 Dysgwyl y deheuwynt tawel, 
Awel beraidd o'th fwynhau, 
Weithiau dysgwyl gwynt y gogledd 
Argyhoeddiad am fy mai; . 
Cant rhyw hiraeth 
Sy arnaf am gyfnewid lle. 


4 Dyna'r man dymunwn drigo— 
Wrth afonydd gloywon, llawn, 
Sydd yn llifo o ddŵr y bywyd 
O las foreu hyd brydnawn, 
Lle eawn yfed 
Hyfryd gariad fyth a hedd. 


5 Lle cawn wel'd yr hwn wy'n garu, 
'Rhwn fu farw ar y groes, 
A myfyrio ar ei gariad 
Yn dyoddef angeu loes; 
A chael gorphwys 
Draw yn mhell o dwrf fy mhla. 


6 Yno cawn orchfygu ofnau, 
Ag anadliad pur y nef; 
Yno cawn goncwerio angeu, 
A'i hen golyn gydag ef; 
Tyred, amser— . 
Tyred bellach, mae'n brydmawn. w, 
0 





PROFIADAU CREDADYN. 


753. FYmgdedd mewn tir sychedig. 
8. 7. 4.—St, Peter, 183. Ardudwy, Y. 68 
MAE syched ar fy nghalon 
Heddyw am gael gwir fwynhau 
Dyfroedd hyfryd ffynon Bethle'm— 
Dyfroedd gloyw sy'n parhau; 
Pe cawn hyny, 
'Mlaen mi gerddwn ar fy nhaith. 


2 Y mae gwres y dydd mor danbaid 
Grym fy nwydau fel y tân, 
A gwrthddrychau gwag o'm cwmpas 
Am fy rhwystro 1 fyn'd yn mlaen; 
Rho i mi gysgod, 
Addfwyn Iesu, ganol dydd. W. 


754. Byw i Dduw. 
8.7. 4.—Lewes, 177, Tydfil, Y. 64. 
N22 fod genyf ond d’ogoniant 
Pur, sancteiddiol, yma a thraw, - 
'N union nôd o flaen fy amrant, 
Pa beth bynag wnelo'm llaw; 
Treulio 'mywyd, 
F'unig fywyd i dy glod. 


2 A phleserau o bob rhywiau 
Wedi darfod oll i gyd; 
Cnawd a natur wedi marw 
A holl fwyniant gwag y byd: 
Tesu ei hunan! 
Bydded f'enaid iddo'n fyw. 


3 O! dystewch, gynddeiriog dônau, 
Tra fwy'n gwrando llais y nef; 
Sŵn mwy hoff, a sŵn mwy nefol 
Glywir yn ei eiriau ef: 
F'enaid gwrando 
Lais tangnefedd pur o, hedd. W. 
1 


PROFIADAU CREDADYN. 


755.  Ymgeledd ac arweiniad Duw. 
8. 7. 4.— Tydfil, Y. 64. Lewes. 177. 
HWI, ffynonau bywiol hyfryd, 


Craig agorwyd ar y pren, 
I iachau archollion diriaid 


Dynion aflan îs y nen; 
a'r euog 
Sydd mewn eisieu'r dyfroedd byw. 
2 Duw! nid oes ond ti dy hunan 
Ddaw â'm henaid llesg i'r lân, 
Sydd yn suddo mewn dyfnderoedd 
Dyfnion, tywyll, yn mhob man: 
Gwna i mi gredu— 
Credu a cherdded ar y môr. 
9 Mae dy Ysbryd di yn fywyd, 
Mae dy Ysbryd di yn dân; 
Fe sy'n dwyn yr holl fforddolion 
. Cywir, sanctaidd, pur, yn mlaen: 
Cyfarwyddwr 
Pererinion, arwain fi. W. 
156. Gorfoledd yn Nuw. 
8. 7, 4.—Verona, 174. Tamworth, 178. 
RTH dy orsedd 'rwyf yn gorwedd, 


Dysgwyl am y ddedwydd awr, 
Pan gaf glywed llais gorfoledd, 


Pan gaf wel’d fy meiau i lawr: 
'Ti gai enw 


'R fuddugoliaeth it dy hun. 
2 Doed dy heddwch bryd y delo, 
Mi ddysgwyliaf ddvdd a nos; 
Annherfynol ydyw haeddiant— 
Haeddiant pur dy angeu loes 

'Tyr'd yn fuan, 
Mae dy hedd yn fwy na'r byd. 
1 








PROFIADAU CREDADYN. 


3 Bywyd perffaith yw'th gymdeithas, 
Diliau mêl yw'th heddwch drud; 
Gwerthfawrocach yw dy gariad 
Na holl berlau'r India ì gyd: 
Gwlad o gyfoeth 
Yw yn unig dy íwynhau. We 


157. MFrfyniad am nodded Duw. 
8. 7. 4.—Hyder, 182. Ardudwy, Y. 63. 
WLAD ddyeithr oddi cartref 
Ardal pell o dŷ fy Nuw, 
Yn mhlith lluoedd o elynion 
Chwerw, atgas, 'rwyf yn byw; 
Pawb yn ceisio 
Cael fy nghoryn dan eu traed. 


2 Minau, weithiau'n digaloni, 

Minau, weithiau'n ymgryfhau, 
Weithiau'n ofni croesau trymion, 
Weithiau'n ofni grym fy mai: 
Bydd dy hunan 

I min gyfaill, O fy Nuw. 

9 Safed haul uwch ben Gibeon, 
Safed lleuad yn y ne', 


Safed sêr a'r holl blanedau 
'N llonydd heddyw yn eu lle, 


Cyn y collo 


F'enaid gwan baradwys well. w. 


158. Yr un testyn. 
8. 7. 4.—St. Peter, 183. Llanilar, Y. 69. 
AE gelynion i mi'n chwerw, 
Cedyrn ynt, a mawr eu grym; 
Ond y rhai wy'n ofni fwyaf, 
I ti, Arglwydd, nid ynt ddim; 
Gair o'th enau 
Gwympa fyrdd mewn mynyd awr. 
5 


y” 


PROFIADAU CREDADYN. 


2 Pa'm ceiff hwnw unwaith brynaist 
Ar Galfaria 'ngŵydd y ne', 
. Lechu mewn rhyw bydew tywyll, 
Dwfn obry i maes o'i le? 
Pen y bryniau, 
Mae fy llygaid yn fwynhau. 


9 Draed lluddedig dowch i fyny, 
Ymestynwch, ddwylaw, 'mlaen; 
Draw mae'r wobr, draw mae'r goron, 
Draw mae 'Mhridd hawddgar, glân; 
Ffarwel bellach, 
Chofiaf ddim ond pen fy nhaith. w. 


(59. Cadwedigaeth irwy allu'r nefoedd. 
8. 7. 4.—Verona, 174. Lewes, 177. 


Boe fy mywyd oll yn ddiolch, 
- Dim ond diolch yw fy lle; 
Ni wna gwaredigaeth ragor 
I greadur îs y ne'; 
Gallu'r nefoedd 
Oedd am dalivdd i i'r lân. 


2 Ar y dibyn bôm yn chwareu, 
- _ Lawr fe aethai'm henaid gwan, 
Nid oedd bosibl i mi godi 
. _ Byth o'r dyfnder hwnw i'r lân: 
Iesu! Iesu! 
Ti sy'n trefnu oll dy hun. 


3 Rhaid oedd bod rhagluniaeth ddystaw, 
Rhaid oedd bod rhyw arfaeta gref, 
Yn fy rhwymo, heb im wybod, 
Wrth golofnau pur y nef: 
O Ragluniaeth! 
Ti sy'n trefnu'r drloenr faith, 
4 


PROFIADAU CREDADYN. 


4 Rhyfedd, Arglwydd, w'th ddoethineb, 
Rhyfedd, Arglwydd, yw dy rym; 
Nid oes îs y nef luosog 
A all dy wrth'nebu ddim: 
Try'r greadigaeth, 
Ol a gwrthol, wrth dy air. 


5 Dy air sy'n gwneyd y byw yn farw, 
. Eilwaith gwneyd y marw'n fyw; 
Dy air a greodd, ac sy'n cymal 
Y greadigaeth o bob rhyw; 
'Ti dy hunan 
Ydyw bywyd maith y byd. W. 


(GO. | Deisyf ei myned yn ddydd. 
8. 7. 4.—Verona, lïa. Tydfil, y, 64, 


WEL'D dy gariad annorchfygol, 
Gwel'd dy chwerw angeu loes, 
Gwel'd dy ofal maith diflino 
Atai’n gyson yn fy oes, 
Sydd yn dofi 
Grym fy nwydau cryfa'u rhyw, 


2 O! na welwn ddydd yn gwawrio— 
Boreu hyfryd tawel iawn, 
Haul yn codi heb un cwmwl, 
Felly'n machlud y prydnawn; 
Un diwrnod 
Goleu, eglur, boed fy oes; 


8 Heb euogrwydd dudew, tywyll, 
Na dim nwydau ffiaidd croes, 
Nac un pleser sy'n cyfnewid 
Goleu ddydd yn dywyll nos; 
Ti a minau— 
Dyna geisiaf tra bwyf byw. 


PROFIADAU CREDADYN, 


4 Digon, digon fyddai hyny, | 
Dim ond gwel'd dy wyneb pryd, | 
A chael f'ysbryd llesg i ddringo 
Fry yn mhell uwch swn y byd, 
I ardaloedd | 
Nad oes teimlo beth yw poen. 


6 Nid oes geny' ond dysgwyl wrthyt; 
Gwynfyd a gawn dy fwynnau; 
Ynot ti y mae fy nhrysor— 
Trysor bythol i barhau: 
O! n'ad i mi 
Edrych fyth ond tua'r nef. w. 





161. Hiraeth am gymdeithas gyson â Christ. 
8. 7. 4,—St. Peter, 188. Hyder, 182. i 


Bee nghalon i ti'n deml, 
Boed fy ysbryd i ti'n nyth, 
Ac o fewn y drigfan yma 
Aros, Iesu, aros byth: 
Gwledd wastadol * 
Fydd dy bresenoldeb im. 


2 Awr o dy gymdeithas felus, 
Awr o wel'd dy wyneb pryd, 
Sy'n rhagori fil o weithiau 
Ar bleserau gwag y byd; 
Mi ro'r cwbl 
Am gwmpeini pur fy Nuw. 


3 Dadrys, dadrys fy nghadwynau, 
ay im hysbryd fyn'd yn rhydd; 
'Rwyf yn blino ar y t'wyllwch, 
Deued, deued goleu'r dydd: 
Yn y goleu 
Mae fy enaid wrth ei fodd. 


PROFIADAU CREDADYN. 


4 Gwawrddydd, gwawrddydd yw fy mywyd; 
Gwel'd y wawrddydd, 'rwyf yn iac 
Mi arosaf hyd nes delo, 
— Daw, hi ddaw, 'mhen gronyn bach 
Tyred, tyred, 
Im gael gwel'd fy ngwlad fy hun, Ww. 


762. | Gallu'r nef yn maeddu ofnau. 
8. T. 4.—Hyder, 182. Iorddonen, Y. 66. 


AE fy ofnau fel y moroedd, 
Oll yn gwasgu arpai'n un— 
Ofni pechod, ofni angeu, 
Ofni'm hunan, ofni dyn: 
'Does a'm ceidw 
'N dawel onid gallu'r nef. 


2 Ac er lluaws mawr fy ofnau, 
. Am a basiodd ac y sydd, 
Mwy 'rwy'n crynu rhag y cystudd 
Ag wyf yn ddychmygu fydd; 
Mi ymguddiaf 
Yn og'feydd tawela'r nef. 


8 Gallu'r nef a dry bob ofnau 
Yn rhyw goncwest mawr di-drai 
Gallu'r nef a dry fy nhristwch 
Yn llawenydd i barhau: 
Minau seiniaf 
Ganiad newydd tra fwyf byw. 


4 Os fy rhwydau oll a dori, 
Os fy nghadwyn dyni'n rhydd, 
Ac. os troi'r tywyllwch dudew 
Sy'n fy n'rysu'n oleu ddydd, 
Ti gel’ r cariad, 
Ti gei'r enw, ti ge'r clod. w. 





PROFIADAU CREDADYN. 


763. Hiraeth am ryddid y nef. 
8.7. 4.—Verona, 174. Tydfil, y. 64. 
RIST o dan fy mhwn 'rwy'n gorwedd, 
Dysgwyl am y foreu wawr, 
Pan fo'r arfaeth rad yn addfed 
I gael tynu 'meichiau i lawr; 
A chael profi 
Rhyddid gwaredigol wledd:— 


2 Heb un pleser yn fy nhemtio, 
Heb un âdelw'n myn'd a mryd— 
Trech na Satan, trech nag angeu, 
Trech nag uffern, trech na'r byd— 
Byw mewn ardal 
O lawenydd pur a hedd:— 


9 Hedd o fewn yn afon loyw, 
Lawn, redegog, bur o hyd 
A'r creadur a'i ogoniant 
Oll yn methu myn'd a ’mryd; 
Ysbryd cyflawn 
O awelon pur y nef, 


4 Dyma'r man dymunwn aros, 
O fewn pabell bur fy Nuw, 
Uwch terfysgoedd ysbryd euog, 
A themtasiwn o bob rhyw; 
Dan awelon 
Peraidd hyfryd tir fy ngwlad. w. 


764. Gwxddi am bresenoldeb Duw. 
8. 7. 4.— Hyder, 182. Ongar, 184, 
ID oes arnaf faich yn gorphwys, 
N Dim ond eisieu dy fwynhau”. 
Nid oes aral! dan y nefoedd 
All yn hollol fy iachâu 
io dy gwmni, 
Cyn im fyn'd ir cefnfor glas. 
18 





PROFIADAU CREDADYN. 


3 Tyn yr ofn hen o farw 
Sydd yn lechu dan fy mron; 
Rho i m1 heddwch, rho orfoledd, 
Tra bwyf ar y ddaear hon; 
Na therfysged 
F'enaid gwan yn ngrym y dŵr. 


4 Nid wy'n caru fy mhechodau, 
Poenau ydynt oll i gyd; 
Hwnw sy'n fy mhoeni fwyaf 
Ag sy'n ceisio myn'd a 'mryd: 
“Tor hwy'n fuan! 
Dyna finau wrth fy modd. 


5 Dyma'n gwbl fy neisyfiad, 
I mi gael bod yn dy gôl; 
Er na theithinis eto nemawr, 
Na'd fi 'dynu hyny'n ol; 
Gwna i mi gadw 
'Ngolwg tua'r hyfryd wlad. 


T65. _ Gwaed Orist yn dal i'r lân. - 
8. 7, 4.—St. Peter, 183, Hyder, 182. 


ID WYF yn ofni temtasiyneu, 
Nid wyf fi ond llesg erioed; 
Mae'r un wana'n ddigon nerthol 
Fyn'd a'm henaid dan ei throed: 
Gwaed yn llifo 
Ar Galfaria a'm deil i'r lân. 
2 Paid, fy enaid gwan, ag ofni, 
Nid rhyw ddrygau sy'n nesau; 
Newydd da sy o dir y bywyd, 
Lle mae cariad yn parhau: 
Gwaed yn llifo, ke. 


3 Er fod arnaf ofnau filoedd, 
Pan y delo'r drwg yn mlaen, 
19 


PROFIADAU CREDADYN. 


Fe allai caf fi nerth : sefyll a 
Fel y graig yn nghano ; 
Gwaed yn llifo, &c. 
4 Darfu ofni temtasiynau, 
Darfu ofni drwg i ddod 
Darfu ofni marwolaethau, 
A phob cystudd sydd yn bod: 
Gwaed yn llifo 
Ar Galfaria a'm deil i'r lân. Ww. 


166. Gweddi am ffydd yn erbyn anghrediniaeth. 
8. 7. 4.—Hyder, 182. Ongar, 184. 


Y mae ofn yn fy nghalon, 
Gan mor lleied yw fy ngrym: 


Rhag ryw awr i'm temtasiynau 
Creulon i fy ngwneyd yn ddim; 
Nid oes gryfder 
Trwy fy ysbryd mewn un man. 
2 Mae dyfnderoedd anghrediniaeth 
Wedi'm rhoddi'n llesg a gwan; 
Pechod yn fy ngwneyd i ofni 
Ofni yn fy rhwystro i'r lân: 
Gwna 1 mi gredu— 
Dyna'm henaid wrth eì fodd. 
3 Oll o'm mewn nid oes ond t'wyllwch, 
Oll o'm mewn nid oes ond poen, 
Rhyw ddyeithrwch oer, digarìad, 
At y croeshoeliedig Oen: 
O! na roddit 
I mi, Arglwydd, dy fwynhau. 
4 Mae eiddigedd yn fy nghalon 
Weled canoedd yn gytun 
Oll i gyd mewn gwisgoedd gwynion, 
Acyncanuiti'nun; * 
Yn y carchar 
Yr wyf finau oll yn rhwym. 
20 





PROFIADAU CREDADYN. 


5 Mae mor bosibl i mi glymu 
Haul a daear fawr yn un 
Ag yw im ddyrchafu 'nghalon 
Fyny atat ti dy hun: 
Gair o'th enau 
A'th wna di a minau'n un, W. 


167. Gobaith diangfa. 
8. 7. 4.—Verona, 174. Peniel, 172. 


NS EEWOH bellach, fy ngelynion, 
4). Sy'n fy nghuro bron erioed; 
Dal'goch f'enaid yn amddifad, 
Cawsoch f'ysbryd dan eich troed, 
'Chydig oriau 
Dof o'ch rhwydau oll yn lân. 


2 Mae fy Mhriod, mae f'Anwylyd, 
'Nawr yn dangos i mi wla 
Nas gall dyfais temtasiynau 
Fyth i syflyd dim o'm traed: 


af yno; 
Dyna'r man caf ddedwydd fyw. 


9 Uwch y bryniau, uwch y gwyntoedd, 
Uwch y stormydd mawrion, cry', 
Uwch cymylau tew o d'wyllwcb 
Mae'r tawelwch hyfryd fry; 
Mae fy nghysur, 
Oll yn trigo uwch y byd. 


4 Mi dde's yma i'r anialwch, 
Byd o newyn, byd o wnae, 
Heb un achos, heb un neges, 
Ond yn unig dy fwynhau: 
Hyn ei hunan 
Fydd fy ymgais He bwyf byw. We 


PROFIADAU CREDADYN. 


768. Gweddi am nerth gras. 
8. 7. 4.—Hyder, 182. Ongar, 184. 
Me yw'r nos, a mawr yw'r t'wyllwch; 
P'odd y galla'i threulio i maes 
Heb gael, Arglwydd, dy gymdeithas, 
Nerth dy annorchfygol ras? 
Gormod gofid, 
Gallu hebot yma fyw. 


2 Mae fy mhechod yn fy erbyn, 
Fel y moroedd mawr eu grym, 
Diluw cryf heb fesur arno, 
Nid oes a'i gorchfyga ddim; 
Tad tosturi, 
Rho gyfiawnder i mi a nerth. 


3 Os dangosi'n eglur i mi, 
Dyna'r pryd i lawenhau, 
Fod dy lyfr wedi ei groesi, 
Ac nad oes yn aros fai; 
Cymer feddiant 
Yna o honof oll yn lân. 


4 Os agori im dy fynwes, 
I gael gwel'd y cariad llawn, 
Lifodd allan fel y moroedd 
Ar Galfaria un prydnawn; 
Ti gei'r cwbl | 
Roddaist i mi yn fy rhan. w. 


169. Llef mewn digalondid. 
8. 7, 4.—Hyder, 182. Ongar, 184. 
Was euogrwydd, llawn o ddychryn, 
Llawn o boen yw f'enaid gwan; 
Annghrediniaeth cryf sy'n haeru. 
Byth na ddof oddi yma 1'r lân: 
Balm yn Gilead, 
'N unig all wellhau fy nghlwyf 





PROFIADAU CREDADYN. 


2 Mi feddyliais yn y boreu 
Buaswn, amser maith cyn hyn, 
Wedi maeddu fy mechodau, 
Ac yn canu ar Seion fryn: 
Swn y rhyfel 
Ydyw'r lle 'rwyf eto'n byw. 


3 Weithiau bron yr wyf a chredu 
Na ches eto effeithiol ras; 
Credu bron mai fy mhechodau 
Yn y diwedd bia'r maes; 
Dwg fi, Arglwydd, 
Dwg fi o'r caethiwed hyn. W. 


TO. | Nerth i fyned (rwy yr anialwch. 
8. 7. 4.—Hyder, 182. St. Peter, 183. 


RGLWYDD! arwain trwy'r anialwch 
Fi, bererin gwael ei wedd, 
Nad oes ynof nerth na bywyd, 
Fel yn gorwedd yn y bedd: 
Hollalluog, 
Ydyw'r un a'm cwyd i'r lân. 


2 Colofn dân rho'r nos i'm harwain, 
' A rho'r golofn niwl y dydd; 
Dal fi pan bwy'n teithio'r manau 
Geirwon yn fy ffordd y sydd: 
Rho i mi fanna, 
Fel na bwyf yn llwfrhau. 


2 Agor y ffynonau melus 
Sydd yn tarddu o'r Graig i maes; 
'R hyd yr anial mawr canlyned 
Afon lachawdwriaeth gras: 
Rhoimihyny; 
Dim i mi ond a fwynhau. 


PROFIADAU CREDADYN. 


4 Pan bwy'n myned trwy'r Iorddenen— 
Angeu creulon yn el rym, 
Ti est trwyddi gynt dy hunan, 
Pa'm yr ofnaf bellach ddim ? 
Buddugoliaeth! 
Gwna i mi waeddi yn y llif. 


5 Ymddiriedaf yn dy allu, 
Mawr yw'r gwaith a wnest erioed; 
Ti gest angen, ti gest uffern, 
Ti gest Satan dan dy droed: 
Pen Calfaria, 
Nac aed hwnw byth o'm côf. W. 


«md. Gras yn gorchfygu. 
8. 7. 4.—St. Peter, 183. Lewes, 177. 


LWCH wyf íi, o'r llwch y daethum, 
Pryf yw 'mrawd, y ddae'r yw 'mam; 
Eto 'rwyf yn mofyn teyrnas 
-  Ddisigledig, bur, ddi-nam: 
Pryf y ddaear, 
A ddaw hwnw i mewn i'r nef? 


2 Dof, mi ddof trwy'r anial , 
Dof er gwaetha'r moroedd glas; 
Dof trwy'r cenllysg a'r tymhestloedd 
8ydd yn curo ar fy ngras; 
Am mai cadarn 
Yw yr hwn 'rwyf yn eì gôl. 


9 Fe ennynwyd ynof fflamau, 
Tân mor hyfryd, tân mor gry', 
Nid o'r ddaear daeth ei wreiddyn, 
Cariad pur y nefoedd fry: 
Awel beraidd 
O fynyddau hyfryd ras. 
624 





PROFIADAU CEEDADYN. 


4 Ohwi, angylion, sydd yn edrych 
el wyneb gwridog, gwyn, 
Traethwch im pa fodd dechreuodd, 
Fflam mor berffaith bur a hyn: 
Nef ei hunan 
'Nynodd ynwy'i helfen bur. 


T2. Nerth y groes. 
8. 7. 4.—Verona, 174. Lewes, 177. 


YMER, Iesu, fì fel 'rydwyf, 
Fyth ni allaf fod yn well; 
Dy allu di a'm gwna yn agos, 
F'ewyllys ì yw myn'd yn mhell: 
Yn dy glwyfau 
Byddai'n unig byth yn iach. 


2 Mi ddiffygiais deithio'r crasdir 
Dyrys, anial, wrthyf f'hun, 
Ac mi fethais â choncwerio 
O'm gelynion lleiaf un: 
Mae dy enw 
'Nabl rhoddi'r cryfa' i ffoi 


3 Gwaed dy groes sy'n codi fyny 
'R eiddil yn goncwerwr mawr; 
Gwaed dy groes sydd yn darostwng 
Cewri cedyrn fyrdd i lawr: 
Gad im deimlo 
Awel o Galfaria fryn. 


4 Mwy yw deiriau ar y croesbren, 
Geiriau gwerthfawr, geiriau drud; 
Mwy yw'r sillaf leia' o honynt - 
Na'm holl ddyledswyddau i gyd: 
Edrychaf yno; 
Yno mae fy nertb o'm grym. 


PROFIADAU CREDADYN. 


5 Clywed dy ruddfanau chworwon 
Wna i'm henaid lawenhau; 
Teimlo'th gariad wna i'm gelynion 
Cynddeirioca’ i lwfrhau; 


Yna, yna, 
Mae fy nhrigfa fyth i fod, w. 


W'( 3.. Anian gras yn diystyru pob peth ond Duw. 
8. 7. 4.—Verona, 174. Ffrankfort, 178. 


pys p'am 'rwyf yn hiraethu 
Beunydd tua'r nefoedd fry; ^ 
Oddi yno yr anadlwyd 
Bywyd pur i'm henaid i: 
Pp’ odd gorphwysaf ? 
Rhaid i'm hysbryd fyn'd i'r lân. 


2 Anian nef a dyr trwy rwystrau 
Anian nef a dyr trwy'r tân; 
Ceidw ei gyrfa trwy'r creadur 
At ei gwreiddyn po yn mlaen; 
Heibio i degwe 
At y tegwch gwir ei hun. 


3 Nid yw harddwch maith y ddaear, 
Harddwch o amrywiol ryw, 
Tegwch dysglaer y ffurfafen 
dim yn ochr Iesu,’m Duw; 
Mae'n diflanu 
'R holl greadigaeth wrth dy wedd. 


4 Dirmygedig yw gogoniant 
Oll a welais eto'n un, 
Pan edrychwyt ar ogoniant ad 
y reawdwr mawr 
Diddim, diddim mee 
Oll a enwir ond efe, Ww. 
526 











PROFIADAU CREDADYN. 


774. Ffydd yn syllu ar wlad yr addewid. 
8, 7. 4.—Verona, 174. Peniel, 172. 


ID oes dim erioed a welwyd 
Nid oes dim a deimlodd llaw, 
Dim a glywyd sôn am dano 
O eitha'r de i'r dwyrain draw, 
Yn ddigonol 
Wneyd fy enaid llesg yn llawn. 


2 O! na ddoi'r amseroedd bellach 
I mi gael mwynhau o nyd 
Pethau leinw fy nymunia 
Pethau nad ynt yn y byd; 
Ni ddaw'r ddaear 
Fawr a minau byth yn un. 


3 Mac fy enaid yn ehedeg 
Ar ndenydd ysgafn ffydd, 
Ac yn syllu trwy'r eangder 
Uchel, maith, at bethau fydd; 
'Nawr mi welaf 
Wlad o hedd yn agoshau. 


4 Rhwng cymylau duon, tywyll, 
Gwelaf draw yr hyfryd wlad; 
Mae fy ffydd yn llefain allan— 
Dacw o'r diwedd dŷ fy Nhad: 
Digon, digon! 
Mi anghofia'm gwae a'm poen. 


5 Y mae annghrediniaeth gadarn, 
Pan bo'r goleu'n myn'd yn wan, 
Yna'n haeru yn fy wyneb 
Rhwystra' r t'wyllwch fi i'r lân: 
Nid yw'r golofn 
Dân yn mhell ya nano nos, 


PROFIADAU CREDADYN. 


6.0! gwasgarwch, dew gymylau, 
I'r addewid rhoddwch le; 
Nid i'r ddaear hon y'm ganwyd— 
Tragwyddoldeb yw fy lle: 
'No vllwch, . 
Cod o'r diwedd foreu wawr. W. 


775. “Ynyr Arglwydd y mae fy nerth.” 
8. 7. 4.—Verona, 174. Peniel, 172. 


M^ fy nerth i yn diffygio, 
Ofni moroedd mawr o'm blaen, 
Llynoedd ac afonydd dyfnion, 
A mynyddau maith o dân: 
Gres diderfyn, 
' Ddeil y gwan heb ofni dim. 


2 F'enaid egwan, paid ag ofni, 
'Dyw d'elynion bob yr un 
Ond rhai eisoes wedi eu congcro 
Gan a wisgodd natur dyn: 
Fe fyn weled 
Pob rhyw elyn dan fy nhraed. 


9 Nid all Satan a'i holl allu 
Ysbryd cyfrwys mawr ei rym— 
Am ei fod o fewn y gadwyn, 
Heb ei genad, wneuthur dim; 
Hollalluog, 
Ydyw enw mawr fy Nuw. 


4 Pa'm yr ofna'i 'meiau mawrion ? 
Trymach ydyw marwol glwy'; 
Mwy yw gair o enau f'Arglwydd 
Na myrddiynau o honynt hwy: 
Gwnaf, mi gredaf, 
Rhued môr, terfysged tir. 
628. 


PROFIADAU CREDADYN. 


5 Mi gaf deimlo chwant yn colli 
Cyn yr elo’m haul i lawr: 
Mi gaf flino ar fy mhechod 
Cyn y codo’r foreu wawr: 
'Rwyf yn foddlon 
Rhwng y saethau nes dêl dydd. 


6 Gwaith y nefoedd ydyw dyoddef 
nwyf nwydau croes eu rhyw, 
Cenad Satan i'm cernodio, y 
Ac i'm cadw byth yn fyw; 
Gras berffeithir 
Yne pan b'wyf leia’ ngrym. w. 


C16. Gweddi am ded tegwch Gwaredwr. 
8.7. 4.—Verona, 174. Sicily, 180, 


wy dda wael bererin 
P Dea anial maith i’r lan, 
Sydd yn 'mofyn 'r hwn a hoffa 
F'enaid egwan yn mhob man? 
Nis gall seintiau, 
Nac angylion i mi ddim. 


2 Mi ddymunwn wel'd yn rhwygo 
Holl gymylau du y nef, 
I bechadur weled gronyn 
O'i ogoniant hyfryd ef: 
O! dadguddia 
I mi ran o'th enw mawr, 


3 Rhan o'th degwch a wna'n dywyll 
Ddysglaer bethau gwych y byd; 
Is y nefoedd a ddiflana 
Yn ngoleuni'th wyneb pryd; 
Rai mynydau, 
Rhoimi brofi'r hyn sydd fry. w, 


PROFIADAU CREDADYN. 


TU. Earych troy ffydd ar y wlad well. 
8. 7. 4.—Ffrankfort, 173. Verona, 174. 


0’ FY enaid, gorfoledda, 
Er mai tristwch sy yma'n Ilawn; 
Edrych dros y bryniau mawrion, 
I'r ardaloedd hyfryd inwn: 
Uwch tymhorol 
Feddiant mae fy nhrysor drud. 


2 Gwel tu hwnt i fyrdd o oesoedd, 
Gwel hapusrwydd maith y nef; 
Edrych ddeng mil eto 'mhellach, 
Digyfnewid byth yw ef; 
Tragwyddoldeb, 
Hwn sy'n eiddo i mi fy hun. 


3 'Rwyf yn edrych ar y cwbl 
Ag sydd yn y bydoedd draw, 
Pethau pelt yn bethau agos, 
Pethau fu yn bethau ddaw; 
Môr heb waelod 
O bleserau ddaeth i'm rhan. 


4 Nid oes terfyn ar fy ngobaith, 
Cyrhaedd mae yn mlaen o hyd; 
Gyda'r Duwdod mae'n cydredeg, 
Dyddiau'r ddau sy'n un ynghyd; 
Annherfynol 
Ydyw fy llawenydd mwy. 


5 Anfeidroldeb maith ei hunan 
Sydd yn awr yn eiddof fi; 
Yn rhad y ca'dd ei roddi i mi 
Ar fynyddoedd Calfari: 


yn fuan, 
Hyfryd haf o berffaith hedd. Ww. 
53 


PROFIADAU CREDADYN. 


«“s. Ymgysuro yn Nuw. 
8. 7. 3.—Moldavia, 187, Neander, Y. 70. 
TT dy hunan yw fy 'Mhriod, 
i dy hunan yw fy Nuw; 
Ti dy hunan yw fy ngobaith 
A'm hapusrwydd tra fwy' byw; 
'Rwyf yn llawn, ddiddig iawn 
'Ddaliaf ragor ddim pe cawn. 


2 Tyr'd greadigaeth, rhana'th gyfoeth, 
Peth i'r dwyrain, peth i'r de 
A chais lanw awydd dynion, 
Gwna hwy'n ddiddig yn eu lle: 
'Dall y byd lanw ' 
Dim ond cariad gwerthfawr drud, 


3 Nawr 'rwy'n darfod â marwoldeb 
Holl bleserau cig a gwaed, 
Ao yn clywed plant afradlon 
Heddyw'n canu'n nhŷ fy Nhad; 
Blant y byd, dewch ynghyd, 
Cym'rwch ei bleserau i gyd. 


4 Y mae genyf bleser ddigon 
Yn ngoleuni pur y nef; 
'Rwyf yn bwyta pur ddanteithion, 
Dim ond edrych arno ef; 
Gwel'd ei wedd, profi ei hedd 
Sydd yn rhyw dragwyddol wledd. = w. 


T9. Yr un testyn. 
8. 7. 3.—Wyddgrug, 185. Neander, v. 70. 
MNEILLDUWCH, bethau'r ddaear, 
Pethau natur, pethau'r byd; 
'Rwy'n dymuno peidio gwrando 
Ar eich holl ddeniadau 'nghyd; 
Unig un, uwch na d 


yn, 


Mae fy enaid wrtho 'nglŷn. 
691 


PROFIADAU CREDADYN. 


2 Doed y diluw i deyrnasu 
Eto unwaith fel o'r blaen; 
Deued annhrefn i gymysgu 
Daear, awyr, dŵr, a thân: 
Dedwydd fi yn y Ili’, 
Tra fo'm Duw'n teyrnasu fry. 


3 Colled pob blodeuyn hyfryd 
Ei holl degwch îs y rhod: 
Doel salwindeb ar bob wyneb 
Y creaduriaid gydd yn bod: 
Tegwch byd fydd ynghyd 
Oll yn wyneb Prynwr drud. 


4 Pe diffoddai'r heulwen ddysglaer 
Yn yr awyr deneu las, 
A phe treuliai'r sêr y fflamau 
Ynddynt sydd o dan 1 maes; 
Mi gaf fyw, gyda'm Duw, 
Mewn dysgleirdeb heb ei ryw. 


5 Mi gaf fod o flaen yr orsedd, 
Mi gof ganu'r anthem bur, 
Pan ddarfyddo sor am ddaear, 
Sôn am foroedd, s6n am dir: 
Dwyfol loes angeu'r groes 
Fydd y canu ddydd a nos. w. 


780. Goruchafiaeth irwy ddilyn y Blaenor. 
8.7. 3.—Moldavia 187. Holstein, 188. 


Y MAE hiraeth yn fy nghalon 
Am gael teimlo hyfryd flas 
Congewest nwydau sydd hyd heddyw 
Yn gwrth'nebu'r nefol ras; 
Dyma ddawn hyfryd iawn, 
Wy'n ei 'mofyn foren & nawn, 
3 


PROFIADAU CREDADYN. 


2 'Rwyf yn gweled bryniau uchel 
Gwaredigaeth werthfawr lawn; 
O! na chawn i ei meddianu 
Cyn machludo haul brydnawn; 
Dyna'm llef tua'r nef; 
Addfwyn Iesu, gwrando ef. 


3 Marchog yn dy freiniol allu, ân, 
wisg dy gledd yn ngwasg dy gl 
Estyn fraich, a thor elynion,, 8 
Achub wael, druenus ddyn: 
Gelyn llym, ni saif ddim 
Fyth o flaen d'anfeidrol rym. 


4 Minau gerddaf drwy'r byddinoedd ~ 
Ond 1t gerdded o fy mlaen: 
Mae dy gamrau'n tori'r tônau, 
Mae dy gamrau'n diffodd tân; 
'Nol dy droed gwna i mi ddod 
Fy hyfrydwch mwya’ erioed. 


5 Cerdd yn mlaen, mae'm hofnau'n darfod, 
Ond dy weled di ger llaw; 
Ond dychwelant mewn mynydyn 
Os tydi a sefi draw: 
Gwna bob pryd i f'enaid drud 
Bwyso ar dy fynwes glyd. Ww. 


781. Dysgwyl am iachawdwriaeth. 
8. 7.8.—Holstein, 188. Revel, 186. 


MAE lluoedd Pharoah'n canlyn— 
Beiau llidiog, cedyrn, cry'; 
Moroedd maith sy'n rhuo'u tônau, 
Rhwystrau creulon o bob tu: 
Tyr'd yn mlaen, Iesu glân, 
Ti bia'r dyfroedd mawr a'r tan. 


all 


PROFIADAU OREDADYN. 


2 Mi debygwn gwelai'r boreu, 
Haul yn codi oddi draw, 
Iachawdwriaeth rad yn nesu, 

Hedd a phardwn yn ei llaw; 
Y mae'r wawr, hyfryd awr, 
Bron a thori maes yn awz. 


9 Minau ar y mur ddysgwyliaf, 
Gwn na oeda dim o'i droed; 
Ni w'radwyddwyd îs y nefoedd 
Neb ddysgwyliodd wrtho erioed: 
Pan ddêl dydd, af yn rhydd 
O'r hyn yn fy mhoeni gydd. Ww. 


782. Cysgod yn y dydd blin. 
8.. 7. 3.—Holstein, 188. Moldavia, 187. 


RTH dy ystlys rwyf yn aros, 
W Wrth dy ystlys mae fy lle; 


Yn dy fynwes mae fy ìletty 
Diogelaf îs y ne': 

Noddfa yw, byddaf byw 

Dan gystuddiau o bob rhyw. 


2 Caled yw dyoddef cystudd 
Mewn anialwch maith yn hir; 
Methu teimlo pur ddyddanwch, 
Addewidion Canaan dir: 
Ond fe ddaw, maes o law, 
Sypiau peraidd oddi draw. 


9 Ffarwel oll o dan yr wybren, 
Mi wnes ddewis hyfryd, gwiw, 
O drysorau uwch pob meddwl 
y'n guddiedig yn fy Nuw: 
Rhydd i lawr gawod fawr 
Pan y delo'r gyfyng awr. We 
b4, 


PROFIADAU CREDADYN. 


X83. Gair o enau Duw. 
8. 7. 3.— Priscilla, 180. Gwahoddiad, Y. 71, 
OLWG, Arglwydd, ar dy wyneb 
Sydd yn codi'r marw o'r bedd; 
Mae agoriad nef ac uffern 
Yna i'w deimlo ar dy wedd: 
Gair dy ras, pur ei flas, 
'Nawr a ddetgly 'nghalon gas. 


2 Arglwydd, danfon dy leferydd, 
Heddyw, yn ei rwysg a'i rym, 
Dangos fod dy lais yn gryfach 
Nag all dyn wrthsefyll ddim; 
Cerdd yn mlaen, nefol dân, 
Cymmer yma feddiant glân. 


3 Tyred bellach, tyr'd yn ebrwydd 
Ac anadla'r gwyntoedd cryf, 
Sydd yn nerthu'r pererinion 
I wynebu gelynion hyf;— 
Yn gwnvyd grym Satan lym 
Mewn mynydyn fyn'd yn ddim. W. 


784.  Ypererin yn yr anialwch. 
8. 7. 3.—Rheidiol, 16l.. Gwahoddiad, Y. 71. 
Ro i mi yfed, 'rwy'n sychedig, 
Ddŵr y ffynon loyw, lawn, 
Darddodd allan o dy ystlys 
Ar Galfaria un prydnawn: 
- Gwaed fy Nuw, 'n unig yw, 
Yich fy meiau dua'u rhyw. 


2 Edrych arnaf mewn tangnefedd— 
Dy dangnefedd hyfryd, mae 
Fel rhyw afon fawr lifeiriol 
Yn ddiddiwedd yn parhau; 
Môr o hedd yw dy wedd 
Sy'n goleuo'r byd a'r bedd, 
3 


PROFIADAU CBEDADYN. 


3 Maddeu fel y cyfeiliornais, 
Weithiau i'r dwyrain, weithiau i'r de; 
Maddeu drachwant cas fy nghalon 
I ymado maes o dre': 
Dwg yn ol f' ysbryd ffol, 
I dy dirion dawel gôl. w. 


185. Paham y mae Duw yn pdlhau ? 
8. 7. 3.—Rheidiol, 191. Priscilla, 190. 


Be yw'r achos fod fy Arglwydd 
Hawddgar, grasol, yn pellhau ? 
Yn guddiedig neu yn gyhoedd 
Mae rhyw bechod yn parhau: 
Tyrd yn awr, tor lawr 
Fy anwiredd, fach a mawr. 


2 Chwilia, f'enaid, gyrau'th galon, 
Chwilia'i llwybrau maith o'r bron, 
Chwilia bob,ystafell ddirgel 
Sydd o fewn i gonglau hon: 
Myn i maes bob peth cas. 
Sydd yn atal nefol ras. 


3 'Nawr 'rwy'n gwel'd, y mae'n ehedeg 
Mewn i'm calon ac i maes, 
Fil o bethau sy'n wrthwyneb 
I egwyddor dwyfol ras: 
Uffern hd ynt i gyd 
Sydd yn erbyn f'enaid drud. 


4 Dyma ryfyg yn ei allu, 
Dacw annghrediniaeth fawr, 
Bob yn ail yn curo f'enaid, 
Yn cytuno i'm cael i lawr: 
Dal fi i'r lân, 'dwyf ond gwan, 
Mi gaf goncwest Be man. 








PROFIADAU CREDADEN. 


5 Dal fi'n gadarn hyd nes delo 
Amser byfryd o ryddhau, 
A chael, yn lle temtasiynau, 
Yn dragwyddol dy fwynhau: 
Dyna'r pryd—gwyn fy myd, 
Derfydd fy ngofidiau i gyd. w. 


786. _ Gweddi am brofi nerth y groes, 
8. 7. 38.—Rheidiol, 191. Iorddonen, Y. 65. 


TYRED, Arglwydd, â'r amseroedd, 
Mae fy enaid am fwynhau— 

Pur dangnefedd heb dymhestloedd 
Cariad hyfryd a didrai 

Gwledd o hedd tu yma i'r bedd, 

Nid oes ond dy blant a'i medd. 


2 Rho i mi awydd cryf, disigl, 
Heb amheuaeth ynddo ddim, 
Gan nad beth fo arnaf eisieu, 
Dy fod di yn Briod im: 
Gwel'd fy rhan, ddeil i'r lân, 
Yn mhob brwydr, f'enaid gwan. 


8 Nid all dim o'r storom danbaid, 
Nid all dim o'r gwyntoedd cry', 
Guro i lawr yr enaid egwan 
Welo'i drysor ynot ti: 
Teimlo'th hedd, gwel'd dy wedd, 
Gongcra angeu tu yma i'r bedd. 


4 Af ar hyd fy ffordd yn ddiddig, 
Af ur hyd fy ffordd yn hy', 
'Teithia'r anial mewn gorfoledd 
O hyd golwg atat ti: 
D’eiriau di melus cu, 
8ydd yn ddigon jaya 


PROFIADAU CREDADYN. 


5 Pan y collwyf wel'd dy wyneb, 
Pan annghofiwyf waed dy groes, 
Dyna'n dyfod fel y diluw, | 
Dywyll, anial, ddyrys, nos: 
Gradd o ffydd, wed'yn gydd, 
Dawel, deg, yn dod â dydd. Ww. 


787.  Hiraeth am ben y daith. 
8. 7. 3.—Priscilla, 190. Gwahoddiad, Y. 71. 
ARGLWYDD, tyred â'r newyddion 

Sydd yn gweithio llawenhau, 
Ac aed heibio'r noswaith dywyll 
O och'neidio a thristau, 
I mi'n glir wel'd y tir 
Brynwyd trwy ddyoddefaint gwir. 


2 Gad i'm henaid lanio yno 
Y mae'r tônau'n fawr eu grym, 
Ac ni all fy enaid ofnus 
Ddal eu pwysau anferth ddim: 
D'angeu drud, tra'n y byd, 
Fydd fy nghysur oll i gyd. 


3 O! na welwn gopa'r bryniau, 
Mae f'Anwylyd yno'n byw; . 
'Rwyf yn caru'r gwynt sy'n hedeg 
Dros fy Nghanaan hyfryd wiw: 
Fedd y llawr ddim yn awr 
Leinw le £y Arglwydd mawr. w. 


189. Anhawsderau y daith. 
8. 7. 3.—Priscilla, 190. Walworth, 189. 
)* i mi fod yr addewid 
Wedi ei rhoddi gan fy Nuw, 
A bod gair o enau'r nefoedd 
Uwch gelynion o bob rhyw: 
Ei addewid ef, gadarn gref, 
Arwain eiddil gwan i'r nef. 
538 





PROFIADAU CREDADEN. 


2 Yr wyf bron a digaloni 
Pan bwy'n gwel'd rhyw lwybr cul, 
Rhwng rhyw greigydd serth dychrynllyd, 
Lle tramgwyddodd lawer mil: 
F'enaid gwan, yn y man 
Ddringa eto fyny i'r lân, 
9 Byddai'n gynu ar rai oriau, 
Pan dybygwyf nad oes dyn 
Sydd yn teithio llwybrau newydd 
Beunydd ond myfi fy hun: 
Eto llu welaf 
Fu'n gyfeilliôn i myfi. 


4 Dyna'r pryd mae'n fwyaf cyfyng, 
Pan bo gelyn ar bob llaw, 
Un o'm hol am fy mradychu, 
Un o'm blaen i1'm-aofni draw: 
Eto i'r lân, f'enaid gwan 
A tra Iesu i mi'n rhan. W. 


789. RHAN IL 


HWNG Pihahiroth a Baalsephon, 
Tra bwyf byw mi gofia’r lle, 
Mewn cyfyngder eithaf caled, 
Gwaeddodd f'enaid tua'r ne'; 
Yn ddioed, dyma'n dod 
Waredigaeth fwya' erioed, 


2 Aros ronyn, barwyd i mi 
Ti gai weled cyn y nawn, 
Fyrdd yn soddi yn y dyfnfor 
O elynion creulon iawn; 
Maes o law, gwynfyd ddaw, 
Ti gai ganu'r ochr draw. 


9 Y mae dyfroedd Marah'n chwerw, 
Fyth yw hyfed gdydd â nos; 


a 


PROFIADAU CREDADYN. 


Iesu! gwyddost ti beth ydyw 
Dwyn y bwysig, boenus groes: 
Rho i mi wir gariad pur, 
Ffrwythau peraidd Canaan dir. 


'40 gwna i mi brofi sypiau— 
Sypiau peraidd rawn y wlad, | 
Blas maddeuant pur a heddwch, | 
p Gwleddoedd hyfryd tŷ fy Nhad: 
hwy', 'r perlau mwy, 
Cloddiwyd yn ei farwol glwy'. w. 


T90. | Nerih yn Nuw a'i air. 

. & 7, 8.—Priscilla, 190. Rheidol, 191, 

RGLWYDD, edrych ar bererin, 
Sy'n myn'd tua'r wlad sydd well, 
Ac yn ofni swn llifogydd 
Wrth eu clywed draw o bell: 
'Dwyf ond gwan, dal fi i'r Jan, 
Mi orchfygaf yn y man. 


2 Ti gai'r enw a'r anrhydedd, 
A'r gogoniani yn y man, 
Am, o ddyfnder maith trueni, 
I ti i wared f'enaid gwan: 
Nid oedd un ond dy hun 
All’sai wared aflan ddyn. 


3 Mi af trwy'r byddinoedd cryfion 
. Yr estroniaid gwaetha' u rhyw, 
Ond cael gweled fod o'm hochr 
Addewidion gwir fy Nuw: 
Congcro wnair, ar ei air, 
Y gelynion gwaethaf gair. Ww. 
791. | Noddfa yn Nuw. 
8. 7. 3.—Moldavia, 187. Revel, 186. 


pm. r eiddil yn ymdreiglo 
At y ffynon loyw rad: 
540 


PROFIADAU CREDADYN. 


Dacw’r aberth pur yn gwaedu, 
Golch fy enaid yn y gwaed: 

Bhoddwyd briw i fy Nuw— 

Golchir beiau dua'u lliw. 


2 Dinas noddfa gaed o'r diwedd 
Fry o fewn ystlysau'r nef, 
Ac nas gall fyth mo'r dialydd 
Dreiddio i mewn i drothwy'r dref: 
Ty fy Nhad, dinas rad, 
A bwrcasodd dwyfol waed. 


3 Minau, bellach, orfoleddaf, 
Mae fy mywyd gwerthfawr iawn 
Wedi ei roddi 'nghudd i gadw 
Mewn Cyfryngwr perffaith lawn: 
Abl yw, mae yn Dduw, 
Ceidw f'enaid byth yn fyw. W. 


192. Gweddi am nerth a chyfarwyddyd. 
8. 3. 6,— Llannor, Yv. 73. 
ESU, 'Mrenin mawr, a'm Priod, 
Bydd wrth raid 
I mi'n blaid 
I orchfygu pechod. 


2 Tra fwy'n trigo'n yr anialwch, 
Gwel'd yn wir 
D'wyneb pur 
Yw fy ngwir ddyddanwch. 
9 Tua Salem euraidd arwain 
F“enaid llaith, 
Ar ei daith, 
Nes bo'm gwaith yn gorphen. 
4 Iesu! eisoes est a'm calon; 
F'enaid cu'n 
Llechu sy'n 
Ddifrad rhwng oy ddwyfron.. 





PROFIADAU CREDADYN. 


5 Par im aros mwy'n dy freichiau: 
Boed fy nyth 
Ddedwydd byth 
Yn dy ddilyth glwyfau. 


6 Pan bwy'n sengu llwybrau angeu, 
Pliag pob braw, 
Rho dy law, 
Dangos im dy glwyfau. w. 


193. Mwy o gymdeithas â Duw. 
Tau. 611.—Gethsemane, 255. Newport, 201. 
ABGEWYDD, ffoed cymylau mwy, 
Grym euogrwydd damniol glwy’;' 
Rho i mi brofi'th ddwyfol hedd 
Afon bur tu yma i'r bedd, 


Fel y gallwyf ddydd a nos, 
Ymddigrifo yn dy groes. 


- 2 Ffarwel bob peth yn y byd 
Twyll a gwagedd ych i gyd; 
Y melusdra pennf gawn, 
Gwenwyn du sydd ynddo'n llawn: 
Iesu! 'does o nefol rîn 
Ond dy wleddoedd di dy hun. 


3 Nid wy'n ceisio gan fy Nuw 
Heddyw hawddfyd o un rhyw; 
Rho i mi feddu'th Ysbryd cun— 
Llechu'n agos it dy hun, 

Ti gai'm cynal dan bob croes, 
Goleu ddydd neu dywyll nos. 


4 Ac er lleied yw fy ngrym, 
Dan dy aden d'ofnaf ddim; 
Mymryn bach o'th gariad drud 
Sydd yn fwy nag uffern lid: 
Gwel'd dy wedd a chredu'th waith 
F'enaid ddwg i ben ei daith. 
542 


PROFIADAU CREDADYN. 


5 F’enaid gwel Galfaria fryn, 
Yno congerwyd angeu'n llyn, 
'Yno maeddwyd gallu'r bedd, 
Yno prynwyd dwyfol hedd: 
Y greadigaeth heddyw sy 
Dan awdurdod Iesu cu. W. 


194. | Arweiniad trwy'r anialwch. 
Tau. 611.—Gethsemane, 205. Berlin, 200, 
?'D WY'N diffygio ar fy nhaith, 
Hir yw'r anial dir a maith; 
Drygau mawrion, ar bob llaw, 
Sydd o'r Aipht i'r Ganaan draw; 
Llewyrch niwl a llewyrch tân 
'N unig all fy nwyn yn mlaen. 


2 Tyr'd o 'mlaen trwy'r dywyll nos, 
Dwg fi dros bob anial ffos; 
Dalfii'r lân; O! na’d fi lawr; 
Serth yw'r graig, mae'r cwymp yn fawr: 
'Nol fy nghlwyto, 'does iachad 
Ond yn unig yn dy waed. W. 


195. Hedd o Galfaria. 
7, 4.—Abcrafon, 209. Essex, 208. 
O GALFARIA mae fy hedd 
A fy mywyd; 
Ac oddi yno mae fy ngwledd, 
Nefol hyfryd; 
Ac o tan ei aden wiw 
Fyth arosaf, 
Ac mi ganaf tra fwyf byw, 
Haleluwia. 
2 Ymddifyraf wrth ei groes, 
Yn fy mlinfyd, 
Ac mi gofia’i ddwyfol loes, 
Nerth .fy mywyd; 


PROSIADAU CREDADYN. 


Yn mhob cystudd a phob gwae 
Ymfoddlonaf; 

Y mae'r diwedd yn nesau; 
Haleluwia. 


9 Dedwydd wyf, mi ganaf mwy, 
Dydd sy'n gwawrio, 
Caf Sy ha m ane glwy', 


Nes aod allen o bob pla 
Mi ddysgwyliaf, 

Ac ar fyrder canu wnaf, 
Haleluwia. Ww. 


196. Ymgeedd yr efengyl. 
T. 4.—Patmos, 201. Tiberias, 232. 


SU! cymer fi yn dy gôl, 
Rhag diffygio, 
Na'd fy enaid bach yn ol 
8ydd yn crwydro; 
Arwain fi trwy'r anial maith 
Aml ei rwydau, 
Fel na flinwyf ar fy nhaith 
Nes myn'd adre'. 


2 Rho dy heddwch dan fy mron— 

Ffynon loyw; 

Ffrydiau tawel, nefol hon 
Fyth a'm ceidw; 

Os caf yfed dyfroedd pur, 
Mi drafaelaf 

Fryniau ucha'r anial dir— 
Ni ddiffygiaf. 


8 Gwedd dy wyneb siriol sy 
Yn gorchfygu 
Y gelynion creulon, cry', 
Oedd yn maeddu;. 
544 


PROFIADAU CREDADYN, 


Gwedd dy eb serchog yw 
Fy holl îechyd, 

Dyna alwaf tra fwyf byw 
I mi'n wynfyd. Ww. 


G97. | “Byddaf hyfryd yn Nuw.” 
7. 4.—Aberafon, 209, Llanfair, 232. 


E ai'r ddaear, fawr ei rhod 
Lawr i'r dyfnder, 
A phe'r cyfan arni'n bod 
A ddyddymer; 


A'i drugaredd, 
Bydd fy ngobaith cadarn, clir, 
Hyd y diwedd, 


2 Pe ai dynion, fawr a mân, 

Yn elynion, 

Ac ymddifad awn yn lân 
O gyfeillion; 

Uh yw 'nghyfaill a fy Nuw— 
Frawd ffyddlonaf; 

Minau,'n farw ac yn fyw, 
Fyth n'i caraf. 


8 Pe doi cystudd yn ei rym 
I fy mrofi, 
Gwasgu'r eiddil gwan yn ddim, 
A'i orchfygu; 
Edrych wnawn i'r dwfn fedd,. 
Ac ni syflid, 
Ond cael teimlo nefol hedd 
Fy Anwylyd. 
4 Pe doi dae'r ac uffern fawr, 
Yn eu gallu, 
I daflu f'enaid gwan i lawr, 
Sy'n llewyga; 





PROFIADAU CREDADYN. 


Os o dan ei aden wiw 
Caf ymguddio, 
Safai'r storom waetha'i rhyw 
Nes êl heibio. w. 


798. | Oyffesyr edifeiriol. 
7. 4.—Patmos, 210. Tiberias, 232. 
MD a wnaf, dan godi'm llef, 
A chyfadde'— 
Pechu wnes yn erbyn nef, — 
O'th flaen dithau; 
Nid wyf deilwng fab i ti, 
Dad trugarog: 
Rho lei mi yn dy dŷ 
Fel gwas cyflog. 
9 Blinais, blinais ar y wlad 
Lle mae pechu; 
Am ddod adre' i dŷ fy Nhad 
'Rwy'n hiraethu; 
Bydd dy hunan, Iesu mawr! 
Yn fy nerthu: 
N'ad im roddi f'arfau i lawr 
Nes gorchfygu. AN. 


799. Mawl am arbediad. 
7, 4.—Joanna, 124. Tiberias, 232. 
Ree. na buaswn'n awr 
Yn y fflamau, 
Wedi cael fy nhori i lawr 
Am fy meiau; 
Gen fy mod i heddyw'n fyw, 
Mi rof deyrnged 
O glod a mawl i'm Harglwydd Dduw 
Am fy aibed. 


2 Rhyfedd yw i Dduw crioed 
Edrych arnaf; 
546 





PROFIADAU CREDADYN. 


Mawr yw'm rhwymau i roi clod 
I'r Goruchaf; 

Os ca'i 'nwyn i ben fy nhaith 
Yn ddiangol, 

Moli Iesu fydd fy ngwaith 
Yn dragwyddol. -— G.L. 


800. Gweddi, am gymdeithas â Duw. 
ilau.—Joanna, 214. Wareham, 213. 
O' TYRED, f'Anwylyd, fy Argiwydd yn ddyn, 
Preswylia mewn teml a godaist dy hun: 
Dy lais sy mor beraidd, mor hyfryd dy wedd, 
Dy olwg sy'n congero marwolaeth a'r bedd. 


2 O! na'd i mi gwympo, nid ydwyf ond gwan, 
Bydd rhyngwyf a'r saethau, a chynal fi i'r lân. 
Fe'th glwyfwyd di unwaith ar Galfari fry; 
Oddi yno doed rhyddid yn unig i mi. 


9 Boed cof am y mynydd, boed cof am yr awr, 
Daeth ffrydiau o ystlys fy Arglwydd i lawr, 
Gwaed wedi ei gymysgu â dwfr yng ghyd, 
Mwy gwerthfawr bob dafn o hono na'r byd. 


+ Boed i mi'n hyfrydwch o foreu hyd nos, 
I ganu am gariad a chongewest ei groes— 
Gogoniant ei berson, rhinweddau pob gras, 
Trwy boenau ofnadwy yn ennill y maes. 


5 Gâd i mi gael heddwch y perl sy'n fwy drud 
Na meddiant holl India'r gorllewin i i gyd; 
Mae gradd o dangnefedd fy Iesu mo'r fawr, 
Fe bwysa ei hunan y nefoedd a'r llawr. w. 


801. Nesau tua phen y daith. 
11au,—Joanna, 214, Wareliam, 213. 
Mee hymdaith dros fryniau i'r gwledydd tu | 


Mae'n diango o'm golwg, bob ardal ger llaw; 





PROFIADAU CREDADYN. 


'Rwy'n gwel'd trwy'r addewid lawn sior a drud, 
Y tiroedd bwzcaswyd cyn seiliad y byd. 

2 Os melus oedd dechreu, mwy melus yr hedd, 
Pa nesaf cyrhaeddom i ardal y bedd; 
Mae nngeu, mae pechod, o'u bron yn gwanhau, 
I diroedd y bywyd a ni'n agoshau. 

3 Mae enw f'Anwylyd mor anwyl, mor fawr, 
Hyfrydwch y nefoedd, hyfrydwch y llawr; 
Ni dderfydd ei garu, ni dderfydd ei glod, 
Pan ng byddo seren yn uchder y rhod. w 


802. Gair ein Duw a saif bylh. 
11au.—Joanna, 214. Wareham, 213. 
{ E ddarfu pob ofn, y gair ddaeth i maes 
O arfaeth y nefoedd sy'n rym ac yn ras; 
Yr hyn ysgrifenwyd yn llyfr y nen, 
Pe uffern i'w erbyn, ddaw'n ddiau i ben. 
2 Cniff trallod, a chystudd, a gwialen, a gwae, 
Gwawd, ing, ac erlidiau, i guro fy maì; 
Caiff angeu ei hunan fy rhoddi yn rhydd 
O'm cedyrn gadwynau cyn collwyf y dydd. 
3 Y clod, a'r gogoniant, a'r gallu, bob rhyw, 
A redo fel moroedd i enw fy Nuw; 
Y dechreu a'r diwedd, o'r ddaear i'r nef, 
O ras ac o haeddiant ei hunan yw ef. w. 


803. Ymorphwys ar aberth y groes. 
llau.—Wareham, 213. Joanna, 214. 
FT enaid, ymorphwys ar aberth y groes; 
'Does arall a'th gyfyd o ddyfnder dy loes: 
Offrymodd ei hunan ‘yn ddifai i Dduw; 
Yn haeddiant yr aberth mi gredaf caf fyw. 
2 Mae mynyd o edrych er aberth y groes 
Yn tawel nyna môr tônog fy oes: 
Mae llewyrch ei wyneb yn dwyn y fath hedd, 
Nes diffodd euogrwydd a dychryn y bedd. w. x. 


PROFIADAU CREDADYN. 
804. Rhyfeddodau gras. 


. i1au.—Joanna, 214. Wareham, 213. 
RHYFEDDOD, rhyfeddod i Brynwr y byd. 
Roi'i enaid yn aberth, yn daliad mor ddrud, 
I godi pechadur o ddyfnder ei wae, 
A'i ddwyn i ogoniant byth, byth, i barhau. 


2 O bellder tragwyddol y gwelodd efe 
Nad oedd gynorthwywr i ddyn îs 7 ne’; 
Addawodd ei einoes, fe'i rhoddodd i lawr, 
I gadw pechadur; ei gariad oedd fawr. 


3 Ei ras a'ì cymhellodd yn wyneb y groes; 
Ei fraich a'i hachubodd yn nyfnder ei loes; 
Cadd lawn fuddugoliaeth ar Galfari fryn, (AN. 
Mewn gwendid gorchfygodd; ni ganwn am hyn. 


805. | Awydd gweled diwedd y daith. 
Sau. 8ll.—Salome, 218. 
W^TH gofio'r Jerusalem fry, | 
Y ddinas preswylfa fy Nuw, | 
Y saint a'r angylion y sy 
Yn canu caniadau o bob rhyw, 
Ac yno mae 'nhrysor i gyd, 
. 'Nghyfeillion a'm brodyr o'r bron; 
Fy nghalon sy'n brefu o hyd 
Yn fuan am fyned i hon. 


2 enaid sychedig i sydd, 

Fy rth deithio dros fe niau mor faith, 

Yn dysgwyl yn dawel bob dydd 
Cyfarfod â diwedd fy nhaith; 

Fel darfo fy ngofid a'm gwae, 
Fy nhrallod, fy mlinder, a’m poen, 

A dechreu'm gorfoledd didrai 
Caniadau tragwyddol i'r Oen. 


3 Er gofid a blinder o hyd, 
A rhwystrau bot mynyd o'r nwr, 


PROFIADAU CREDADYN. 


Gelynion echryslon i gyd 

Sy'n curo fy ysbryd 1 lawr; 
Fy enaid lluddiedig a ddaw 

Trwy stormydd, trwy ddnau, trwy dân. 
Er gwaethaf pob dychryn a braw, 

I'm cartref tragwyddol yn lân. 


4 Mi garaf f'Anwylyd o hyd, 

Fy Mhrynwr, fy Mhriod, a'm Pen; 
O'r diwedd fe sugnodd fy mryd 

O'r ddaear i'r nefoedd uwch ben; 
Gwyn fyd pe cawn orwedd yn awr 

Yn llonydd yn ngwaelod fy medd, 
Mi godwn ar doriad y wawr 

Yn fuan i weled ei wedd. w. 


806. Y gongcwest ddiweddaf. 
8au. 8Ìl.—Salome, 218. 


pEHADUR wyf, fArglwydd a'i gŵyr— 
Pechadur a garwyd yn rhâd: 

Pechadur a gliriwyd yn llwyr 

Xn rhyfedd trwy rinwedd y gwaed; 
Pechadur a orfu fyn'd trwy 

Ystormydd o ddyfroedd a thân; 
Pechadur na orphwys byth mwy 

Nes dringo i'r nefoedd yn lân. 


2 Y rhyfel o'n hochr ni sydd, 
Er cymaint ein tuchan a'n cŵyn; 
Pwy eto erioed gollodd y dydd 
Trwy waed yr Immanuel mwyn? 
Fe ddrylliwyd fy Arglwydd yn friw 
Rhwng lleiddiad ar Galfari fry; 
Wel bellach, fe'i molaf tra'n fyw, 
Fe brynodd y uefoedd i mi. 


9 Pryd hyny caf glywed y gair— 
Y gair sydd felusach nag un, 
650 


PROFIADAU CREDADYN. 


Yn seinio ffurfafen y nef 
O enau f'Anwylyd ei hun:— 
“* Dewch, blant bendigedig fy Nhad, 
Dewch, etholedigion i gyd, 
Meddienwch y deyrnas yn rhad 
Bar’toed i'ch cyn seiliad y byd:” 
4 Y Baradwys af iddi cyn hir, 
Mae afon y bywyd yn hon, 
Yn llifo fel grisial yn glir, 
I ddiodi'r sychedig o'r bron; 
Mae hefyd yn nghartref fy Naf 
Afonydd o laeth ac o fêl; 
Wel bellach, tuag yno mi af, 
A deued hi fel ag y dêl. 


5 Fe'm cod i ben Nebo yn llyn, 
Caf weled Gwlad Canaan o'i bron, 
Y ddinas ces ganwaith cyn hyn 
Addewid o fyned i hon; 
Ac yma caf adael fy nghnawd 
'Lawr eilwaith i'r ddnear y bu, 
A'm suo yn mreichiau fy Mrawd 
I ganol Jerusalem fry. w. 


807. Sychedig yw fy enaid am Ddu. 
5. 5. 6. 5.— Cysur, 219, 
AI. 'nghalon yn friw, 
Mewn sycbed 'rwy'n byw, 
Am yfed o'r dyfroedd 
Sy'n nefoedd fy Nuw: 
O Arglwydd! fy Naz, 
Bryd, dywed, y caf 
Wel'd gwedd dy wynebpryd, 
Haul hyfryd yr haf? 
2 Cof genyf y pryd 
XY buom ynghyd 
Yn rhodio mewn cariad 
Uwch cyrhaedd y byd; 


CYSTUDDIAU. 


Tyr'd, sathra y llu, 
Uffernol rai sy 
Yn atal fy enaid 


Rhag hedeg fry, fry. 


9 Fy enaid dan wae 
Mewn syched y mae, 
Drachefn am brofi 
Dy hedd a'th fwynhau; 
Duw ffyddlawn erioed 
Y cefaig dy fod, 
Dy heddwch fel afon 
Yn dirion im' dod, We 


CYSTUDDIAU. 


808. Mwynhad o Dduw mewn cystudd. 
M. H.—Babilon, 35. Spires, 89 


YSTUDDIAU mawrion o bob rhyw 
J 8ydd yn y byd 'rwy'n awr yn byw 
Pan ddarffo un, daw'r llall yn glau, 
Ac felly nghystudd sy'n parhau. 


2 Ond mwy na'm holl gystuddiau o'r bron 

Yw colli gwedd dy wyneb llon; 
Dy absenoldeb Iesu cu, 
'N rhyw ddirfawr boen im henaid sy. 

8 Gronyn o'th hedd a'th gariad drud 
A etyb fy nghystuddiau i gyd; 

On'd rhyfedd iawn y rhinwedd sy 
Mewn lleied gradd o'r nefoedd fry. 

4 Rho nerth dy hedd, rho faeth dy ras, 
Nes myn'd yn lân o'r byd i maes; 
Boddloni wnaf, O Arglwydd glân ! 

l'm holl gystuddiau fawr a mân. Ww. 
552 





CYSTUDDIAU. 


809. | Oystudd yn ffrwylh pechod. 
M. H.— Brynteg, y. 5.. Melindwr, 32, 


Y enaid tua'r nefoedd hed, 
A thaena'th galon yno ar led, 
A doed cystuddiau i mewn yn lli, 
Fe'u taflaf i dy fynwes di. 


2 "Does unrhyw ofid unrhyw boen 
Na wasgodd ar yr addfwyn Oen; 
Ac yn eì ofid ef a'i gri 
Mae holl esmwythder f'enaid i. 


3 Mi wn mai 'meiau duon drud, 
yw r achos o'm cystuddiau i gyd; 


ymud fy mni, fe gwymp y ffon 
Oub sanctaidd law y fynyd hon. 


4 "Does yn dy galon ond lleshâd, 
Maddeuant, hedd, a gwir iachâd; 
Cymer dy, ffordd; ;” ynot yr wyf 
Yn credu 'nawr,—iachâ fy nghlwyf.  w,' 


810. Ymddatod oddi wrth y creadur. 
8. 8. 8.—Nazareth, 43. Rhosyn Saron. 


M^" brodyr i mi aeth yn mlaen 
Trwy ddyfnach dŵ? a phoethach tân; 
Ac eto gorchfygasant hwy 

'Dyw'r dyfroedd'r aethum tr trwyddynt ddim 

Mewn lled a dyfnder nerth, a grym; 
Paham yr ofnaf finau mwy ? 


2 Fy enaid, cred byth yn dy Dduw, 
Na fydd anfoddlon tra yn fyw 
Yr ydwyt beunydd yn nesau 
I wlad mae cariad fel y môr 
Yn uno'r saint a'r nefol gôr— 
Tragwyddol eydsain pur ddi-drai. 
3 


CYSTUDDIAU. 


3 'Dwy 'nabod dim o'r nefol le, 
Ond gwyn fyd na fawn ynddo fe: 
'Rwy'n caru pawb o fewn y wlad; 
Y dymher nefol fwyn sydd fry 
Yn awr ddymunwn genyf fi; 
Fy nghartref ydyw tŷ fy Nhad. w. 


811. Byr ysgafn gystudd. 
M. 8.—Dyfrdwy, 63. Llandeilo, 71. 
Os yw'm gofidiau yn y byd 
I bara byd y diwedd; 
O fewn y nef fe dderfydd hyn 
Troir tristwch yn orfoledd. 


2 Pa fwyaf gawn o wres y dydd, 
Mwy yno fydd ein moliant; 
Cawn, yn lle'n cystudd byr a'n chwys, 
Dragwyddol bwys gogoniant. 
3 Nis oedwn mwy nes dringo'n llawn 
Tr man y cawn breswylio— 
I'r lan i ben y tawel fryn 
Mae miloedd yn dysgleirio. 
4 F'enaid blinedig yn eu plith 
Yn dawel byth gaiff orphwys: 
'Nol teithio 'ngwres yr haul a'r dydd, 
Mor felus fydd Paradwys. 
5 Pryd hyn pereiddia Duw o'r bron 
Holl chwerwon ddyfroedd Marah; 
Pryd hyn y try pob chwerw nant 
Yn win 1 1 lant Jehofa. W. 


812. | “Ti ydwyt loches i mi”” 
M. C.—St Stephan, 78 Abbey, 387. 
O! ANGHREDINIAETH íawr ei grym, 
Ti roddaist i mi glwy’; . 
Ond d’wed a fynost, credu wnaf 
Fod doniau'r nef yn fwy. 
554 


CYSTUDDIAU. 


2 Fe'm golchir yn fy Bghystudd trwm, 
Fe'm purir yn y 
Ac mi ddof allan, pan 1 ddêl dydd, 
Wedi fy nghânu'n lân. 


3 Anffyddlon i mi trodd y byd, 
Anffyddlon dynol ryw; 
Ond 'rwyf yn rhedeg trwyddynt oll 
I fynwes bur fy Nuw. Ww. 


813. “Edrych ar y pelhau ni welir.” 
7.6. D.—Bremen, 112. Grafenborg, Y. 34. 


AE cwmwl mawr o dystion 
Yn iach yr ochr draw, 
I'n Harglwydd a fu'n ffyddlon 
Yn myd y poen a'r braw; 
Yn ol eu traed dilynwn, 
dir y blinder maith; 
Ar air ein Harglwydd pwyswn 
Nes dod i ben y daith. 


2 Er myn'd trwy fflam a dyfroedd 

Medd gair ein Iesu glân, 

“Ni'th foddir yn y moroedd 
Ni'th losgir yn y tân:” 

Fe rydd lawn waredigaeth 
I'w eiddo cyn bo hir; 

Cânt seinio “ Iachawdwriaeth, ” 
O fewn i i'r nefol dif T. J. 


8 14. Pren yn Marah. — 
1. 6. D—Manhelm, 111. Syria, y. 33. 
i? dod o hyd i Marah, 
A'i ddyfroedd chwerw'u blas, 
Mae'm Iesu i'w pereiddio, 
Melusa hwynt a'i ras; 
Lle bynag byddo 'Mhrynwr, 
Pob storm yn dawel fydd, 


CYSTUDDIAU. 


Pob gŵyr a wneir yn uniawn, 
Pob twyllwch droir yn ddydd. 


2 Os cyfyd gwynt tymhestlog, : 

Os rhua tônau'r môr, 

Mae'r hwn mae 'ngobaith ynddo 
A'i enw'n gadarn Iôr; 

Yn nghanol pob rhyferthwy, 
Gall Iesu unrhyw awr, - 

A gair ogtegu'r cyfan, 
A gwneyd tawelwch mawr. 


9 Beth bynag wnelo’n gerbyd, 

Pan at ei blant mae'n dod, . 

Ai'r gwynt, ai'r tân, ai'r cwmwl, 
Er lles caiff iddynt fod; 

Ac er eu holl amheuon, 
A'u hofnau o bob rhyw, 

Efe ei hun gydd ynddo, 
A digon, digon yw. 


4 Rwy'n cofio'i felus eiriau— 
Caiff pob peth îs y nef 
Gydweithio er daioni 
I'r rhai a'i carant ef; 
Trysorau o ddoethineb 
I drefnu ynddo gydd, 
Trysorau gras @ chariad, 
I wneyd pob rhwymau'n rhydd, 


5 Yn holl drallodau bywyd, 
Er dued fyddo'r nen, 
Dvogel ydyw'r angor 
Sydd fry tu fewn ì'r llen; 
Mewn einioes, ac yn angeu, 
Fe ddeil, can's sicr yw; 
Ni cholli'r byth mo'r afael 
Nes myn'd yno L fyw. B. O. 
556 


CYSTUDDIAU. 
815. Dilyn y praidd. 


M. B. pD.—Pererin, Y. 44. Eden, Y. 46. 
PERERIN wy'n y byd, 
Ac alltud ar fy hynt, 
Yn ceisio dilyn ol y praidd— 
Y tadau sanctaidd gynt; 
I 'mofyn gwlad sydd well, 
Er bod yn mhell yn ol, 


Trwy gymhorth gras, yn mlaen mi af, 
Dilynaf finau'u hol. 


2 Os rhaid ymdrechu dro, 

Milwrio a dwyn y groes, 

A myn'd dan ŵg a gwawd y bvd, 
Dros enyd fer fy oes; 

Oaf goron gyda'r saint, 
T ddol fraint sy’n ol; 

Trwy gymhorth gras, yn mlaen mi af, 
* Dilynaf finau'u hol. D. J. 


816. Morio tuag adref. 
6. 8.— Alexandria, 139. Dolgellau, y. 48. 
MDEITHYDD wy'n y byd, 
Fel rhai o'm tadau gynt, 
Sy'n morio lawer pryd 
Yn erbyn llanw a gwynt; 
Mae ngolwg wiw tua'r hyfryd wlad 
Lle mae fy Nhad a'm ffryndiau’n byw. 


2 Mae'r tônau lawer gwaith 
A'r stormydd mawr eu stŵr, 
Yn euro f'ennid llaith 
Nes byddo dan y dŵr; 
Ond Iesu ddaw, ac yn y man 
Fe'm cod i'r Jan a'i gadarn law. 


9 Pan byddo awyr glir, 
'Rwy'n gweld irwy ddrych difrêg 


CYSTUDDIAU, 


Rai manau o Salem dir, 
A'm hetifeddiaeth deg; 
A'r olwg hon, trwy gwrs fy nhaith, 
Ddod í'enaid llaith 1 fyn'd yn llon. 


4 Er bod y ffordd yn faith, 
A rhwystrau eto 'mlaen, 
Caf orphen ar fy nhaith, 
A glanio i Salem lân: 
Marwolaeth ddaw, caf fyn'd heb ble, 
Yn iach i dre' yr ochr draw. 


5 Ac yno gwyn fy myd, 
Tu draw i'r byd a'r bedd; 
Caf yno fyw o hyd 
Mewn hawddfyd ac mewn hedd. 
Yn canu'n ber i'r Iesu mwyn, 
Am iddo'n dwyn i Salem dir. w, 


817. | Hydd yn yr addewid. 
6. 8.—Gwladys, 185. Alun, 238. 
Ma siwrnai yn y blaen, 
'Does diwedd ar fy nhaith, 
Nes glanio ì mewn yn lân 
I dragwyddoldeb maith; 
Yr ochr draw fy nghartref yw 
O fewn y wlad lle mae fy Nuw: 


2 Ar ei addewid ef, 
Sydd fwy na geiriau dyn, 
Er holl gymylau'r nef, 
Gorphwysaf fi fy hun; 
Fe'm deil i'r lân, a doed a ddel 
A ddaeth o'i ennu sydd dan sel. 
9. Mi bwysaf ar ei air, 
A deued oll yn groes; 
Fy noddfa unig yw 
Dan eithaf tywyll nos; 
668 





CYSTUDDIAU. 


Fe wawria'r dydd: pob tro îs nen 
Ddaw ag addewid nef i ben. 


4 Ar fyr mi fyddaf iach; 
Ni chaf fi glywed mwy 
Lais y gorthrymwyr cas, 
Eu gwawd na'u dirmyg hwy; 
'Does swn na chri o fewn y wlad 
Lle mae fy Mhriod a fy Nhad. w. 


818. | Boreu braf ger Naw. 
6. 8.—Alun, 238. Gwladys, 135. 


I wela'r cwmwl du 
aif Yn awr yn mron a ffoi, 
A gwynt y gogledd sy 
Ychydig bach yn troi: 
'Nol tymhestl fawr, daw yn y man 
Ryw hyfryd hîn ar f'enaid gwan, 


2 Ni phery ddim yn hir 
O'r ddu dymhestlog nos; 
Ni threfnwyd oesoedd maith 
I neb i gario'r groes; 
Mae'r hyfryd wawr sy'n codi draw 
Yn dweyd fod boreu braf gerllaw. 


3 Mi welaf oleu'r haul 
Ar fryniau tŷ fy Nhad, 
Yn dangos i mi sail 
Fy Iachawdwriaeth rad;— 
Fod f'enw fry ar lyfrau'r nef, 
Ac nad oes a'i dilea ef. 


4 Melus fel diliau mêl, 
A maethlon er iachâd, 
Yw holl geryddon nef, 
A gwialenodau 'Nhad, 
Pob croes, pob gwae, pob awel gref, 
Sydd yn addfedu'r seint i'r nef. Ww. 
5 








CYSTUDDIAU. 


819. Dedwyddwch yn nghymdeithas Duw. 
8. 7. D.—Dismission, 160. Tyddewi, Y. 57. 
Dore yw sydd yu dy glwyfau, 

Nid rhyw ofnau yno sydd, 
Ond llawenydd, hedd, a chariad, 

Oll yn oll yn cario'r dydd; 

Gwledd. wastadol yw dy gwmni, 
Pell uwch law pob deall dyn, 

Ond y rhai a gadd ei phrofi 
Gan dy Ysbryd di dy hun. 


9 Minau'r noeth a'r tlawd, a ddeuaf, 

Yn fy ofnau, yn fy mai, 

Ac heb fedr i ryfela, 
Chwaith na medr i edifarhau: 

Rho i mi nerth, a gras, a doniau, 
Rho i mi'r cwbl oll i gyd; 

Nid oes dim ond trysor dwyfol 
A all lanw dim o'm bryd. Ww. 


820. _ Ystormydd yn puro yr awyr. 
8. 7. D.—Dismission, 160. Trefecca, 162. 
FEL y rhed llifogydd mawrion, — 
Fel anadla'r awel gref, 
Bydded felly fy och neidiau 
I ddyrchafu tua'r nef: 
Gwn nas gelli atal rhagof— 
Gwn nas gelli roi nacâd, 
O un fendith îs y nefoedd 
Ag sydd i mi er iachad. 
2 Mae ystormydd mewn naturiaeth 
Ca's goreuon byd y rhai'n — 
Cafodd seintiau a merthyron, 
meena Jesu goron ddrain; 
ae cydwybod fo mewn te R 
Mae ysbrydoedd fo nn Den, 
Wedi chwilio o gylch, o gwmpas, 
Yn lletya mghlwyfau'r Oen. 


CYSTUDDIAU. 


3 Uffern yn fy enaid euog 

Sydd, er bod y fflam yn gry’. 

Yn ty ngyru at borth y bywyd 
Trwyr cymylau duaf sy'; 

Tân y pydew a'm dihunodd, 
Tawch y fflam gynddeiriog, gref, 

Wnaeth im henaid, yn y storom, 
Ymrafaelu'n llyn a'r nef. Ww. 


821. | Buddioldeb cystuddiau. 
8. 7. D.—Tyddewl, y. 57. Llangan, v. 61. 
M* fy Nuw vn fy ngheryddu, 
Ond fy ngharu y mae ef; 
Ergyd ddoe, ac N ergyd heddyw, 
Sydd i'm cofio am y nef, 
Nid oes awr o boen a dolur, 
Nid oes mynyd fach nad yw 
Fel ffynonau'n tarddu allan 
O dragwyddol hedd fy Nuw. 


2 Eto, nid yw fy ergydion. 
Ond ergydion ysgafn iawn, 
Ac awelon pur o gariad 
Sydd yn gymysg â hwy'n llawn! , 
Cariad, heddwch pur, a cherydd, 
A gydblethwyd mewn un we: 
Rhaff dair cainge yw sy 'n fy nhynu 
Maes o'r ddaear tua'r ne'. Ww. 


829. Gweddi mewn cystudd. 
8. 7. D.—Bohemia, 168. Eifionydd, 170. 
TAN y dôn yr wyf yn llefain, 
Mae mynyddau ar fy mhen; 
Haen ar haen sydd o gymylau 
Duon rhyngof fi a'r nen; 
. Ni fydd rhan o'm enawd na'm hy sbryd, 
Tra fwyf yma fyth yn iach; 
Tyred, Arglwydd, a dadguddia 
Dy hunan i mi ote bach. 
5 


CYSTUDDIAU. 
.2 Codi'm llygaid 'rwyf i fyny, 
Edrych beunydd tua'r nef; 
Felly 'rwyf yn treulio'r oriau, 
Dim ond dysgwyl wrtho ef: 
Dagrau ac och'neidiau trymion 
Yw fy mywyd yn y byd; 
Dim dybenion o ruddfanau 
Oni chaf wel'd dy wyneb pryd. 
3 Mae fy nghalon.wedi gwywo, 
Fel y ddae'r mewn sychder mawr, 
Pan na byddo cafod hyfryd 
Yn dyferu arni lawr; 
Mae'm meddyliau i gyd mewn terfysg, 
Ac yn ddyrys iawn yn gwau; 
Nid oes dyben ar fy nghystudd 
Ond yn unig dy fwynhau. 
4 Ffynon wyt o bob tosturi, 
Nid oes gwybod faint dy ras; 
Dy haelioni sydd yn cynal 
Pob peth dan yr awyr las; 
Dal fy ysbryd gwan i fyny, 
Edrych ar y bryniau mawr 
Sydd yn pwyso ar fy nghalon, 
Ac yn ceisio'm dodi 1 lawr, 
5 Edrych ar y pair 'rwyf ynddo, 
Na'd i'r fflamau mawr eu grym 
Sydd o'm cylch yn awr yn llosgi 
Wnenthur drwg tragwyddol im: 
C'wilydd, gwarth, a chroesau trymion, 
Sydd yn curo arna'i 'n un; 
Ac nid oes a'm deil i fyny 
Ond dy Ysbryd di dy hun. W. 
823. Hyder pererin cystuddiol. 
8. 7. D.—Dismission. 160. Edinburgh, 164. 
D YFAIS fawr tragwyddol gariad 
Ydyw'r iachawdwriaeth lawn; 


562 


CYBTUDDIAU. 


Cyfamod hedd yw'r sylfaen gadarn 

Yr hwn nis derfydd bydd mo'i ddawn; 
Dyma'r fan y gorphwys f'enaid, 

Dyma'r fan y byddaf byw, 
Mewn tangnefedd pur, heddychol, 

Yn mhob rhyw stormydd gyda Duw. 


2 Syfled iechyd, syfled bywyd, 
Cnawd a chalon yn gytun, 
Byth ni syfla amod heddwch 
Hen gytundeb Tri yn Un: 
Dianwadal yw'r addewid, 
Cadarn byth yw cynghor Duw; 
Cysur cryf sy i'r neb a gredo 
Yn haeddiant Iesu i gael byw. 


3 Bum yn wyneb pob gorchymyn, 

Bum yn wyneb angeu glas; 

Gwelais Iesu ar Galfaria 
Yn gwbl wedi cario'r maes: 

Mewn cystuddiau 'rwyf yn dawel, 
Y fuddugoliaeth sydd o'm tu, 

Nid oes elyn wna i mi niwed; 
Mae'r ffordd yn rhydd i'r nefoedd fry, 


4 Pethau chwerwon sydd yn felus; 
T'wyllwch sydd yn oleu clir; 
Mae'm cystuddiau i mi'n fuddiol, 
Ond darfyddant cyn bo hir: 
Cyfamod hedd bereiddia'r cwbl. 
Cyfamod hedd a'm cwyd i'r lân, 
I gael gwel'd fy etifeddiaeth, 
A'i meddianu yn y man. 


5 Gwelais 'chydig o'r ardaloedd 
Yr ochr draw i angeu a'r bedd; 
Synodd f'enaid yn yr olwg, 
Teimlais annherfynol hedd; 
Iesu brynodd i mi'r cwbl, 
Gwnaeth â'i waed anfeidrol iawn; 
563 





CYSTUDDIAU. 
Dyma rym fy enaid euog, 
A fy nghysur dwyfol llawn, 


824. RHAN IT. 
8. 7. n—Bohiemia, 168. Bavaria, 167. 
wr cefnu pob rhyw 'stormydd, 
A'r tônau mawrion oll ynghyd, 
Tybiais fy mod yn y porthladd, 
Tu draw i holl ofidiau'r byd; 
“O! ty Nhad,” medd f'ennid egwan, 
““A gaf fi ddyfod i dy gôl, 
A chanu'n iach i bob rhyw bechod, 
A'm cystuddiau i gyd ar ol?” 
2 “Ust! fy mhlentyn, taw, dystawa! 
Gwybydd di mai fi sydd Dduw; 
Ymdawela yn f'ewyllys, 
Cred im gofal tra f'och byw; 
Os rbaid ymladd â gelynion, 
Ti, dy nerth, fydd o dy blaid; 
Er gwnned wyt, cei rym i sefyll, - 
A fi'n gymhorth wrih bob rhaid.” 
8 Boddlawn ddigon, doed a ddelo, 
Ond dy gael ì mi yn Dduw: 
Rhoist dy Fab i brynu'm bywyd 
ddyoddef marwol friw; 
Mi lecha'n dawel yn eì gysgod— 
Yn nghysgod baeddiant dwyfol glwy” 
Darfyddaf byth âg oll sydd ìsod, 
Ac ymhyfrydaf ynot mwy. 
4 Edrych 'rwyf ar hyny beunydd, 
A hiraethu am y wawr, 
Pan y derfydd im â phechod 
Ac y caf roi 'meichi»u i lawr;— 
Y caf ddihuno ar dy ddelw, 
Pan caf wel'd dy wyneb gwiw, 
Pan caf foli byth heb dewi, 
A bod yn debyg i fy Nuw. 
664 











OYSTUDDIAU. 


5 Fy natur egwan sydd yn soddi, 

Wrth deimlo prawf o'th ddwyfol hedd; 
Ac yn boddi gan ryfeddod, 

Wrth edrych 'chydig ar dy wedd: 
O! am gorph a hwnw'n rymus, 

I oddef pwys gogoniant Duw: 
Ac i'w foli byth heb dewi, 

A chydag ef dragwyddol fyw. 


825.  FYmguddfa yn y dydd blin. 
8. 7. D.—Bavaria, 167. Diniweidrwydd, 166. 
a [Eso cyfaill pechaduriaid, 
. Dyro im i'th fynwes ffoi, 

Tra fo'r dyfroedd chwyrn yn llifo, 

A'r tymhestloedd yn crynhoi; 
Cnddia fi, O Geidwad! cuddia 

Nes êl heibio'r stormydd blin. 
Tywys fenaid tlawd i'r porthladd 

Er mwyn d'enw mawr dy hun 


T. O, 


2 Noddfa arall nid oes genyf, 

Pwysa’m henaid arnat ti; 

Paid a'm gadael im fy hunan, 
Cymhorth a chysura fi; 

Cyfiawn ydwyt ti a sanctaidd, 
Minau 'dwyf ond llwyr anmhur; 

Drwg, a llawn o bechod ydwyf, 
Tithau'n llawn o ras a gwir. 


9 Gras digonol a geir ynot; 
Gras i faddeu fy holl fai: 
Boed i'r ffrydiau pur, iachusol 
Oddiwrth bechod fy nglanhau; 
Profi maith rinweddau'th gariad 
Gaffwy'n awr tu yma i'r bedd; 
Wedi hyny, O! dwg fi'n dawel 


I Gaersalem lown ohndd. o. w. (cyf) 
65 


CYSTUDDIAU. 


826. _ Digon i bwyso arno yn angeu. 
8. 7. D.—Bavaria, 167. Eiflonydd, $70. 
ENAID gwan sefydla d'olwg 
Ar yr Iesu'n unig nôd: 
Nid oes arall dâl ei geisio, 
Nac i bwyso arno'n bod; 
Câr ef nes anghofio'th ofid, 
Yma ar y ddaear ddu; 
Câr nes i'th serchiadau hedeg 
Ato i Gaersalem fry. 


2 Câr yr hwn a fedr wared, 
Ac ymddined iddo ef; 
Cred, ac edrych i'r addewid 
Am drysorau rhad y nef; 
Cyfoeth canmil gwell na'r ddaear 
Sy'n ei eiriau glân i gyd; 
Cyfoeth gwell na'r greadigaeth 
Im yw gwedd eì wynebpryd. 
9 Cyfoeth yn yr anial garw, 
Elw 'nglyn wylofain yw; 
r try'n llawenydd, 
Rhydd yn angeu fodd i fyw; 
F'enaid, edrych i Galfaria, 
Cofia am ruddfanau'r ardd, 
Nes bo'n ddim dy holl deganau 
Byth yn ngwedd ei wyneb hardd. aw. 


827. Cysur o Galfaria. 

8. 7. D.—Bavaria, 167. Bohemia, 168. 

wei neb o'm holl gyfeillion 
A ddaw'n dawel gyda mi, 

Ac a ddeil fy mhen i fyny 

Yn nyfnderoedd angeu du: 
Cloddiwyd Maen mewn arfaeth gadarn, 

Draw ryw oesoedd cyn fy mod, 
Hwnw ddeil fy mhen i fyny, 

Fel na syflir dim o'm troed 

66 





CYSTUDDIAU, 
2 Trof fy wyneb i Galfaria, 
° Yno gwelaf gysur llawn, 
Gwelaf yno un yn marw, 
Ac yn talu perffaith iawn: 
Dim ond golwg ar y Meichiau 
Ddaw â'm henaid llesg i'r lân 
Ac a bair i'm holl elynion 
Golli eu gafael yn y fan. 
9 Ffarwel, ddaear, a'i thrysorau, 
Myn'd yr wyf tua thir fy ngwlad 
Wyneb Iesu yn yr afon 
Sathra Satan dan fy nhraed: 
Gwel'd yr Arch a'r drugareddfa 
Iesu mawr, y canol Wr, 
Wna i'm henaid inau waeddi, 
“Buddugoliaeth,” yn y dŵr. 


4 Gair o enau'r Nef ei hunan 
Sydd yn eisieu arnaf fi; 
Gair a godo'm henaid eiddil 
'Nawr i'r lân o'r pydew du 
Gair a doro faglau filoedd, 
Ac a'm rhoddo ar fy nhraed; 
Gair a wnelo i mi'n groyw 
Ganu am iachawdwriaeth rad. 
5 Fel y moroedd mae'th drugaredd, 
: Aunherfynol yw dy ras; 
Anchwiliadwy yw dy gariad 
I'r pechadur gwaela’ i maes: 
O'r dyfnderoedd codaist finau 
Yn dy freichiau lawer pryd, 
Ac a wnest i'm henaid ganu 
'Ngwyneb gorthrymderau'r byd... Ax, 
828. Duw yn goleuo y llwybr. 
8. 7, 4.—Verona, 174. Peniel, 172. 


M! es trwy afonydd dyfnion, 
Gwyllta'u natur Î8ynen, - 
(i 


CYSTUDDIAU. 


Pen oedd tôŷnau mawr yn rhuo 
Fel y moroedd uwch fy mhen; 
Ti dy hunan 
Oedd a safodd o fy mhlaid, 


2 Croesaugeirwon sydd yn felus; 
Pan yr elo yn brydnawn, 
Dyfnder galar sydd yn esgor 
AT lawenydd hyfryd iawn; 
O! am weled 
Heno dawel foreu wawr, 


3 Y mae hiraeth yn fy nghalon 
Heddyw am gael gwel'd y dydd 
Caffo fy nghadwynau'u tori; 
A fy enaid fyn'd yn rhydd; 
Yn lle rhyfel, 
Dim ond swn telynau hedd. Ww. 


829. | Hindda ar ol y dérye-hin. 
8. 7. 4.—Verona, 174. Lewes, 177. 
R ddysgwylfa uchel gribog 
Dysgwyl 'rwyf er's hir brydnawn, 
Edrych am yr hindda hyfryd 
'Nol cawodydd geirwon iawn, 
Ac i'm hysbryd 
Trwy'r cymylau wel'd y wlad. 
2 Gwlad o heddwch, gwlad o gylwedd. 
Gwlad o gariad pur didrai, 
Gwlad o wledda'r pererinion 
Ar lawenydd i barhau; 
Dacw'r ardal 
Mae 'nghysuron oll i gyd. 
8 Aed y nos derfysglyd heibio, 
Doed y boreu cyn bo hir, 
Pan y caffo'm henaid wledda 
Yn y Ganaan hyfryd bur, 
Gyda myrddiwn 
O'i rai anwyl, ffyddlon ef. w. 











CYSTUDDIAU. 


830. Gwaredigaeth ar law Duw yn unig. 
8. 7. 4.—St. Peter, 183. Ardudwy, Y. 68 
N' thâl im gyfadde' meiau 
'N unlle ond o flaen y ne’; 
Duw maddeugar, Tad tosturi, 
Duw anfeidrol yw efe: 
At ei orsedd, 
* _ _ Denaf dan fy nwfn bla. 


9 On'd oes ganddo ras i achub, 
Ffarwel achub îs y rbod; 
Nid oes eto ddyn dosturiodd 
Fel tosturiodd ef erioed: 
Gwaredigaeth 
Sydd yn unig ar ei law. 


3 Gorwedd ar fy ngwely cystudd— 
At y pared trof fy mhen— 
Gruddfan 'r ydwgf, ac och'neidio, 
Wylo tua'r nefoedd wen: 
Yn y diwedd, 
F’allai caf fi deimlo hedd. Ww. 


831. | Gwenau Duw yn dirymu cystudd. 
8. 7. 4.—St. Peter, 183 Hyder, 182. 


Cayo am danat, addfwyn Arglwydd, 
Mae fy enaid yma a thraw: 
Teimlo 'mod yn berffaith ddedwydd 
Pan y byddi di ger llaw : 
Gwedd dy wyneb 
Yw fy mywyd yn y byd. 


2 Heddwch perffaith yw dy gwmni, 
Mae llawenydd ar y dde’; 
Ond i ti fod yn bresenol 
Pob peth sydd yn llanw'r lle: 
Ni ddaw tristwch 
Fyth i'th gwmmi, ge fo nef. 





CYSTUDDIAU. 


3 Yn y ffwrnes danllyd, greulon, 
Os tydi a ddaw yn mlaen, 
'Does ond heddwch, a mwyneidd-dra, 
A thiriondeb yn y tân: 
Gwên dy gariad 
Wna bob cystudd yn ddirym. 


4 Ti wy'n 'mofyn—Arglwydd, tyred, 
Yn mhob trailod bydd gerllaw; > 
Dilyn fi, 'rwy'n ofni yma, 
Dilyn fi, 'rwyn ofni draw; 
Dan dy aden 
Mi edrycha'n wyneb llu. w. 


832. “Dy lwybrau yn y dyfroedd dyfnion.” 
8. 7. 4.—Verona, 174, Tyufìl, y. 64. 


D°y anfeidrol yw dy enw, 
Llanw'r nefoedd, llanw'r llawr, 
Ac mae'th lwybrau'n anweledig 
Yn nyfnderoedd moroedd mawr: 
Dy feddyliau— 
Is nag uftern, uwch na'r nef. 


2 Minau'n ddyfal sy'n ymofyn 
yr aswy, ar y dde, 
Ceisio ffeindio dwfn gynghor, 
A dybenion Brenin ne': 
Hyn a ffeindiais— 
Mai daioni yw oll i mi. 
8 Pan bwyf dan y tônau mawrion, 
. A'r llifeiriant yn ei rym, 
Dae'r ac uffern gyda'u gilydd 
Am fy nghuro i lawr i ddim 
Af dan grynu 
Ymaflaf yn addewid nef. 


4 Dyben nefoedd sydd yn gywir 
Bynag beth yw dyben dyn; 


MH ———— 


CYSTUDDIAU. 


Mi anturiaf fy holl fywyd 
Ar ei eiriau ef ei hun: 
Doed poh cystudd, ' 
Ddigwydd dim ond da i mi. 
5 Da yw'r groes, a ‘da yw'r wasgfa, 
Da yw profedigaeth lym; 
Oll a'm tyn i o'r creadur, 
? O fy haeddiant, o fy ngrym: 
Minau'r truan, 
Ddof dan aden Brenin nef. Ww. 


833. Yr un testyn. 

8. 7. 4.— Peniel. 172. Bridport, 176. 
AX WELEDIG, 'rwyn dy garu, 
Ac ni feddaf yn y byd 
Wrthddrych gallaf bwyso arno— 
Wrthddrych dâl roi arno 'mryd; 

'Does fy lleinw 
O bob pleser, end dy hun. 


2 Ti'm harweiniaist o'r ereadur 
Ar hyd lwybrau geirwon iawn; 
Ni ches lonydd gyda'm pleser, 
Fyth na boreu na phrydnawn; 
Yn yr anial, 
. _ Dwedaist eiriau wrth fy modd. 


9 'Rwyf yn foddlon i'th geryddon | 
Pan 'nabyddwyf mai dy lais | 
Sy'n fy nwyn o blith y llewod, 
O bob gormes, o bob trais; ; 
Gwell na diliau 
Xw deniadau geiriau'r nef. 


4 'Chlywodd clust, ni welodd llygad, 
Ac ni ddaeth i galon dyn, | 
Erioed feddwl, na dychymyg, | 
Y fath ydwyt ” dy hun; 














" CYSTUDDIAU, 


Rhagor decach 
Wyt na welodd nef na llawr. 


5 Ac 'rwyf finau yn dy garu 
Uwch a welais eto erioed, 
Uwch a glywais son am dano 
Ynte a ddych'mygais fod; 
Dyma fflamau 
Perffaith mwyn drigfanau'r nef. w 


834. | Oystudd yn anghenrheidiol. 
8. 7. 4.—Verona, 174. Caio, Y. 65. 
N! feddyliais fod fy siwrnai 
Trwy lifeiriant oedd mor gry' 
A bod afon ar ol afon, 
Heb ddim diwedd, heb ddim rhi': 
Yn eu canol 
'Rwyf yn gwel'd yr ochr draw. 


2 Nid oes drwg cael fy nghystuddio 
Lle bo cystudd i mi'n well; 
Rhaid trwy'r anial i mi deithio 
Cyn cael meddu'r Ganaan bell: 
Wrth y cleddyf 
Dof i feddu tir fy ngwlad. 
3 'Rwyf yn caru'r pererinion 
Ar y tylau serth y sy, 
Ar eu traed ac ar eu dwylaw, ° 
'N ceisio dringo i fyny fry; 
Ar fy neulin 
Minau ddof i ben y bryn. W. 


"835. Congewest cfn. 
8. 7. 4.—Bridport, 176. Tydfil, Y, 64. 
"ENAID egwan, paid ag ofni 
F . Bod rhyw ddrygau mawr ger llaw, 
Ofni gwyntoedd oer y gogledd, 
Ofni gwynt y dwyrain draw, 
7 





CYSTUDDIAU. 


Ofni'r cwbl, 
Ac heb achos ofni'n bod. 


2 Nowydd mawr, a newydd llawen, 
Newydd gwir, a newydd rhad, 
Sy'n marchogaeth ar y cwmwl ; 
Goleu draw o dŷ fy Nhad:— 
Fe faddeuwyd 
Beinu rif y sêr i mi. 


3 Os daw gw'radwydd, os daw gofid, 
Trwy ragluuiaeth bur fy Nuw, 
Hyny fyth ni ladd fy enaid, 
Cadw 'nghalon wna yn fyw: 
Bydd ei fflangell 
Yn y diwedd fel y gwin. 


4 Os ar wely rhaid fy rhoddi, 
Rywbryd yn y dyddiau ddaw 
I gystuddiau, nes bo 'mrodyr 
Goreu oll yn cilio draw 
Mi ddof allan | 
Fel yr aur y seithfed tro. | 


5 Fe gaw'd croesau lle ni phechwyd; 
. Pa'm gwrth'nebaf finau'r groes? 
Cafodd Crewr nef ei hunan 
Ar Galfaria angeu loes; 
Yr un llwybrau 
Rhaid im gerdded ag efe. Ww. 


836.  Cystuddiau yn feddyginiaeth. 
8. 7. 4.—Lewes, 1717. Verona, 174. 


AU ryw auaf, maith a chwerw, 
Drefnodd f'Arglwydd 1 mi’n un 
Tymhestl oer yn fy meddyliau, 
Ac oddi allan yn gytun: 
Dwy farwolaeth 
Drefnodd gras iat fyn'd trwy. 


CYSTUDDIAU. 


9 'Rwy fi ar y cefnfor garw, 
mentro edrych drwodd draw, 
Ac o fewn y dôn yn canfod 
Tir y bywyd pell ger llaw: 
Mewn addewid 
'Rwyf mor agos at y wlad. 


3 Mae fy nghred wedi ymeflyd, 
Yn y storom am y tir: 
Y mae'r cefnfor hyll mewn undeb 
Heddyw a'r Baradwys bur; 
Dewch yn eon 
Tir y bywyd, dacw fe, Ww. 


837. _ Y dydd blin yn myned heibio. 
8. 7. 3.—Rheldiol, 191. Walworth, 189. 


YDD yw hwn sy’n myned heibio, 
Dydd o alar, dydd o wae, 
'Nol eu gilydd, mae blinderau, 
Fel y tônau yn parhau: 
Iesu cun, ef ei hun 
Yw fy nghysur oll yn un. 


2 Agor ddrws, 'rwyf bron llewygu, 
O'm cystuddiau i fyn'd i maes; 
Nid yw'm cadwyn, er mor gryfcd 
Ddim at etholedig ras: 
D'unig air i mi bair 
Ddod i maes o'r berw bair. 


9 Fel y gallwyf orfoleddu, 
Byw yn wastad yn dy hedd, 
Edrych angeu yn ei wyneb, 
Ymhyfrydu yn y bedd: 
Congcro'n lân, myn'd yn mlaen 
Mewn rhyw ddwyfol nefol dân. w. 
7 





EE —— 


ANGEU A THRAGWYDDOLDEB. 


ANGEU A THRAGWYDDOLDEB 


838. Gwagedd y byd yn angeu. 
M. H.—Babfion, 35. Ceredigion, 86. 

pH dâl im roi fy serch a'm bryd 
A) Ar ddim a welaf yn y byd? 
Da, daear, dŵr, pa gysur yw 
Y dydd y dêl digofaint Duw. 

2 Och! pwy a roddai 'i bwys ar ddyn 
Sy'n llesg a gwan fel corsen grin ? 
Ar beth mor frau, pwy roddai'i fryd ? 
Plant Adda, gwagedd ynt i gyd. 

9 O'r dywyll wlad pan byddwy'n myn'd, 
Fy Iesu fydd fy ffyddlon Ffrynd: 
Pa frawd, pa chwaear, pa gyfaill gwell, 


A'm hebrwng i'r ardaloedd pell? . 
4 Pa'm cara'i'r byd a'i wagedd mwy? 

Hyd angeu'n brin y deuant hwy: 

Gwell genyf garu'r Ffrynd a ddaw 

Yn angeu i 'maflyd yn fy llaw. W. 


839. Dydd y farn. 
M. H.—Augsburg, 24. Winchester, 9. 
EL dacw’r Brenin mawr yn dod 
Mewn rhwysg na welodd neb erioed; 
Mae angeu, uffern fawr, a'r bedd, 
Yn ofni edrych ar ei wedd. 

2 Fe lysg y byd yn ulw mân, 

Fe dry'r greadigaeth fel o'r blaen; 
Cwymp y planedau er eu maint; 
Bydd Iesu'n Frenin ar ei saint. 

3 Ol tyred ddedwydd hapus awr, 
Boreuddydd tragwyddoldeb mawr, 
Poen yw'm pleserau, poen yw'm loes, 
Wrth bechu yn erbyn gwaed y groes, 





ANGEU A THRAGWYDDOLDEB. 


4 Mi welai'n codi'r Seren ddydd; 
Mi glywa'r canu yno fydd: 
Angylion gyda'r saint yn un 
Yn cadw cwmni Mab y dyn. W. 


840. Huno yn yr Iesu. 
M. H.—Sebastian, 18. Beza, 12. 
I ddaw 'nghyfeillion mwya'u hedd 
I'm hebrwng ond hyd lan y bedd; 
Try pawb eu cefnau, dyma'r dydd 
Gadawant fi yn fy ngwely pridd. 


2 Daw i mi dranoeth teg er hyn, 
Caf godi fry i Seion fryn; 
Fy llwch ddaw'n llwyr o bridd y llawr, 
Ar ddysglaer wedd fy Mhriod mawr. 

3 Caf yno fod yn gwbl rydd; 

* Ar angeu wedi cario'r dydd, 

Heb unrhyw nychdod mwy, na phoen, 
Yn moli'r croeshoeliedig Oen. J.T 


841. Yr Adgyfodiad a'r Bywyd. 
M. S.—Persia. 68. Sabbath, 59. 
YFI yw’r Adgyfodiad mawr 
Myfi yw gwawr y bywyd: 
Caiff pawb a'm cred, medd f'Arglwydd Dduw 
Er trengu, fyw mewn eilfyd. 


_ 2 Â'r sawl sy'n byw mewn ufudd gred 


I mi, caiff drwydded nefol, 
Nad allo angeu, brenin braw, 
Ddwg iddaw yn dragwyddol, 


9 Yn wir, yn wir, medd Gwir ei hun, 
Pob cyfryw ddyn sy'n gwrando 
Fy ngair, gan gredu'r Tad a'i rhoes, 
Mae didrano einioes ganddo. 
4 Yr hwn sy'n hoffi ufuddhau, 
Trwy ífydd, im geiriau hyfryd, 
(i 





ANGEU A THRAGWYDDOLDEB.. 


Ni ddaw i farn, ond trwodd aeth 
O angeu caeth i fywyd. 


6 Na fyddwn anobeithiol drist 
Am neb yn Nghrist a hunant, | 
Medd Paul—o'r corph maent gydag ef, 
Yn nghartref y gogoniant. E.P, 


842. Y farm. 
M. S.—Capel Cynon, y. 21. Caersalem, Y. 22. 
AE dydd y farn yn dod ar frys, 
M Boed hyn yn hysbys i ni, 
Pan orfydd pawb i roi ar g'oedd 
O'u holl weithredoedd gyfri, 
2 Bydd yno bawb yn sobr iawn 
Yn derbyn cyfiawn ddedfryd; 
Tlawd a chyfoethog wrth y fainc, 
Bydd hen ac ieuainc hefyd. Av 


843. Noddfa yn angeu. 
M. C.—French, TT. St. George. 81. 
p^ delo angeu yn ei rwysg 
I dori f'oll ì lawr, 
Fy unig noddfa werthfawr fydd 
Yn fy Ngwaredwr mawr. 
2 Pan ddarffo enwau oll o'r bren, 
A ffrynd, a mam, a thad, 
Yr enw hyfryd, unig fydd 
Yr iachawdwriaeth rad. 
3 Fe saif cyfamod pur y nef 
Pryd hyny yn ei rym, 
Pan bo pob cysur îs y nef 
Wedi diflanu'n ddim. 
4 Y cyfan wedi rhoì ffarwel 
A welwyd îs y rhod, 
Yna fy Iesu fydd y ffrynd 
Anwylaf gaed erioed, 
: a 577 
” 


9 


ANGEU A THRAGWYDDOLDEB. 


6 O! gâd im mewn tangnefedd pur 
Roi'm hanadl olu’ 1 maes: 
Ac mewn gorfoledd hwylio dros 
Y cefnfor garw, glas. 


6 A myn'd dan ganu tua'r wlad 
Bwrcaswyd i mi fyw; 
Ac wedi gado 'mhell o'm hol 
Gystuddiau o bob rhyw, w. 


844. Gorphwysynybedd. - 
M. C.—Martyrdom, 90, Farrant, 83, 
MR ddedwydd yw y rhai, trwy ffydd 
Sy'n myn 'd o blith y byw: 
Eu henwau'n perarogli sydd, 
A'u hun, mor dawel yw! 


2 Ar ol eu holl flinderau dwys, 
“orphwyso maent mewn hedd, 
Yn mhell o swn y byd a'i bwys, 
Heb boen, yn llwch y bedd. 


9 Llais un gorthrymydd byth ni ddaw 
I'w deffro i wylaw mwy, 
Na phrofedigaeth lem, na chroes — 
Un loes ni theimlant hwy. E. um 


845. Yna yr eistedd ar orsedd ei ogoniant. 
2. 8.—Emyn Luther,.y 30. Aberdeen, 103. 
E ddaw 
Ar y cymylau maes o law, 
I rai er dychryn mawr a braw 
Yn mhell uwchlaw dychymyg dyn; 
Ac yna barna’r ddaear faith 
Yn ol y gwaith a wnaeth pob un. 


2 Heb gêl, 
Pob llygod yno'n lân a'i gwel, 
Yn ol cyflawnder pur y dêl: - 
578 





ANGEU A THRAGWYDDOLDEB. 


Fe rydd ei eêl ar blant ei Dad:— 
“O! deuwch fendigedig ra 
Rhow'd, yn ddi-lai, ich' deyrnas rad. 


3 “Cyn byd 
Amodwyd i i ehwi n eithaf drud, 
Yn awr meddienwch hi ynghyd, 
'Dyw hon i gyd ond gwerth fy ngwaed; 
Cewch wel'd y gogoneddus fri; 
Enillais i ar law fy Nhad." 


4 Fydd mwy 
Ddim diwedd i i'w llawenydd hwy; 
Eu t€mtasiynau aethant trwy; 
Gwaed marwol glwy' fydd gwraidd eu 
Tr ddol gân, heb dewia son, [gwledd; 
I Dduw a'r “Oen am ddwyfol hedd. w. 





946. Digon yn angeu. 


7. 6. D.—Telybont, Y. 40 Abertawe, Y. 39, 


AE golwg ar byrth angeu 
Yn erchyll iawn i mi; 
Mae dyfroedd yr Iorddonen 
Yn ddyfnion ac yn ddu; 
Bydd rhodio' r dyffryn tywyll 
Yn drwm i'm henaid trist, 
A'r ffordd yn dra dyeithr, 
Heb gwmni Iesu Grist. 


2 Nid oes ond gweled Iesu 

Yn gwaedu ar y bryn, 

A ffydd i ymaflyd ynddo, 
A'm cynal yn y glyn; 

Fe'm gwared rhag euogrwydd, 
Ac ofnau angeu du; 

- Fe wna y ffordd yn hyfryd 
Oddi yma i 7 Gansan fry. AN, 

7 





ANGEU A THRAGWYDDOLDEB. 


A'T. Rhyfeddodau dydd yr adgyfodiad. 
7. 6. D.—Caerllyngoed, 117. Abertawe, v. 39, 


YDD myrdd o ryfeddodau 
Ar doriad boreu wawr, 

Pan ddelo plant y tônau 

Yn iach o'r cystudd mawr; 
Oll yn eu gynau gwynion, 

Ac ar eu newydd wedd, 
Yn debyg idd eu Harglwydd 

Yn dod i'r lan o'r bedd. 


2 Daw dydd o brysur bwyso 

Ar grefydd cyn bo hir; 

Ceir gwel'd gan bwy mae sylwedd, 
A phwy sydd heb y gwir: 

O Dduw! rho i mi adnabod 
Ar f'ysbryd ol dy law, 

Cau's dyna'r unig ddelw 
Arddelir ddydd a ddaw. AN, 


848. Ail ddyfodiad Crist. 
7. 6. D.—Meirlonydd, 109, Missionary, 110. 
i'w gwaetha'r maen a'r milwyr 
yfododd Iesu'n fyw; 
Daeth yn ei law alluog 
A phardwn dynolryw; 
Gwnaeth etifeddion uffern 
Yn etifeddion nef; 
Fy enaid byth na thawed 
A chanu iddo ef. 


2 Fe'i gwelir ar y cwmwl 
Yn dyfod cyn bo hir, 
A'i ddedwydd waredigion, 
' Ffrwyth ei ddyoddefaint pur; 
Bydd gogledd, de, a dwyrain, 
Gorllewin faith, yn un, 
680 


ANGEU A THRAGWYDDOLLEB. 


Oll yn eu gynau gwynion 
Yn moli Mab y dyn. AN, 


849. Adgyfodiad gwell. 
7. 6. D.—Meirionydd, 109. Bremen, 112. 
"Ren ceisio cadw 'ngolwg . 
Ar hyfryd waed y groes; 
Dal f'enaid afael ynddo 
Yn nyfnder angeu loes: 
Mi lechaf yn y ddaenr, 
Caiff llwch at lwch i fyn'd; 
O angeu! ti gei wybod 
Fod Iesu i mi'n Ffrynd. 


2 Mi gaf fy ngorph i fyn 

Fel fy Anwylyd cu, y 

Heb unrhyw nwyd lygredig 
Im plino fel y bu; 

Yn nghanol myrdd myrddiynau 
Yn hyfryd lawenhau; m 

Yr anthem ydyw cariad, 

- A chariad i barhau. AN. 


850. Mare, a'i ganlyniadau. 
M. B.—Aylesbury, 125. Southwell, 127. 
Imarw raidimi, | 
A rhoi fy nghorph i lawr? 
A raid i’m henaid ofnus ffoi 
I dragwyddoldeb mawr? 
2 Beth ddaw o honof fi 
'Rol gadael daear lawr ? 
Tragwyddol wae, neu hedd di-lyth, 
A fydd fy rhan ryw awr. 
3 Deffroir fy nghysglyd lwch 
Pan seinio udgorn Duw; 
Y byd ar dân, a'r nef yn ffoi 
Rhag barnwr meirw a byw. 
8 


ANGEU A THRAGWYDDOLDEB. 


4 O! am gael treulio f'oes 
Er clod i'm Harglwydd mawr, 
A rhodio'n isel gyda Duw, 
Tra fyddaf ar y llawr. c. w. (cyf.) 


851. Glan yr Jorddonen. 
6. 6.—Moab, v. 51. 


R lân Iorddonen ddofn 
'Rwy'n oedi'n nychlyd, 
Mewn blys myn'd trwy, ac ofn 
Ei stormydd enbyd: 
O! na b'ai modd i mi 
Ysgoi ei hymchwydd hi, 
A hedfan uwch ei lli 
Tr Ganaan hyfryd. 


2 Wrth gofio grym y dŵr, 

A'i thônog genlli', 

A'r mynych rymus ŵr 
A suddodd ynddi, 

Mae braw ar f'enaid gwan 

Mai boddi fydd fy rhan, 

Cyn cyrhaedd tawel lân 
Bro y goleuni. 


3 Ond pan y gwelaf draw 
Ar fynydd Seion, 
Yn iach, heb boen na braw 
Fy hen gyfeillion, 
Paham yr ofnaf mwy? 
Y Duw a'u daliodd hwy 
A'm dyga inau drwy 
Ei dyfroedd dyfnion. E E 


852. Adgyfodiad y corph. 
6. 4.—Liverpool, 150. Siloah, 149. 


N® gallodd angeu du 
Ddal Iesu'n gaeth 
| 682 





ANGEU A THRAGWYDDOLDEB. 


Ddim hwy na'r trydydd dydd, 
Yn rhydd y daeth; 
Ni ddelir un o'i blant, 
Er myn'd i bant y bedd; 
Fe'u gwelir ger ei fron 
Yn llon eu gwedd. 


2 Wrth wel'd yr angeu du 

Yn nesu'n awr, 

'Rwy'n ofni ambell dro 
Wrth gofio'r awr: 

Pan gwelwy'r gwaith trwy ffydd 

Y trydydd dydd wnaeth Duw, 

Mae 'ngobaith yn fwy cry’. 

Do'i fyny'n fyw. 


9 Pan fu fy Arglwydd mawr 

Yn llawr y bedd, 
Cynesodd wely i mi 

Rhag oeri'm gwedd 
Yn rhydd, ryw ddydd a ddaw, 

Rhowch fi a'cb llaw'r un lle, 

'Rwy'n caru, er yn wan, 

Y fan bu ef. 


' 4 Er pydru yn ngwaelod bedd, 
Yn farwaidd, fud, 
Daw Iesu i'm codi'n llon 

Ger bron ryw bryd; © 
A'm llygaid i a'i gwel, 

Mae'r gair dan sel yn wir, 

Ar newydd ddedwydd ddydd, 

Boreuddydd clir. 


5 O Dduw! dod i mi ffydd, 
Bob dydd o'r daith, 
Wel'd Seion yn nesau, 
Dros fryniau maith: 
583 


ANGEU A THRAGWYDDOLDEB. 


Yn ben mae yno’n byw 
Fy Iesu, 'n Dduw a dyn, 
Fu yma'n wael ei wedd 
_ Mewn bedd ei hun. 


6 Dy gwmni i ddwyn y groes, 
O! moes i mi; 
Er gwaethaf angeu a'i frad, 
Ein Tad wyt ti; 
Ac er fy rhoi'n y llwch, 
Mewn t'wyllwch dros ryw bryd, 
Ni'm cleddir o'i ŵydd ê', 
Mewn lle'n y byd. W. E. 


853. | “ Diwedd pob peth a nesaodd.” 
8. 7, D.—Bavaria, 167, Bohemia, 168. 
MAE'r heulwen wedi blino 
Teithio yn yr wybren las, 
Daear drom gy mron diffygio 
Porthi'r llysiau yn y maes; 
Mae'r planedau'n gwaeddi “Diwedd!” 
Pob creadur, yn ei ryw, 
Sy'n och'neidio am gael gweled 
Gwir ddadguddiad meibion Duw. 


2 Y mae'r oriau yh fy ngalw 

'N ddyfal beunydd 1 bar'toi; 

Tân sy'n dod ar ddinas dystryw, 
'Tua Soar i mi ffoi: 

Arglwydd! 'mafael ynwy'n fuan, u 
Onid ê ni ddeuaf byth, 

Tra bo'r tân yn llosgi Sodom 
Yn y bryniau gwnaf fy nyth. w. 


854. Duw yn ddigon yn angeu. 
8, 7. D.—Bavaria, 167. Diniweidrwydd, 231, 
QO’ IACHAWDWR pechaduriaid, 
Sydd a'r gallu yn dy law, 





ANGEU A THRAGWYDDOLDEB, 


Rho oleuni, hwylia'm henaid 

Dros y cefnfor garw draw: 

Gad i'r wawr fod o fy wyneb, 
Rho fy enaid llesg yn rhydd: 
Nes i'r heulwen ddysglaer godi, 
fi wrth y seren ddydd. 


2 A oes neb o'm hen gyfeillion 
A ddaw'n ddiddig gyda mi, 
Ac a orwedd wrth fy ochr 
Obry yn y ddaear ddu? 
A yw cyfaill ddim cnd hyny— 
aflu dagrau, newid gwedd, 
Pan bo'r pridd, a'r clai, a'r ceryg 
Arna'i 'n cwympo yn y bedd ? 


3 O! ynfydrwydd, O! ffolineb, 

I mi erioed ì roi fy mryd 

Ar un tegan, ar un gwrthddrych, 
Welais eto yn y byd: . 

Mae y byd yn myned heibio, 
A'i deganau o bob rhyw; 

Dan y nef ni thâl ei garu 
Wrthddrych arall ond ty Nuw. W. 


855. Orist yn angeu. 
8. 7. D.—Jersey, Y. 63. Eifionydd, 170. 


(om fenaid, cyn it dreulio 
D'oriau gwerthfawr yn y byd, 
Cyn ehedeg ffwrdd oddi yma, 
P'un a ge'st ti'r trysor drud; 
Yn mha ardal bydd fy lletty ? 
Fath pryd hyny fydd fy ngwedd? 
P'un a'i llawen, ai cystuddiol, 
Fyddaf y tu draw i'r beda ? 


2 Pan bo'r llygaid yma'n t'wyllu, 
Yn eu pyllau'n llechu i lawr, 





ANGEU A THRAGWYDDOLDERB. 


Troi oddi amgylch wrth ymdrechu 
A galluoedd angeu mawr; 
Prod dyoddefaf y fath gystudd? 
adfera'r golled hyn? 
f ymguddio nghlwyfau 
OB Oen fu ar Galfaria fryn ? 


3 Iesu hawddgar! rwyn ay ddewis, 

Nerth i ddilyn ol dy droed, 

Yna caiff fy enaid hedeg 
Tr hapusrwydd uwch. y rhod, 

Tra fo'm pridd yn ymgymysgu 
Gyda pridd y ddae'r ryw bryd, 

Llewyrch wyneb Duw dysgleiria 
Ranau f'enaid oll i gyd. 


4 Wedi'm golchi oddiwrth sorod 
Pechod ffiaidd, drwg ei ryw, 
Fel drych goleu i dderbyn delw 
Holl sancteiddrwydd pur fy Nuw; 
Ni raid teithio'r ddaear mwyach, 
Yn mhlith pryfed mân y llawr, 
Ond dysgleirio 'mhlith myrddiynau 
Gylch yr orsedd fel y wawr. w. 


850. Duw ei hun yn angeu. 
8. 7. D.—Jersey, y. 63. Eifionydd, 170. 


AU'r anialwch wedi 'mlino, 
Chwant sydd arnaf wel'd y tir 
Roddwyd i mi gan fy Arglwydd 
Cadarn mewn addewid wir: 
Gwlad o oleuni heb dywyllwch, 
Gwlad o gariad heb ddim trai; 
Gwlad heb hawddfyd na phleserau 
Ond yn unig ei fwynhau. 


2 P'odd yr af fi trwy'r Iorddonen 
Oni ddeui di dy hun 
686 


ANGEU A THRAGWYDDOLDEB. 


Yno i dori grym y tdnau, 
' _ Aoii sefyll wrth fy nghlun? 
Dâl fy mhen i'r lân yn gadarn 
Pan bo angeu'n fawr ei rym; 
Pledia'n eon yn ei wyneb 
Pan na bwyf yn gallu dim. 


9 Dacw'r un sydd â thosturi, 

Ef fu'n hongian ar y groes, 

Ef fu'n gruddfan dan dywyllwch— 
T'wyllwch dudew fel y nos; 

Mil o boenau wasgodd arno, 
Eto darfu iddo'u dwyn; 

Aeth i garchar dan law angeu 
Rân o dridiau er fy mwyn, 


4 On’ chaf fywyd ynddo'i hunan, 

Darfu im obeithio mwy; 

Nid oes dim ond gwaed ei galon 
All yn unig wella'm clwy’; 

Mawr yw'm poen heb ei gwmpeini, 
Mwy dymunol yw na'r byd; 

Rhosyn Saron yw f'Anwylyd, 
'Does ond tegwch ynddo i gyd. w. 


857. Tragwyddoldeb. 
8. 7. D.—Elfionydd, 170. Trefaldwyn, 171. 


Doi byd y mae taranau, 

Mellt, a chenllysg, daear gryn; 
Yn y wlad 'rwyn myned iddi 

Nis caf weled yno'r un; 
Mynych ceir cystuddiau yma, 

Rhagluniaethau chwerwon ìawn, 
Tôn ar ol y llall yn rhuo 

O foreuddydd hyd brydnawn. 


2 Dysgwyl pethau gwych i ddyfod, 
Croes i hyny maent yn dod; 


ANGEU A THRAGWYDDOLDEB. 


Meddwl 'fory daw gorfoledd, 
'Fory'r tristwch mwya erioed; 
Meddwl byw, ac eto marw, 
Yw'r lleferydd dan fy mron; 
Bob yn ronyn, mi rof ffarwel— 
Ffarwel glân i'r ddaear hon. 


3 Trof fy llygaid oddiamgylch, 
P'le caf bleser dan yr haul? 
Os a' i garu un creadur 
Megys pe na b'ai ei ail, 
Hwnw'n fuan ddianc arnaf, 
Neu myfi oddi arno ef: 
Ni chaf bleser a gydgerddo 
. A mi'n unlle dan y nef. 


4 Tragwyddoldeb! mawr yw d'enw, 
Ti mae'n ddiau yw Sy lle; 
Huriwr un diwrnod ydwyf, 
Fry mae'm cartref yn y nef; 
Mae'm diwrnod bron a gorphen 
Mae fy haul bron myn'd i lawr 
Mae pob awel yn fy chwythu 
Tua'r tragwyddoldeb mawr. 


5 'Rwyf yn foddlawu iawn i ymado, 
Trefna'r awr, a threfna'r man, 
Ond yn ymchwydd yr Iorddonen 
Dal fy ysbryd llesg i'r lân; 
Na'd fi soddi yn y tônau 
Pan bo angeu'n fawr ei rym, 
'Mafael ynof yn dy freichiau, 
Na'd i'm henaid ofni dim. 


6 P'am'r ymafael tristwch ynof 
Wrth fyfyrio am ado'r byd 
Pechod a chystuddiau duon 
Welais ynddo ol i gyd; 
588 


ANGEU A THRAGWX OLDEB. 


Ni ddaeth haner fy nysgwyliad 
Yma eto erioed i ben; 

O! na wnaethum yn foreuach 
Fy nghartrefle uwch y nen! 


7 Mae 'nghyfeillion wedi myned 

Draw yn lluoedd o fy mlaen, 

Rhai fu'n myn'd trwy ddyffryn Bacca 
Gyda mi tua Salem lân; 

Yn y dyffryn tywyll, garw 
Ffydd i'r lân a'u daliodd hwy: 

Mae'r addewid lawn i minau, 
Pam yr ofna'm henaid mwy? Ww. 


858. Gorfoledd y credadyn yn angeu. 
8. 7. D.—Jersey, Y. 63. Diniweidrwydd, 231. 
0’ ANFEIDROL rym y cariad, 
Anorchfygol ydyw'r gras; 
Digyfnewid yw'r addewid, 
Bery byth o hyn i maes; 
Hon yw'm hangor ar y cefnfor, 
Na chyfnewid meddwl Duw; 
Fe addawodd na chawn farw, 
Yn nghlwyfau'r Oen y cawn i fyw. 


2 Yn y dyfroedd mawr a'r tônau, 
Nid oes neb a ddeil fy mhen 
Ond fy anwyl Briod Iesu 
A fu farw ar y pren: 
yw yn afon angeu, 
Ddeil fy mhen i uwch y dôn 
Golwg arno wna i mi ganu 
Yn yr afon ddofn hon. D. W, 


859. Ffydd yn gorchfygu angeu. 
8. 7. D.—Tyddewi, vy. 57. Dismission, 160. 


ID wy'n ofni tir y bywyd, 
Hwnw nghartret hyfryd yw; 
58 


ANGEU A THRAGWYDDOLDEB. 


Ond ’rwy’n ofni yr agendor 

Fawr sydd rhwng y marw a'r byw; 
Angeu dwfn yw'r Iorddonen 

Wyf o hyd yn ofni ei brad; 


Tônau y'nt sydd raid myn'd trwyddynt, 


Maes o'r byd i dŷ fy Nhad. 


2 Mi anturiaf, rhaid yw cynyg, 
Nofio tônau, er maint eu grym, 
New fum eto, er y'm ganwyd 
Mewn fath dônau mawrion ddîm; 
Gallu'r nefoedd fawr ei hunan 
Ddeil fy enaid llesg i'r lân; 
Gras yn marw ar Galfaria 
Xdyw noddfa'm hysbryd gwan, 


3 O bob enw yn mhlith dynion, 
Dyna'r enw goreu i gyd— 
Duw dan hoelion ar y croesbren, 
Yno'n marw dros y byd; 
Gwaed yn llifo ar Galfaria, 
Môr o haeddiant, môr o hodd, 
Od oes dim a saif i fyny, 
Saif yn erbyn angeu a'r bedd. 


_4 Ofni'r wyf, ac eto canu, 

Canu wrth feddwl am y dydd, 
Dan ymdrechu âg angeu creulon, 

'R â pob cadwyn gref yn rhydd, 
Cyll pleserau'n lân eu gafael 

Os bydd angeu'n gongerwr mawr, 
Os y bedd ga'r fuddugoliaeh, 

Fe gwymp pechod yntau i lawr. 


5 Cyll y pechod hwnw 'i afael 
Fynai f'ysbryd dan ei droed, 
Hwnw barodd i mi ruddfan 
Lawer cant o weithiau ’rioed: 
690 . 








—« 


w 
“ 


ANGEU A }HRAGWYDDOLDEB. 


Diwedd caru unrhŷf orphwyn, 
Dechreu hyfryd haì draw: 
Pan bo angeu'n gorfoledu. 
Ac yn chwerthin ar y bedu 


860. Afon angeu. AN 
8.7. D.—Jersey, Y. 63. Bohemia, 168... 


RYE yn gwel'd yr afon ddofn 
Yn agosach i mi'n awr; 
Mae arwyddion am yr amlaf 
Mai cyn hir yr af ì lawr; 
Rwyf yn ofni fy ngrasusau, 
Ofni'r tônau bob yr un; 
Nid wyf fî yn ngwyneb angeu 
Ond y gwaelaf, lesgaf ddyn. 


2 O! fy enaid gwan, nao ofna, 

Nid congcwerio unrhyw fai, 

‘Na chongewerio cant o feiau, 
Rwystra'm henaid lwfrhau; 

Gwel'd y gras sydd yn yr Iesu— 

Môr digonol yw i'r gwan, 

Yn nyfnderoedd angeu creulon, 
Ddeil fy ysbryd llesg i'r lan. 


-3 Cant o weithiau, ol a gwrthol, 
Ydilynaisifymai; 

Pechu cyn adnabod pechod, 
Pechu wedi edifarhau; 

Dacw'r graig rhaid im ymddiried, 
Dacw'r lloches, dacw'r fan 

Yn nghangenau pren y bywyd 
Arall ddim nis deil fi i'r lan. 


4 Ffarweli chwi gynt a gerais, 
Nid yw'ch cwmni, nid yw'ch gwedd, 
Nid yw'r cariad sy'n eich calon 
Razor na dod byd y bedd; 





ANGEU A rumAGwygf. 


Ond 'rwy'n ofni yd Ô 


Fawr sydd ,*'9 & 
Angeu dwfr”; & 8 § 
Wyto'<' â & 






Tôn» 


Mm a 


: Yn dy aros yn y dyfroedd, 
Er dy ddwyn i'r ddinas fry. . 
4. Clyw seraphaidd seiniau’n hedfan 
Draw o frodir Seion fryn; 
Gwel ei heuraidd byrth yn agor 
Drwy y niwl sy’n toi y glyn. 
5 Ffarwel fyd, a ffarwel deithio 
Yn yr anial dyrys mwy: 
Ffarwel gnawd, a ffarwel lygredd, 
Ffarwel boen, a phob rhyw glwy'. 
6 Mae'r tywyllwch yn gwasgaru, 
A'r goleuni yn cryfhau; 
'Nawr 'rwy'n gwel'd y pur drigfanau; 
Hed, fy enaid, i'w mwynhau. E. E. 
862. _ GOydymaith yn y glyn. 
8. T. 4.—St. Peter. 183, 


ERFYDD i mi deithio'r ddaear, 
Tragwyddoldeb sydd ger llaw; 

















ANGEU A THRAGWYDDOLDEB. 


Ni chaf aros, ni chaf orphwys, | 
Nes im fyn'd i'r ochr druw: 
O! Iachawdwr, 
Paid a'm gadael yn y glyn. 


2 Pan fo dyfroedd oer marwolaeth 
O fy amgylch yn crynhoi, 
Pwy a ddeil fy mhen 1 fyny ? 
Pwy a wna i'm hofnau ffoi? 
Neb ond Iesu: 
Gwenaf yno yn ei law. AN. 


863. Dydd y farn. 
8. T. 4.—Frankfort, 173. Eli, 175. 


ELE'n dyfod ar y cwmwl, 
Mawr yw'r enw sydd iddo'n awr; 
Ar ei glun ac ar ei forddwyd 
Ysorifenwyd ef i lawr: 
Haleluia ! 
Groesaw, groesaw, addfwyn Oen. | 


2 Mil o filoedd, myrdd myrddiynau, 
O gwmpeini hardd eu gwedd, 
Welaf draw yn codi i fyny 
I'w gyfarfod ef o'r bedd; 
Darfu galar; | 
Dyma iachawdwriaeth lawn. 


3 Nid oes yno gofio beiau, 
Bim ond llawn faddeuant rhad; 
Poenau'r groes, a grym y cariad, 
A rhinweddau maith y gwaed: 
Darfu ofn: | 
Daeth llawenydd yn ei le. 


4 “'Dewch yn mlaen, a dewch yn eofn, 
Fendigediy blant fy Nhad; 
Dewch meddienwch yr ardaloedd 
Brynwyd i chwi fy ngwaed; 


ANGEU A THRAGWYDDOLDEB. 


Do'wch yn llawen: 
Rhodd yw hon cyn seilio'r byd. 


5 Buoch gyda mi yn fy ngofid, 
mi yn fy mboenau i gyd; 
Buoch yn gyfeillion ffyddlon 
I'm gwaradwydd yn y byd; 
Yfwch bellach 
Loyw win yp nhŷ fy Nhad.” w. 


804. Hyder yn yr olwg ar yr ochr draw. 
8. 7. 3.—Moldavia, 187. Holstein, 188. , 


'R“IF fi heddyw'n teimlo undeb 
A rhai sydd yn lludw mân, 

Mwy na'r rhai wy'n wel'd yn hedeg 
Ar adenydd rhwysg yn mlaen; 

Yr un wedd, yn y bedd, 

Cof fod gyda hwynt mewn hedd. 


2 Dros ryw ddyddiau byr dibleser 
Des i'r ddaear i gael lle, 
Dyddiau i'm temtio a'm haddfedu 
1 drigfanau pur y ne'; 
Gwyntyd ddaw, maes o law, 
Ar y bryniau'r ochr draw. 


3 Ducw gariad fel yr afon 
Dacw heddwch fel y llif, 
Wedi i'm brodyr gael ei feddu— 
Brodyr anwyl fwy na rhif; * 
Gyda hwy caiff fod mwy, 
F'enaid, heb na braw na chlwy. 


4 Angeu, bellach gwna dy waethaf, 
Nid yw'th ddychryniadau ddim; 
Mwy o hedd sy 'mhen Calfaria 
Nag sydd yn dy saethau o rym: 
Mi nf trwy farwol glwy' 
'N erbyn tônau mowrion mwy. w. 
5 








— Y NEFOEDD. 


865. Angeu heb ei golyn. 
9. 8.—Bethel, 216. 


()! ANGEU, pa le mae dy golyn? 
O! uffern ti gollaist y dydd! 
Y Baban a anwyd yn Methle'm  . 
Orchfygodd bob gelyn y sydd; 
Ni raid 1 blant Seion ddim ofni 
Myn'd adref dan ganu tua'u gwlad; 
Eu ffordd sydd yn rhydd tuag yno, 
A hono gyssegrwyd â gwaed. AN. 


866. Tynu tua’r afon. 
"8, &.—Salome, 218, 
TD WY'n tynu tuag ochr y dŵr, 
Bron gadael yr anial yn lân; 
Mi glywais am gonewest y Gŵr 
A rydiodd yr afon o'm blaen; 
Fe dreiglodd y maen oedd dan sel, 
Fe gododd, y Cadarn, i'r lan: 
Mi caraf ef, deued a ddêl; 
Mae gobaith i'r truan a'r gwan. AN. ; 


— 


Y NEFOEDD. 


867. Y «lad well. 
10au.—Clod, 5. Coburg, 4. 
Gri dda, heb wae, gwlad wedi ei rhoi dan sel, 
Llifeirio mao ei ffrwyth o laeth a mêl; 
Grawn sypiau gwiw i'r anial dir sy'n dod; 
Gwlad nefol yw, uwchlaw mynegi ei chlod. a a. 
868 e Yr un testyn. 
20au.—Clod, 5. Coburg, 4. 


M' welaf wlad uwch byd, a llawer gwell, 
Cartrefle'r sgjnt, tu bwnt i'r ser yn mhell; 





Y NEFOEDD. 


Gwlad gwynfyd llawn, preswylfa Duw a'r Ocn; 
Ni ddaw i hon na phechod, bai, na phoen. AN. 


869. Myfyrdod ar ogoniant y nefoedd. 


M. H.—Boston, 25. Sarum, 23. 


pr myfyrdodau'n felus sy 
Wrth gofio'r dorf sy'n moli fry; 

Pob un yn ddysglaer yn ei le 
'N rhagori ar ser yn entrych ne. 

2 Fel y rhagora'r perlau drud 
Ar laid a sorod sy yn y byd; 

Mil mwy rhagoriaeth sy'n eu gwedd 
Na phan yn byw tu yma i'r bedd. 

9 Yr haul gywilyddia maes o law 
Wrth wel'd y rhain y dydd a ddaw: 
Ymguddia’r lloer, ni 'mddengys mwy, 
Gan lewyrch eu dysgleirdeb hwy, 


4 Mae yno heddyw rai yn iach 
Rodd ffarwel in dros ronyn bach; 
Yn ddystaw iawn diangasant hwy 
I'r Sabbath fry sy heb ddiwedd mwy. 
5 Aethant i maes o'r cystudd mawr, 
Eu gofid oll a ddarfu 'nawr; 
Maent heddyw'n canu—canant byth, 
Heb swn pechadur yn eu plith. w. 


870. RHAN II. 
M. H.— Boston, 25. . Sarum, 23. 
WY gawsant wel'd—O gwyn eu hyd! 
Y pererinion yno i gyd, 
Oedd wedi bod mewn dŵr a thân, 
A myn'd trwy'r pyrth i mewn o'u blaen, 
2 Rhai wedi myn'd i ben eu taith 
Er's miloedd o flynyddau maith, 
Ac eto i'r Iesu'n canu clod 
Mor felus a'r awr gynta' erioed. 
a 


X NEFOEDD. 


9 Eu tafod wedi ei ddysgu sy 
Yn holl ganiadau'r nefoedd fry; 
A'u bysedd yn gyfarwydd cair 
I chwareu ar y delyn aur. 
4 Dysgwyl y maent bob mynyd awr 
Am wel'd yr adgyfodiad mawr, 
I'w cyrph sy'n gorwedd yn y bedd 
Gael rhan o'r briodasol wledd, - w. 


871. Cymdeithas y nefoedd. 
M. H.—Beza, 12. Tegid, 20. 
ARGLWYDD! dena’m serch a’m bryd 
Ar y gwrthddrychau sy uwch y byd: 
Trysorau hyfryd can mil gwell 
Cuddiedig draw ar fryniau pell. 
2 Draw mae ein Iesu mawr a'n Duw, 
A brodyr fyrddiwn i ni'n byw: 
Oes, mae rhai yno'n moli o hyd 
Fu'n teithio gyda ni yn y byd. 
3 Dringasant hwy i ben eu taith, 
Gorphen'sant ar eu llafur waith; 
Gwyn fyd na fawn i yno byth 
Yn moli'n beraidd yn eu plith. 
4 Wel, cyn bo hir ni ddown ynghyd, 
O eithaf bedwar cwr y byd, 
O'r gogledd, de, a'r dwyrain bell, 
I gael mwynhau cymdeithas well. 
5 Yno y derfydd poen a gwae, 
A holl gystuddiau'r duwiol rai; 
Caiff yr holl etholedig ryw 
Wyneb yn wyneb weled Duw. Ww. 


872. Gwleddoedd cartref. 
M. H.—Lanoaster, 17, Sebastian, 18. 


W EL, f'enaid, hed yn mlaen o hyd, 
Yn mhell, yn mhell oddi ar y byd, 
59 





Y NEFOEDD. 


Ir gwledydd sydd heb wae na phoen, 
Yn canu cariad addfwyn Oen. 


2 Lle'r eistedd seintiau yn gytun, 
Dan eu gwinwydden ber eu hun, 
A'r melus win yn ffrydio ì lawr, 
Yn lloni eu hysbryd bob yr awr. 


3 O! wleddoedd hyfryd eu mwynhâd, 
Mor hyfryd eilwaith eu parhad; 
Gwleddoedd na ŵyr y byd eu dawn, 
Gânt loni'n henaid foreu a nawn. w. 


873. Y saint ynghyd. 
M. H.—Caernaríon, 16. Lancaster, 17. 


O HYFRYD foreu, hyfryd awr— 
Tywyniad tragwyddoldeb mawr, 

Pan yr agoro’r beddau pridd, 

I roddi seintiau Duw yn rhydd. 


2 Wel, dyna'r awr, a thyna'r pryd, 
Ceir gwel'd 'tifeddion nef ynghyd, 
Yn dechreu taith o'u carchar caeth 
Tua'r wlad sy'n llifo o fêl a laeth. 


9 Y fan bydd terfyn ar bob gwae, 
A dechreu'n hir i lawenhau; 
Yn nheml Duw eu cartref fydd, 
Yn ei was’naethu nos a dydd. 


4 Yr Oen sydd ar yr orsedd fawr 
Bugeilia hwynt bob mynyd awr; 
Fe'u harwain at ffynonau clir 
O ddyfroedd bywiol, dwyfol, pur. 


5 Fe sycha'i hun bob deigryn mân 
Oddiwrth eu llygaid hwynt yn lân; 
Marwolaeth, tristwch, ing, a phoen, 
Fyth fythol ffy o gyynni'r Oen. w. 

5 . 











Y NEFOEDD. 


874. | Dedwyddwch y Orislion. 
M. H,— Lledrod, vy. 4. Winchester, 9. 


yi syrth y sêr i lawr o'r nen, 
Fe d'wylla'r bydoedd mawr uwch ben, 


gych y môr; 
Bydd f'Arglwydd Iôr yr un o hyd. 


2 Bydd gwraig yr Oen y boreu hwn 
Yn canu'n iach heb boen na phwh, 
' Ar ddeheu law 
Ei phriod draw, heb farw byth. 


3 Ceir gwel'd y dyrfa ddysglaer fawr 
Rifedi gwlith y boreu wawr, 
Heb friw na phoen 
Yn canu i'r Oen y newydd gân. 


4 O! gwyn eu byd y dyrfa fawr 
Yn iach a hedodd uwch y llawr 
Marwolaeth mwy' 
Ni chwrdd a hwy sydd fry mewn hedd. M pr. 


875. “* Amseroedd i orphwys.” 
8. 8. 8.— Rhosyn Saron, y. 8. Nazareth, 43. 


M^Z dydd at ddydd yn dod i ben 
A'm taith drafferthus îs y nen; 
Fe ddirwyn amser at y nôd: 

Ac yna 'mhechod a gaiff friw, 

A thyna'r pryd congeweria'm Duw 
Bob rhyw ffieidd-dra ynwy' 'rioed, 


2 O! ddedwydd, nefol, hyfryd awr, 
Caf roddi 'meichiau trwm i lawr, 
Ag sy'n fy mlino foreu a nawn; 
A myn'd i wlad lle nad oes bai, 
Ond cariad perffaith i barhau— 
Llawenydd pur. o heddwch llawr. 


Y NEFOEDD. 


3 "Rwyf bron a gorfoleddu'n awr 
Wrth feddwl daw fy meiau i lawr, 
A bod y dydd yp agoshau: 
Dydd o orphwysdra perffaith yw 
Ir neb gy'n blino'i guro'n friw 
Gan nerth trachwantau, a phob gwae. 
4 Wel, tyred, ddedwydd, hyfryd ddydd, 
Rho fy nghadwynau tyn yn rhydd, 
Gad-i mi brofi'th hyfryd wledd: 
Lladd anghrediniaeth sydd yn awr 
Yn curo f'enaid bach i lawr, 
Ac ymaith tyn holl ofnau'r bedd... w, 


876. “ Cystudd a galar a ffy ymaith.” 


8. 8. 8.—Llungoedmos, Y.«9. Nazareth. 43. 


M! welaf fyrdd yr ochr draw 
O rai 'maflasant yn ei law 
Yn canu heddyw'n beraidd iawn; 

Mae ofnau'n darfod yn y wlad 

Lle mae fy Nuw, lle mae fy Nhad, 
Ac yn eu lle lawenydd llawn. 


2 O! hyfryd, ddedwydd, nefol le, 
Gwyn fyd pob rhai sydd ynddo fe 
Y ddinas ddysglaer, nefol, glir; 
Y man na fu, y man nad oes, 
Na phoen, nac ing, na gwae, na loes, 
Ond heddwch llawn a chariad pur. w. 


S77. Dedwyddwch y nefoedd. 
M, S.— Dyfrdwy, 63. Elizabeth, 70. 
O! FUGAIL, Israel, dwg fi 'mlaen, 
I'r dawel lân orphwysfa, 
T'th nefol lys, o'm poen a'm pla, 
I ganu Aleluwia. 
3 I Seion wych, Paradwys wiw, 
Lle mae fy Nuw'n cartrefu, 
600 








Y NEFOEDD. 


Gael roddi 'mhwys, a chuddio 'mhen 
Yn mynwes wen yr Iesu. 
3 Myfyrio fod fy hyfryd le, 
O fewn i'r ne', barod, 
Sy'n gwneyd i'm henaid cu bob cam 
Hiraethu am ymddatod. 


4 Ar aden cerub, af yn hy' 
Trwy ganol llu'r gelynion, 
Nes dod yn llwyr, er gwaetha'r llid, 
I hyfryd fynydd Seion.” - W. 


878. Tyrfa y gwaredigion. 


M. C.—Ballerma, 91. Farrant, 83. 


M! welaf dyrfa draw o'm blaen, 
ui Yn canu ar ben eu taith, 
Ac wedi gorphen d'rysu ar hyd 
Yr anial garw, maith. 
2 'Nol cyfeiliorni ar y dde, 
Ac ar yr aswy law, 
Heb un cyfeiliorn, maent yn awr 
Yn canu'n beraidd draw. 


3 Fe ddarfu eu rhyfel, er ei rym, 
Fe ddarfu eu poen a'u gwae; 
Ac maent yn yfed heddyw o'r wledd 
Dragwyddol sy'n parhau. 
4 "Da un o'r nwydau i mewn i'r nef 
A'u blinodd yn y byd; 
Tragwyddol gariad fel y môr 
Sy'n llanw yno i gyd 
5 Pob parch a haeddiant, gras, a dawn, 
Pob enw oll o ddyn, 
Sydd ynddo'n hollol suddo i lawr 
Yn Iesu mawr ei hun. 


6 Mae Iesu ei hun yn awr yn fwy 
Na'r cwhl is y nel : 


Y NEFOEDD. 


A’u holl ddifyrwch byth a byth 


Yw edrych arno ef. w. 


879. RHAN II. 
M. C.—Farrant, 83, Ballerma, 91. 
IT\OES un genfigen ddaw i blith 
Y dyrfa hyfryd fry; 
Na dim ond nefol faith fwynhau 
O gariad Iesu cu. 


2 Maent wedi anghofio'r groes a'r gwae 
A thristwch anial dir; 
Ac heddyw'n yfed cariad rhâd 
Fel dwfr gloyw, pur. 


9 Dod ynwyf hiraeth, Iesu mwyn, 
Am y dragwyddol wledd, 
A rho i mi brofì yma flas 
Pleserau draw i'r bedd, Ww. 


880. Y pererinion ar ben eu taith. 
M. C.—Tallis, 84. Tiverton, 86. 
M^" pererinion draw o'm blaen, 
Yn canu'r anthem bur, 
Ac heddyw'n edrych fel o bell, 
Ar dd'rysni'r diffaeth dir. 
2 Maent hwy'n rhyfeddu'r dwyfol ras 
A'u nerthoedd ar eu taith; 
A chanu cariad addfwyn Oen 
Ffyddlonaf yw eu gwaith, 
9 O! nertha finau i edrych draw, 
Heb ŵyro o un tu, 
Nes i mi gyrhaedd mewn i byrth 
Caersalem newydd fry. 
4 Rho delyn euraidd yn ein llaw 
Ac yn ein hysbryd dân, 
Ac yn mheryglon anial dir 
niau pur a chân. 
602 





Y NEFOEDD. 


5 Ni awn fel hyn yn ngwres y nef, 
Fel un lluosog lu, 
Trwy demtasiynau heb ddim rhif 
I mewn i'r nefoedd fry. Ww. 


881. Gorphwys yn y nef. 
M. C,—Billerma, 91. Farrant, 83. 
AE'n hyfryd meddwl ambell dro 
Wrth deithio anial le 
Ar ol ein holl flinderau dwys, 
Cawn orphwys yn y ne'. 
2 Pan ar ddiffygio gan y daith 
A lludded maith y lle, 
Mor hoff yw gwybod—wedi hyn 
Cawn orphwys yn y nef. 
3 ’Nol teimlo archoll lawer saeth, 
A phrofedigaeth gref, 
A dyoddef gwres y dydd, a'i bwys, 
Cawn orphwys yn y nef. 
4 Mae'n gysur meddwl pan fo'n dod 
Len dros ei wyddfod ef, 
Yn cynal ei dragwyddol bwys, 
Cawn orphwys yn y nef. 
5 Er colli ein cyfeillion hoff 
Yn yr Iorddonen gref, 
Mae'n felus meddwl—eto 'nghyd 
Cawn gwrddyd yn y nef. 
6 Cymhwyser ni drwy'r Ysbryd Glân, 
A'i rasol ddoniau ef, 
Nes delom fel twysenau llawn, 
Yn addfed iawn i'r nef. Em 


882. | Unde y gwdredigion. 
M. C.—Ballerma, 91. Martyrdom, 90. 


Ms brodyr i mi aeth yn mlaen 
Yn holliach ta chytun; 
603 





Y NEFOEDD. 


Deng mil o filoedd yw eu cân, 
Er hyn nid yw ond un. 


2 Mae pawb o'r brodyr yno'n un, 
Heb neb yn tynu'n groes; 
Yn moli'r Duwdod yn y dyn, 
A chofio'i angeu loes. 


3 Ni theimlir yno unrhyw boen, 
Na chwyno gan un clwy'; 
Ond pawb mewn hwyl yn moli'r Oen 
I dragwyddoldeb mwy. 


4 Daw'r holl dduwiolion yno 'nghyd 
O'r gogledd, de, heb ri', 
A'u holl gadwynau'n chwilfriw mân, 
A'u cân am Galfari. D. M. 


883. Golwg ar y wlad well. 
M. C.—St. Stephan, 78, St. Leonard, Y. 24. 


EL, cyfod, f'enaid, gwel y wlad, 
Mae'n awr yn agoshau; 
Dy etifeddiaeth hyfryd rad 
Lle nad oes poen na gwae. 


2 Ymddangos mae yr hyfryd dir 
Tu draw i'r byd a'r bedd, 
Lle mae'm cyfeillion oll yn bur, 
Mewn hawddfyd, ac mewn hedd. 


9 Wel, dacw'r wlad caf cyn bo hir 
Fod ynddi byth yn byw; 
Lle trig cyfiawnder dwyfol, pur, 
Yn sanctaidd wyddfod Duw. 


4 O! brysia, fenaid, dos yn mlaen, 
Ymddiried yn dy Dduw; 
Nes dod yn iach, trwy ddŵr a thân, 
Yn dawel ato i fyw, D. J. 
604 


X NEFOEDD. 


884. | Dydd rhyddid y ddyweddi. 
2. 8.—Luther, y. 90. Aberdeen, 109... 


RYDNAWN, 
Ar y ddedwyddaf awr a gawn, 
Y talodd Iesu'n eithaf llawn, 
Y dwyfol Iawn i'm Hanwyl Dad; 
Palmentodd ffordd o Galfari 
I'r nefoedd fry, trwy rin ei waed. 


2 Mae’n awr 
Yn eistedd ar yr orsedd fawr, 
Yn Arglwydd uffern, nef, a llawr, 
Hyd foreu wawr adgodisd dydd, 
Pan gollwng ei ddyweddi ddrud 
O lwch y byd yn berffaith rydd. 
9. Fydd son 
Am alar, gruddfan, gwae na phoen 
Yn nghwmni'r addfwyn, anwyl Oen, 
O fown i Seion sanctaidd fry; 
Ond yfed dyfroedd dwyfol flas 
Darddodd i maes o Galfari. Ww. 


885. “Pr hyfryd dir bwrcasodd cf. 
2. 8.—Bethesda, 105. Dorcas. 107. 


yN &wr 
Sancteiddiol Ysbryd tyr'd i lawr, 
Dysgleiria hyfryd foreu wawr— 
Goleuni mawr o entrych nef; 
Fel delo'm henaid wel'd yn glir 
'Yr hyfryd dir bwrcasodd ef. 


2 "Does fan 
O'r ddaear foddia’m henaid gwan: 
Diangodd rhwng y ser i'r lân, 
I 'mofyn rhan sydd uwch yr haul; 
Yn mynwes f'Arglwydd mawr y mae 
Gwledd i barhau, nad oes o'i hail. 


Y NEFOEDD. 


2 Ar fyr caf rodio llwybr 
Na ddeuaf byth yn ol; 
Mi rof ffarwel tragwyddol 
T'r holl forwynion ffol; 
Dedwyddwch maith di-ddarfod 
Sydd uchod i barhau: 
O! f'enaid, dechreu ganu, 
Mae'r amser yn nesau. 


8 Fe dderfydd i mi bechu, 

Iacheir yn lân fy nghlwy', 

Ond byth ni dderfydd canu 
Am faddeu pechod mwy; 

Caf gorph yr hen farwolaeth 
I lawr, ni chyfyd byth, 

A gwledd ar fynydd Seion, 
Dragwyddol, bur, ddi-lyth. M. R. 


889. Cyson fwynhad o Dduw tu draw i ange. 


7. 6. p.—Jabes, 116, 


YF yma dan y tônau, 
Yn gruddfan lawer awr, 

Yn methu cadw 'ngolwg 

Ar y Messiah mawr; 
Fe ddaw y dydd caf nofio, 

O fewn i'w dawel hedd; 
Nas colla'i ngolwg arno, 

Yr ochr draw i'r bedd. J.T 


890. Goeled Iesu yn y nefoedd. 
T. 6.—Manheim, 111. Syria, y. 38. 


Bre? gwel’d gogoniant Iesu, 
A chofio’r manau bu, 
Yn ennyn cân o newydd 
Trwy'r holl nefolaidd lu: 
Ei wel'd, a chofio Bethle'm, 
A'i eni yno'n dlawd— 
608 


Y NEFOEDD. 


Rhyfeddod nef y nefoedd 
dd gweled Duw mewn cnawd. 4 


'2 Ei wel'd, a chofio'r cwpan 
Yn Gethsemane ardd; 
Ei gofio'n dod o Edom 
Oll yn ei wisg yn hardd; 
Ei wel'd, a'i holl elynion 
Yn droedfainc dan-ei draed; 
Ei wel'd, a chofio'n golchi 
O'n beiau yn ei waed. 


9 Ei wel'd, a chofio'r gofyn 
Yn y fechnïaeth fawr, 
Wrth fyn'd i'r ddeddf yn ddiwedd, 
Rhoi'i fywyd glân i lawr; 
Myn'd dan ei holl felldithion 
A dyodde'i dig yn llawn, 
Heb ryddid o'i gafaelion 
Nes llenwi'r nef âg Iawn. 


4 Ei wel'd a chofio'i daro 
A miniog gledd ei Dad, 
A thywallt i farwolaeth 
Ei enaid dros ei hâd; 
Pa fodd na bydd yr olwg 
Brynwr euog ddyn, 
Yn ennyn cân a syndod 
Trwyrnefoeddfawreihun? RO 


891. Gorphwysfa y saint. 
7. 8.—Hosanah, vy. 32. Penllwyn, Y. 33. 


Y TIR dymunol peraidd, 
Yr ardal hyfryd euraidd, 
Ag oedd yn mhell yn sefyll draw 
A ddaeth ger llaw o'r diwedd; 
Er lludded, ac er blino, 
Na fydded in' ddiftygio 


Y NEFOEDD. 


Yr ym yn nesnes, awn ar frys 

I mewn i'r llys yn gryno. 
2 Cawn orphwys yn ddiangol 

O'n temtasiynau'n hollol, 

Mewn maith dangnefedd pur, di dral 

ydd yn parhau'n dragwydddol; 

A hyfryd ymddi 

Yn ein Hanwylyd, Iesu, 

A threulio Sabbath melus, gwiw, 
Tragwyddol i'w folianu. w. 


892. | Diwedd y daith. 
6. 8.—Gwladys, 135, Normandy, 137. 
AW, diwedd ar fy nhaith, 
m pererindod trist; 
Gorphenn m llafur waith, 
Caf orp ay gyda'm Crist; 
O fewn eì gôl y gwnaf fy nyth, 
Ddychwelaf byth i'r byd yn ol, 
2 Fe dderfydd mwyach son, 
Am alar, tristwch, gwae, 
Y pechod cas, a'r poen, 
f flino’r duwiol rai: 
O! hyfryd waith fydd moli’m Nér 
Uwch law y sêr i oesoedd maith, 
3 Caf wel'd fy anwyl Dad 
F'nrweiniodd n ar fy nhaith, 
A'm carodd i yn rhad 
O dragwyddoldeb maith; 
A'r anwyl Oen, fu drosof fi 
Ar Galfari mewn dirfawr boen. W 


893. Hiraeth am y nef. 
6. 8.—Ramoth, vy, 47. Gwladys, 138, 
AERSALEM, dinas hedd, 
Ol na bawn yno' n byw; 





Y NEFOEDD, 


O hyd cawn weled gwedd, 

A llewyrch wyneb Duw: 
Mae weithiau'n dywyll arna'i 'n awr, 
Fy haul nid â byth yma i lawr. 


2 Yn Nuw ymddiried 'rwyf 
Wrth deithio'r llwybr cul, 
Fe'm dygodd eisoes trwy, 
Do, gyfyngderau fil; 
_ Hyderus eto wyf trwy ffydd 
Yn nerth fy Nuw caf gario'r dydd. 


3 Caf wel'd f'Anwylyd cu 
Pan elwyf draw i dref, 
Yr hwn o'i gariad fu 
Yn dyoddef yn fy lle: 
Caf wel'd yr Iesu—digon yw; 
Mae'r Oen a laddwyd eto'n fyw, 


894. Pen y daith. 
8.—Alun, 298. Gwladys, 135. 
M^" lluoedd maith yn mlaen, 
'Nawr o'u carcharau'n rhydd, 
A gorfoleddu maent 
ll wedi cario'r dydd: 
I'r lân, i'r lân diangasant hwy, 
Yn ol eu iraed y sangwn mwy. 


2 Gadawn y byd ar ol, 
Y byd y cawsom wae, 
Y byd ag sydd bob dydd 
Yn ceigio ein llwfrhau: 
Ni welwn wlad rhwng ser y nef 
Sydd fil o weithiau'n well nag ef, 


9 Afodd 'tifeddion gras 
Yn nyfnder môr i lawr 
Unwaith a ddaeth i maes 
O'r dwfn gystudd mawr î 
6 


D. J 


Y NEFOEDD. 


Na wnant, na wnant; ni ddown i'r lan, 
I dir y bywyd yn y man. 


4 Cawnlanioimewnifysg 
Y rhai y clywsom son, 
Ganasant bawb ei wi 
Yn nwyfol waed yr Oen; 
A gwledda'n llon heb ddiwedd mwy, 
Yn bur yn eu cwmpeini hwy. 


6 Cawn wel'd yr addfwyn Oen, 
Fu farw ar y bryn, 
Yn medi ffrwyth ei boen 
Yn hyfryd y pryd hyn; 
Bydd myrdd heb rif yn canu 'nghyd 
I'r hwn fu farw dros y byd. 


6 Fe genir coron ddrain 
Wrth ganu gwned y groes, 
Fe gofir picell fain 
Wrth gofio angeu loes; 
Fe seinia'r holl dorfeydd yn un 
Bob rhan o boenau Mab y dyn. w, 


895. Cartrefle Duw a'i saint. 
6. 6. 4.—Malvern, 146. Bethel, 147, 


AE'r Ganaan hyfryd draw 
Yn dangos fel gerllaw 
Yn ngoleu'r nef; 
Dewch bellach tua'r wlad, 
Cartrefle pur ein Tad, 
Na flined dim o'n traed, 
Nes myn'd i dref. 


2 Grawn sypiau yno sydd 
Yn hongian nos a dydd 
Ar winwydd gur; 


Y NEFOEDD. 


I ddisychedu y rhai 

Fu'n gruddfan dan eu gwae, 

O gystudd a phob trai, 
Mewn anial dir. 


9 Rhyw gariad fel y môr, 
Anfeidrol berffaith stôr, 
Heb derfyn mwy, 
Sy'n llifo'n loyw, las, 
O dan y fainge i maes 
I etifeddion gras— 
Eu bywyd hwy. 
4 O! heddwch pur y nef, 
"Does o'i hadnebydd ef 
Tu yma i'r bedd: 
Ddeallodd neb erioed 
Sy'n trigo îs y hod | 
Y pleser sydd yn 
Mewn nefol yd Ww. 


896. Moliant y nefoedd i Waredwr. 
T. 6 8.—Llangeitho, 229. Altenberg, 153. 


[ore fydd o angylion gwych, 
Cerubiaid pur yn un, 
Maith dorfeydd | o seraphim 
Yn canu i Fab y dyn; 
A chaniadau fydd y rhai'n 
Na ddaeth i i feddwl dyn erioed, 
Ag sy'n trigo îs y nen, 
I fod eu bath yn bod. 
2 O! foreuddydd dedwydd iawn, 
Pan ddelo'r dorf yn un, 
O bob cwr i'r ddaear faith 
I gwrdd â'u Harglwydd cun; 
Derfydd gofid a phob gwae 
A derfydd temtasiynau maith 
Derfydd pechod mawr ei rwysg, 
A derfydd dyrys daith. 


Y NEFOEDD. 


897. “Oartrefle fy Anwylyd.” 
Sau, 4ll.—Llantrisant, 154. Antwerp, 155, 
? Ni AWR 'rwy'n gwel'd yr ardal hyfryd, 
N Hen gartrefle fy Anwylyd; 
Gwlad lle mae pob rhyw gysuron 
Yn llifeirio fel yr afon. 

2 Ffarwel bellach, hen bleserau, 
Dwyllodd f'ysbryd fil o weithiau; 
'Nawr 'rwyf wedi ffeindio hawddfyd 
Nad oes ynddo radd o ofid. 

3 Cefais berl gwell nag o'r India, 

Nef a daear fyth nis prisia; | 
Iesu a'i drysor—dyna'i sylwedd; 
Nef y nefoedd yn y diwedd. 

4 Fe ddaw'r dydd 1 caf fi ganu 
Concwest bai oedd yn fy maeddu; 
Haleluwia nefol hyfryd, 

Diwedd pechu, diwedd gofid. 

5 Blwyddau hirion o ryfela 
'N oruchafiaeth a derfyna; 

Fe dry galar am bob beiau 
Yn Hosanah, ond eu maddeu. 


898. RHAN II. 
82au. 411 —Liantrisant, 154. Antwerp, 188, 


ENAID, cred, annghofia’th ofid, 
Edrych i'r ardaloedd hyfryd; 
Hed o'r byd sy 'mron a'th orfod, 

Y mae gwleddoedd i ti'n bared. 

2 Dacw'r gwledydd hyfryd helaeth, 
Roddwyd i mi'n etifeddiaeth; 
Lle mae cariad pur yn llifo 
Dros ardaloedd gras heb flino. 

9 Dacw’r wlad caf fi deyrnasu 
Gyda'm hanwyl Brynwr Iesu, 


Y NEFOEDD. 


Gwledda o'i gariad, gwel'd ei wyneb, 
Draw i derfyn tragwyddoldeb. 


4 O! na fedrwn yno ddringad 
Haner cynted a'm dymuniad; 
Mi awn gyda'r awel hyfryd 
Maes o'r byd i dir y bywyd. 


5 'Rwyf yn clywed myrdd o seintiau 
'Nawr yn canu eu telynau, 
Ac yn taro un Hosanna, 
Dechreu anthem pen Galfaria. 


6 Dengmil o delynau'n canlyn, 
Cân heb ddechreu, cân heb derfyn, 
Y cerubiaid gyda'r seintiau 
Yr un sylwedd eu caniadau. 


7 Minau gaf fod yn eu cwmni, 
Cyn pen gronyn yno'n canu, 
Edrych gyda hwy yn wyneb 
Dysglaer Brenin tragwyddoldeb. w. 


899. Digonolrwydd llawenydd yn y nef. 
8. 7. p.—Dismission, 160. Edinburgh, 164, 


I) oes terfyn ar flynyddau 
Yn y wlad a welaf draw; 
Nid yw myrdd o oesoedd hirion 
Yno'n unig ond lled llaw; 
Sylwedd ydyw'r oll sy'n dyfod— 
Oll sy'n dyfod sy'n parhau, 
Pethau gwych heb eu cymysgu 
Gaf ar fyrder eu mwynhau. 
2 Yno crys fy nedwyddwch, y 
Heb gymysgu, fyth yn un; 
Digyfnewid gwrthddrych cariad, 
Felly cariad pur ei hun; 
'R un fydd Duw i dragwyddoldeb- - 
Môr o gariad hob ddim trai; 
6 


Y NEFOEDD. 


Fel efe bydd fy hapusrwydd— 
Ffrwd lifeiriol yn parhau. 
9 O! mor hyfryd yw'r meddyliau 
od yr amser hyny ar ddod; 
Y mae'r hiraeth sy'n fy nghalon 
Heb un terfyn ìddo'n bod; 
'Dall yr holl greadigaeth eang, 
Na'i gogoniant o un rhyw, 
Lanw 'nghri, na llanw f'enaid, 
Na dim arall, ond fy Nuw. 


4 Yno llenwir fy nymuniad 
Er ei faint, ac er ei gri, 
Fy holl wagder wneir i fyny 
Gyda'r Duwdod—Un yn Dri; 
Mi gaf yfed o ffynonau 
Gwir ddedwyddwch, a'm dyfrhau, 
A dadguddiad pur o fywyd, 
A llawenydd i barhau. 
5 Mi gaf glywed cydsain hyfryd 
Digréedig Dri yn Un, 
Yn cyhoeddi heddwch nefol, 
Perffaith wrthyf fi fy hun: 
Saint, seraphiaid, ac angylion, 
Mewn rhyw gydsain bena' erioed, 
Gyda mi yn seinio'r anthem 
Am anfeidrol, ddwyfol glod. w. 


900. — Tragwyddol orphwysfa y saint. 
8. 7. D.—Dolwar, y. 56. Moriah, 230. 


()' DDEDWYDD ddydd, tragwydaol or- 
Oddi wrth fy llafur, ynfyrhan, [phwys 
' Yn nghanol môr o ryfeddodau 
Heb waelod, terfyn byth, na glân: 
Mynediad helaeth mwy i bara 
O fewn trigfanau Tri yn Un; 
Dwfr i nofio heb fyn'd trwyddo, 
Dyn yn Dduw, & Duw yn ddyn. 
6: . 


Y NEFOEDD. 


2 Byw heb wres, na haul yn taro, 

Byw heb ofni marw mwy; 

Pob rhyw alar wedi darfod, 
Dim ond canu am farwol glwy’; 

Nofio yn afon bur y bywyd, 
Bythol heddwch sanctaidd Dri, 

Dan dywyniadau digymylau 
Gwerthfawr angeu Calfari. A. G. 


901. Y porthladd dymunol. 
8. 7. Dp.—Dolwar, v. 56. Esther, Y. 55. 


AE’r dydd yn dod i'r had brenhinol 
I gael mordwyo tua'u gwlad, 

O gaethiwed y priddfeini, 

I deyrnasu gyda'u Tad; 
Eu ffydd yno dry yn olwg, 

A'u gobaith eiddil yn fwynhâd; 
Annherfynol fydd yr anthem, 

Dyrchafu'r Oen a'i werthfawr waed. 


2 Bererin llesg gan rym ystormydd, 
Cyfod d'olwg, gwel y wawr; 
Yr Oen yn gweini'r gwydd gyfryngol, 
Mewn gwisgoedd llaesion hyd y llawr: 
Gwregys euraidd o ffyddlondeb, 
Wrth ei odreu clychau'n llawn; 
Llwyr faddeuant i bechadur 
Ar gyfrif ei anfeidrol iawn. A. G, 


902. | Gobaith gwynfydedig. 
8. 7, D.—Esther, y. 55. Dolwar, Y. 56. 
S rhaid wynebu'r afon donog, 
Mae un i dori grym y lli, 
Iegu, f' Archoffeiriad ffyddlawn— 
Dyna ddigon byth i mi; 
Yn ei waed ca’ waeddi, Congewest 
Ar angeu, uffern, byd, a'r bedd! 
7 


¥ NEFOEDD. 


Tragwyddoldeb byth heb bechu, 
Yn ogoneddus ar ei wedd. 


2 Yn lle cario corph o lygredd, 
Caf gyd-dreiddio a'r côr sydd fry, 
I ddiderfyn ryfeddodau 
Iachawdwriaeth Calrari; 
Byw i wel'd yr Anweledig, 
Fu farw, ac sydd eto'n fyw; | 
Bythol, anwâhanol undeb 
A chymdeithas â fy Nuw. 


3 Yno caf ddyrchafu'r Person 

A osododd Duw yn Iawn, 

Heb ddychymyg, llen, na gorchudd, 
F'enaid ar eì ddelw'n llawn; 

Yn nghymdeithas y dirgelwch 
Dadguddiedig yn ei glwy', 

Addoli'r Mab i dragwyddoldeb, 
Heb golli 'ngolwg arno mwy. A. G. 


903. — Trysor tu draw i'r Iorddonen. 
8. 7. 4.—Alma, 179. Peniel. 172. 
N™ o'r ddaear mae fy mhleser, 
Nid o'r ddaear mae fy ngrym, 
Nid o'r ddaear mae'm llawenydd, 
Tlawd wyf yma— feddaf ddim: 
Draw'r Iorddonen, 
Mae fy nghyfoeth a fy ngwlad. 


2 Nef yw meddiant yr angylion, 
Daear ydyw meddiant dyn; 
Ond fe ddarfu i'm ffydd i wneuthur 
I lechu yn y ddaear ddu; 
'R yn honi 
Hawl i'r oll gydd gan fy Nuw. 


9 Mne fy enaid yn ehedeg, 
Ac yn dringo 'fyny fry, 
G18 





Y NEFOEDD. 


Mae fy esgyrn yn ymdrwsio 
I lechu yn y ddaear ddu; 
Mi ddo'n gryno 
Eto'nghydrywddyddaddaw. w 


904. Gwlad heb bechod. 
8. 7. 4.—Verona, 174. Frankfort, 173. 


M^k fy nwydau wedi 'mlino 
y. Ganwaith yn yr anial hyn, 
Lle bwyf fi maent at hwythau yno, 
B'wyf ar foroedd, b'wyf ar fryn, 
O! am deimlo 
Rhyddid paradwysaidd dir. 
2 Nid oes gofid, nid oes terfysg, 
Nid oes achwyn o un rhyw, 
Nid oes poen, ac nid oes galar, 
O fewn dinas bur fy Nuw: 
Cariad perffaith 
Yno sy'n anadlu'r lle. 


9 Ni ddaw'r llygaid gwibiog yno 
Ag sy'n crwydro i i bob lle, 
Ag sy'n peri i'r galon oeri 
At wrthddrychau pur y ne'; 
Un rhyw gariad 
Yno'n unig aiff â'm bryd. 
4 Ni ddaw cwmwl du, terfysglyd, 
Ni ddaw anghrediniaeth mwy, 
Ni ddaw yntau— ofn marw, 
Fyth i roddi i mi glwy': 
Teyrnas sicr, 
Heb un gelyn, heb un gwae. w. 


905. Undeb y nefoedd. 
R.T. 4.—Peniel, 172, Alma, 159. 


Os yw tegwch d'wyneb yma 
Yn rhoi myrdd i'th garu'n awr, 
619 


Y NEFOEDD. 


Beth a wna dy degwch hyfryd 
Yna yn nhragwyddoldeb mawr? 
Nef y nefoedd 
Dy ryfedda fyth heb drai. 


2 Pa fath uckder rhed fy nghariad, 
' _ Pa fath syndod fydd pryd hyn, 
Pan y gwelwyf dy ogoniant 
Perffaith llawn ar Seion fryn ? 
Anfeidroldeb 
O bob tegwch maith yn un. 


3 Pa feddyliau uwch eu deall 
o ynwy' fhun, 
Wrth ystyried bod y Duwdod 
Perffaith bur a minau'n un ? 
Dyma gwlwm, 
Nad oes iaith a'i d'od i maes, 


4 Cwlwm wnaed yn nhragwyddoldeb, 
Sicr, cadarn, mawr eì rym, 
Nas gall myrddiwn o flynyddau 
'I dori, neu ei ddatod ddim: 
Gwna, fe bery 
Tra parhao'm Duw mewn bod. 


5 Clymau natur oll a friwir, 
Â'i chyfreithiau ant yn ddim; 
Ond fy undeb i â'r nefoedd 
Sydd yn llawer mwy ei rym: 
Digyfnewid, 
Yw yn hollol fel fy Nuw. 


6 Nis gall einioes, nis gall angeu, 
Nis gall angel cadarn cry', 
Cerubim, nac awdurdodau, 
Na holl lanoedd nefoedd fry, 
I'w gwahanu, 
Fythoedd fyth o'i gariad ef. w. 
620 





Y NEFUEDD. 


906. — Gwaredwr yn angeu a'r farn. 

8. 7, 4.—Verona, 174. Tamworth, 178. 

N™ oes draw gyferbyn i mi 
Ddim ond tragwyddoldeb mawr, 

Minau'n morio tuag yno, 

Nes-nes ato bob yr awr: 

Ffarwel bellach, 
Bob gwrthddrychau îs y rhod. 


2 Yno mae fy holl drysorau, 

' A fy nhlysau gwych eu rhyw: 
Yno mae faddfwynaf Iesu, « 
Yno yn unig mae fy Nuw: 

O! ardaloedd 
Yno mi gaf finau ddod. 


9 Mae llawenydd yn fy nghalon, 
Er bod ofnau yn fy nghuawd, 
Cwrdd a Barnwr byw a meirw, 
Iesu 'Mhrynwr Iesu “Mrawd! 
Mae'n ardderchog; 
Eto anwyl yw i mi. 


4 Mae y cariad sy'n fy nghalon, 
Mae y fflam sydd dan fy mron, 
Yn concwerio mil o ofnau, 
Ofnau'r farn y fynyd hon: 
Trwy bob dychryn, 
Iesu, lesu, ywfyrhan. . Ww. 


907. RHAN II. 
8. 7, 4.— Verona, 174. Tamworth, 178, 
pE roed i mi ddymuniadau 
Nad oes dim o fewn y byd, 
Yn y dwyrain a'r gorllewin, 
A all haner lanw 'mryd: 
Tragwyddoldeb! 
Yno llenwir fì yn llawn. 





Y NEFOEDD. 


2 Mi gaf yno garu a fynwyf, 
Oariad perffaith, pur, di-drai, 
Cariad trwy ryw oesoedd mawrion 
Na'd a fymryn bach yn llai: 
Môr diderfyn 
Byth yn berffaith, byth yn llawn. 


3 Mi gaf yno wel'd a garwyf, 
Gwel'd fy Iesu, gwel'd fy Nuw, 
Gynt fu farw ar y croesbren, 
Heddyw'n ddysglaer, heddyw'n fyw: 
Nef y nefoedd 
Sydd‘yn suddo yn ei hedd. 


4 Mi gaf yn y wlad 'rwy'n myned 
aredigaeth lwyr o'm poen, 
Gorphwys draw i derfyn gofid 
Gyda'r addfwyn anwyl Oen: 
Ni ddaw tristwch, 
Fyth i mewn dros furiau'r nef, Ww. 


908. RHAN II. 
8.7. 4.—Verona, 174. Penieì, 172. 


O, mi flinais ar a welais, 
Twyll sydd oll o fewn y byd, 
Twyll sydd yma'n denu'm llygad 
Twyll sydd acw'n denu 'mryd; 
O! am ddarfod 
A phob gwagedd îs y rhod. 


2 Y mae gwagedd trwy holl natur, 
Y gwrthddrychau ar y llawr; 
Nid oes sylwedd yn a brofais, 
Nac mewn dim ond Iesu mawr: 
Gradd o'th heddwch 
Bydd yn well na'r India o'r bron. 


9 Nid yw hwn ond byd o brofiad, 
Nid yw hwn ond byd o wae; 
622 


Y NEFOEDD. 
Yn y wlad na rifir dyddiau 
Fy nedwyddwch penaf mae: 
'Rwyf yn edryc 
Trwy'r tymhestloedd yno'n awr. 
4 Yno mi gaf yfed pleser 
Megys dyfroedd gloyw, pur, 
I'r pererin llesg, lluddedig, 
Mewn rhyw wresog, anial dir: 
Ffynon bywyd, 
Dan y fainc mae'n dod i maes, 
5 Mi gaf fyw ar ryfeddodau 
Sydd yn natur Duw ei hun, - 
Ac ymborthi ar ddysgleirdeb 
Crewr nef yn natur âyn; 


Caf fwy yno 
Mewn un awr nag yma byth. W. 


909. Yr ardal nefol. 
8. 7. 3.—Holstein, 188. Moldavia, 187. ~ 
ACW’r ardal nefol, hyfryd, 
Pwrcas poen a gwaed fy Nuw, 

Gwlad mae hiraeth ar fy nghalon 
Am fod heddyw yno'n byw, 

Lle nad oes poen na loes, 

Nac un cystudd chwerw, croes. 


2 Mae myfyrio ar fy nghartref, 
Mae myfyrio ar dŷ fy Nhad 
Wedi'm gwneuthur i ddiflasu 
Ar bleserau cig a gwaed: 
'Does i gyd yn y byd 
Unrhyw beth a leinw 'mryd. 
3 Nid yw'r ddaear a'i thrysorau 
Eilw 'i phlant yn werthfawr iawn, 
Ddim yn abl llanw 'nghalon, 
Na'm digoni byth yn llawn: 
Draw i'r bedd mae fy hedd, 
*yda 'Mhrynwr hardd ei wedd. WwW. 





Y NEFOEDD. 


910. | Rhyfeddodzu trefn gras. 
8. 7. 3.—Groeswen, 240. Revel, 186. 
pas bo glaswellt gwyrdd y ddaear 
Wedi methu dod i'r lân, 
Pan bo tegwch dae'r luosog 
Wedi darfod yn mhob man; - 
Mi gaf wlad, hyfryd, rad, 
Faith dragwyddol ei pharhad. 


2 Fe _ggorir t mi yno 
yw eangder maith heb ri' 
O dlivpclice na ddeallir 
Heddyw ar ein daear ni: 
Cariad rhad, yn y Tad, 
A ddadguddiwyd yn y gwaed. 
9 Fe amlygir rhyw ogoniant 
Na ddeallodd calon dyn 
Yn yr iachawdwriaeth eang— 
Dyfais Duwdod mawr ei hun: 
Ar y llawr, neb yn awr 
" Niall ddal fath bethau mawr. 


4 Pa mor ddwyfol, pa mor hyfryd, 
Pa mor orfoleddus fydd, 
Pan dywyno gyntaf allan 
Fore'r tragwyddoldeb ddydd, 
Gael mwynhau, heb ddim trai, 
Bethau bellach fo'n parhau. w. 


911. Hyfrydwch y nefoedd. 
8. 7. 3.—Wyddgrug, 185. Revel, 186. 
pe r hyfryd fan caf drigo, 
Gwn caf drigo cyn bo hir, 
Draw i'r bryniau oer, tymhestlog, 
Yn y sanctaidd, hyfryd dir: 
Gwela’n awr, foreu wawr 
Glir, o dragwyddoldeb mawr. 


Y NEFOEDD. 


2 Ni gawn yno wel'd a garwn 
Mewn gogoniant llawer mwy 
Nag ei gwelsom ar y croesbren - 
Dan ei farwol, ddwyfol glwy'; 
Lluoedd mawr sydd yn awr 
Yn ei garu bob yr awr. 
9 Ni gawn wel'd a'i carodd yma 
Yn y man yr ochr draw, 
Oll yn gwledda ar ei garìad, 
A'u telynau yn eu llaw: 
Oll yn un, a chytun, 
Molant Dduwdod yn y.dyn. w. 


912. Concwest ar elynion. 
T. 4.—Aberafon, 209. _ Llanfair, 293. 

TEITHIO 'rwyf fynyddau maith, 
Dyrys anial, 

A gelynion ar fy nhaith, 
Sy'n fy atal; 

Ond mi wela'm hyfryd wlad 
Trwy'r eangder: 

Ac i mewn i dŷ fy Nhad 
Dof ar fyrder. 

2 Mi gaf goncwest yno'n lân 

Ar elynion— 

Nwydau oedd yn curo o'r blaen 
Arna'i 'n gysson: 

Ni ddaw pechod o un rhyw 
Fyth i'm blino, 

Na'r demtasiwn oreu'i lliw 
I mewn yno. 

9 Ond llawenydd fel y môr 

Sy wrth ei orsedd, 

A thangnefedd ddwyfol stôr 
Fyth heb ddiwedd: 

Mi gaf ddrachtio'r hyfryd hedd-— 
Ffynon bywydh 

6 


Y NEFOEDD. 


Sydd yn tarddu o waelod bedd 
Fy Anwylyd. w. 


913. (anu am y gwaed. 
7. 4.—Aberafon, 200. Llanfair, 233. 


(ENIR yno am y gwaed 
Gliriodd íeiau; 
Am y goncwest fawr a gaed 
Ar Galfaria; 
Gan ei fyn'd i lawr i'r bedd 
A chyfodi, 
Gwelir miloedd ar eì wedd 
Yn ei foli. H. AB I. 


914. Gogoneddiad y saint. 
T. 5. 6.—Tvefdraeth, Y. 74. 
HENEFYCH i'r boreu hyfryd 
Ddaw gelyn byth nac adfyd, 
I dir y bywyd fry, 
Y seintiau ddaw 'nghyd 
Bob wyneb i'r byd, 
Yn unfryd yno i ganu. 
9 Fry yn Nghaersalem dawel 
Yn mhell o swn y rhyfel, 
Caf uchel ganu clod: 
Fy nefoedd ddi-boen 
Fydd gweled yr Oen; 
Fe dderfydd son am bechod. 
3 Gwneir diwedd ar bob blinfyd, 
Fy nghystudd mawr a'm hadfyd, 
Yn nhir y bywyd fry: 
Tragwyddol fwynhad, 
Yn nheyrnas fy Nhad, 
_ Heb unrhyw frad i'm drygu. 
4 Mi gysgaf hin yn dawel, 
Dros enyd yn y grafel, 
Nes datod trem y rhod; 
626 








Y NEYOEDD. 


Ac yna mewn hedd 
Cyfodaf o'm bedd, 
Ar ddysglaer wedd fy Mhriod. M.R. 


915. Can yr Oen. 
' 109. 11.— Hanover, 215. 


(ANLYNWYR yr Oen, fra nefoedd yn bod, 
7 Athafoda thant, agananteiglod, — 
Sef clod i Fab Dafydd, tragywydd y gân, 

I'r Tad ac i'r Ysbryd, o hyd ar wahan. 


2 Gwnaed Duw ganiatau i minau fy mod 
Yn nghanol y llu yn clymu'r un clod; 
Os gwelir fi'n ddyogel o'r rhyfel yn rhydd, 
Mi ganaf, mae'n ddyled—O! deued y dydd. 


3 Mi dynaf o hyd, er penyd, er poen, 
Fy nghysur a'm hedd o rinwedd yr Oen, 
Ef fyddo dedwyddyd fy mywyd i mwy, 
Mae trysor diddiwedd a gwledd yn ei glwy’. Js. 4. 


916. Mrydiau gorfoledd y gwaredigion. 
9. 8.—Bethel, 216. Elliot, 217. 


M^ ffrydìau'n gorfoledd yn tarddu 

O ddysglaer orseddfainc y no'; 
Ac yno esgynodd fy Iesu, 

Ac yno yr eiriol efe; 
Y gwaed a foddlonodd gyfiawnder 

Daenellwyd ar orsedd ein Duw, 
Sydd yno yn beraidd yn erfyn 

I ni, y troseddwyr, gael byw. 


2 Cawn esgyn o'r dyrys anialwch, 
I'r beraidd Baradwys i fyw; 
Ein henaid lluddedig gaiff orphwys 
Yn dawel ar fynwes ein Duw: 
Diangfa dragwyddol geir yno 
Ar bechod, cystygdiau, a phoen, 


Y NEFOEDD. 


A gwledda i oesoedd diderfyn 
‘Ar gariad anrhaethol yr Oen. 


3 O fryniau Caersalem ceir gweled 

Holl daith yr anialwch 1 gyd; 

Pryd hyn y daw troion yr yrfa 
Yn felus i lanw ein bryd; 

Cawn edrych ar stormydd, ac ofnau, 
Ac angeu dychrynllyd, a'r bedd, 

A ninau'n ddiangol o'u cyraedd, 
Yn nofio mewn cariad a hedd. D, 


917. Gogoniant yr lesu yn y nefoedd. 
8au, 8]]1.—Salome, 218. 
AE'r lle sancteiddiolaf yn rhydd, 
Fe rwygodd f'Anwylyd y llen; 
Ef yw Haul y cyfiawnder y sydd 
Yn goleuo'r holl nefoedd uwch ben; 
Mae yno dyrfa anfeidrol o faint, 
Ac eto ni welaf mo'r un, 
Angylion, seraphiaid, na saint, 
Neb fel fy Anwylyd ei hun. 
2 Mae'n eistedd yn nghanol y llu 
Sy a'u nifer fel glaswellt y maes, 
Yn helaeth yn rhoddi i bob un 
Ogoniant, a harddwch, a gras; 
Fel haul yn yr wybren a f'ai 
Yn t’wynu ar fyrddiwn o ser, 
A'i wres, a'i oleuni ddim llai— 
Fel hyn mae gogoniant ein Ner. 
3 Tuag ato mae wyneb ei saint, 
' Oddi amgylch yn rhes ar ol rhes; 
Cwmpeini aneirif o faint, 
Rhai 'mhellach odd: wrtho, rhai ‘nes; 
Dysgleirdeb ein Harglwydd â 'mhell— 
Mil pellach na'r haul yn ei rod: 
Ei fwynhau ef mae'r pellaf yn well 
Nag allwyd amgyaired erioed. 





Y NEFOEDD. 


4 'Does angel, na seraph, na sant, 
Byth yno'n dysgleirio ei hun; 
Pe ciliai “Anwylyd i bant, 
Fe dywyllai, fe dduai pob un; 
Ef yw Afon y Bywyd sydd fry 
Ef yw'r Manna cuddiedig a drud; 
Efe yw hyfrydwch y llu— 
Iê, 'm Iesu yw'r nefoedd i gyd. w. 


918. RHAN IL. 
8au. 8ll, —Saloine, 218. 


Y GOLEUNI sy’n nines ein Duw, 
Sy tu hwnt i amgyffred un dyn, 
'Does neb all ei weled a byw 
Ond y dorf ogoneddus ei hun: 
'Dyw grisial yn ngolwg yr haul, 
Neu wydr fa'i lawer mwy pur, 
I lewyrch y nefoedd ddim ail: 
Fy Iesu yw'r ffynon yn wir. 


2 Mae yno dri Pherson yn bod, 
Ac eto mewn sylwedd ond Un, 
Gogyfuwch mewn gallu a chlod, 
I wared plant Adda'n gytun; 
Yn hyn rhyw ddyfnderoedd y sy 
Rhy fawrion i'w chwilio hwy 'mlaen, 
Yn drech na hwynt-hwythau sy fry 
I'w gwybod hwy allan yn lân. 


3 "Does mesur amseroedd fyth fry, 
Dim oriau cyffelyb i'r byd; 
Myn'd heibio ryw oesoedd y sy 
Wrth ganu i'r Drindod yn nghyd; 
'R holl nefoedd wrth weled ei ras, 
Sy'n synu, vn canu'n fwy hy' 
Ganiadau newyddion eu blas: 
Wel, dyna'r digrifwch sydd fry. W. 


X NEFOEDD. 


919. RHAN 11I. 
8au. 811.—Salome. 218. 


ANGYLION, seraphiaid, a saint, 
Wrth ganu'n soniarus yn nghyd, 
Eu hadsain sydd cyfuwch ei faint, 
Mae'n crynu'r holl nefoeud i gyd: 
Neb yno yn glaiar ei gân, 
Neb yno'n addoli mewn rhith; 
A'u c'lonau sy'n llosgi fel tân, 
A gwyr fyd na bawn yn eu plith. 


2 Caniadau newyddion gydd fry, 
Tebygwn i glywed eu llef: 
Fy enaid blinedig 1 sy 
Am ddysgu cerddoriaeth y nef— 
“<'R anrhydedd, a'r gallu, a'r clod, 
A'r parch, a'r gogoniant, a'r bri, 
Yr awr hon fel ag y bu erioed, 
I'n Harglwydd yn Un ae yn Dri.” 


3 Pan gofiant eu dyddiau'n y byd, 

A'r amryw dymhestloedd o'r blaen, 
Ennyna'u hysbrydoedd i gyd 

Yn fflamau angerddol o dân: 
Gwel'd Iesu, er cymaint eu bai, 

Eu codi o bydew mor ddu: 
P'odd gall eu calonau hwy loi 

Na seinio Ierusalem fry? 


4 Pan gofiont drachefn y dydd 
Eu galwyd o'r twyllwch i maes, 
Dadgloed eu gefynau yn rhydd, 
A'r carchar yn seinio “Rhad ras!” 
Pwy allai byth beidio rhoi elod, 
an olwg o ryddid mor fawr? 
Wel, dyna'r eanidau sy'n bod— 
Gogoniant trwy'r nefoedd e'r llawr. 
63 


W. 


Y NEFOEDD. 


920. RHAN Iv. 
8au. 8ll.—Salome, 218. 


Wein gofio dichellion y ddraig 
A'i maglau mor aml a'r dail, 
A'u taenu yn erbyn y wraig, 
A'u tori gan Adda yr Ail; 
A'i weled e'n awr yn y nef, 
A'r bradwr hen, obry yn y llyn; 
Hwy ganant nes dawnso'r holl le: 
B'le arall mae canu fel hyn ? 


2 Wrth gofio drachefn am hyn, 
Ei glwyfau, a chwerwder ei loes, 
A'i guro ar Galfari fryn, 
Ei eiriau diwedda' ar y groes; 
Y ddaear, ac uffern, a'r bedd, 
Ac angeu a'r gyfraith yn nghyd, 
Yn cwympo gan archoll ei gledd, 
Gwych folir Iachawdwr y byd. 


9 Os ydyw rhai seintiau'n rhoi tro 
I waered i'r bydoedd fs nen, 
'Does byth fyn'd o'u golwg a'u co' 
Ogoniant eu Harglwydd uwch bcn; 
Mae ef yn bresenol bob awr, 
Iddynt yma fel canol y ne', 
Fe'i gwelant mewn nefoedd a llawr: 


Mae'm Iesu yn llanw pob lle. w. 
921. RHAN v. 
8au. 8l1,—Salome. 218, 
Y RHAI a'i canlynodd efe 
Trwy'r ffauau a'r fflamau'n ddigryn, 


Y rhai gynt a nofiasant i'r nef 

Mewn afonydd o'u twymn waed eu hun 
Sy'n awr yn cael myned yn mlaen 

Yn eofn at orsedd yr Iôn; 


Y NEFOEDD. 


A chanu bob amser y maent 
Ganiadau newyddion i'r Oen. ° 


2 'Ddaw syched, na newyn, na phoen, 
Na gofìd, na galar, na chlwy', 
Nac anwyd yn nheml yr Iôn, 
Na gwres idd eu blino byth mwy: 
Mae yno adenydd fy Iôn 
Yn taenu fel nefoedd ar led, 
Yn cuddio priodferch yr Oen; 
O! fenaid, 1 fyny ehel. 


3 'Rwy'n teimlo rhyw hiraeth a chwant 

Gwei'd datod fy mhabell o'i lle, 

A hedeg yn union i bant, 
Fel deryn i ganol y ne’: 

A neidio 1 mewn yno i blith 
Y dyrfa sy â'u gwisgoedd yn wyn, 

A chanu i'm Harglwydd i byth 
Fu farw ar Galfari fryn. w. 


922. Hiraeth am Salem. 
9. 8.—Bethel, 216. Elliot, 217. 
()' SALEM, fy anwyl gartrefle, 
Mae'th enw'r pereiddiaf erìoed: 
Bryd derfydd fy llafur a'm lludded 
O'th fewn mewn llawenydd a chlod? 
Pa bryd caiff fy llygad i weled 
byrth gydd o berlau mor ddrud, 
A'th eurwych heolydd glân dysglaer, 
A'th furiau sy'n sefyll o hyd ? 
2 Caersalem, ti ddinas fy Arglwydd, 
Pa bryd i'th gynteddau ca’ 1 ddod, 
Lle na fydd cyn'lleidfa yn ysgar, 
Na diwedd i'r Sabboth yn bod? 
Dedwyddwch digymysg sydd yno, 
Ni phrofwyd yn Eden mo'i ryw, 
A llewyrch mwy tanbaid na'r hêulwen, 
Sef llewyrch o cgaedd fy Nuw. 





ACHLYSURON NEILLDUOL. 


9 O! drigfan deg, dawel, a dedwydd, 

'Rwy'n cyrchu yn ddyfal i'th gôl; 

Yn fuan fe'm gwelir i drosodd, 
A'r gwyntoedd ystormus ar ol; 

Pa ham y mae cystudd neu adfyd, 
Neu angeu, yn peri'r fath fraw ? 

Mae'r tir addawedig mewn golwg, 
"Mae'r Ganaan dragwyddol ger llaw. 


4 Mae yno gantorion ardderchog, 
A'u Ceidwad yw sylwedd eu sain, 
A'm brodyr sydd yma gânt esgyn 
Yn fuan i ganol y rhai'n: 
O! Salem, fy nghartref anwylaf, 
Tth fewn mae fy enaid am ddod, 
Ac yno fy llafur a dderfydd 
Mewn cân orfoledus a chlod. D. 





ACHLYSURON NEILLDUOL. 


— 


MEWN CYMANFA. 


929. 1 gynulliad o weinidogion. 
M. R,—Babilon 35. Brynteg, Y. 5. 
hb» yn dy erfyn, Arglwydd mawr, 
gyn o entrych nef i lawr, 
B hyd ysgol Dol faith Jehofah’n ddyn 
Roi endith Jacob i bob un. 

2 Fel ŵyn, yn wirion, gwna ni i gyd, 
Yn mhlith y bleiddiaid sy yn y “byd, 
Ac fel y sarph, yn gyfrwys, g 
I wel'd a dadrys rhwydau'r fall,’ 

3 Gad i ni ddod i'r mynydd fry, 

I'r cwmwl goleu atat ti, 


Fel y dysgleirio'n hwyneb pryd, 
Nes synu [srael oll i i gyd. 
63 


ACHLYSURON NEILLDUOL, 


924. RHAN II. 
M. H.—Babllon, 35. Brynteg, Y. 5. 


Gris ni fel halen â dy ras, 

yn beraidd iawn ei flas, 
Yn foddion yn vay law o hyd 
I dynu’r adflas sy ar y byd. 


2 Gwna fod d'ogoniant pur, dilyth, © 
Yn nod a dyben i ni byth: 


Dy fywyd hardd, a'th eiriau gwir 
Yn wastad i ni'n rheol bur. 


9 O! dena'm serch oddi yma i gyd, 
Fel gwir ddyeithriaid yn y byd, 
O fan i fan 1 deithio'n hy’, 
‘Bob pryd ar ol d’orch’mynion di. 
4 Doed gogledd, de, a dwyrain bell, 
I glywed y newyddion gwell; 
Aed swn d'efengyl Iesu, i maes 
Yn gylch oddeutu'r ddaear las. w. 


925. Gweddi am bresenoldeb Duw. 
8. 7. D.—Bavarin, 167. Diniweidrwydd, 231, 
P AM y caiff bwystfilod rheibus 
Dori'r egin mân i lawr ? 
P'am caiff blodau peraidd, ieuainc, 
Fethu gan y sychder mawr? 
Tyred â'r cawodydd hyfryd 
Sy'n cynyddu'r egin grawn— 
Cawod hyfryd yn y boreu, 
Ac un arall y prydnawn.* 
2 Gosod Babell yn ngwlad Gosen, 
Tyred, Arglwydd, yno d'hun; 
Gostwng o'r uchelder goleu, 
Gwna dy drigfan gyda dyn 
Trig yn Seion, aros yno, 
Lle mae'r llwythan' n dod ynghyd ; 





ACHLYSURON NEILLDUOL. 


Byth na 'mad oddi wrth dy bobl 
Nes yn ulw elo'r byd. 


8 Blinais ar afonydd Babel, 
Nid oes yno ond wylo i gyd: 
Llais telynau hyfryd Seion 
Sydd yn cyson dynu 'mryd: 
r'd â ni, yn dorf gariadus, 
O gaethiwed Babel fawr; 
Ac nes bo'm ar fynydd Seion 
Na'd in' orphwys mynyd awr. 
4 Dacw'r Brerlin yn ei degwch, 
Wele'i Briod wrth ei glun; 
Gwedd ei wyneb sy'n rhagori 
?Mhell ar wedd wynebpryd dyn; 
Dyma ddydd—dydd ei ddyweddi, | 
Dyma'r briodasol wledd; | | 
Dyma'r dydd caiff pererinion — | 
Yfed o'i dragwyddol hedd. w. | 


~ 
- ——b 


DECHREU OEDFA. 





926. z.m.—Leipsic, 91. Babilon, 35, 
'D YWYD y meirw, tyr'd i'n plith, 
A thrwy dy Ysbryd arnom chwyth; . | 
Anadla'n rymus ar y glyn, | 
Fel byddo byw yr esgyrn hyn. J.H 


927. M. S.—Dymuniad, 74. Padarn, v. 23. 


|r ddawn a goleu, Arglwydd Iôr 
I draethu'r cynghor dwyfol 
Ac agor di y galon gau 
- I dderbyn d'eiriau nefol. 
2 Perffeithia, Ior, dy nerth sydd fawr, 
Yn ngwyneb aan wendid, 





ACHLYSURON NEILLDUOL. 


Rho i'r newynog, tlawd, a chaeth, 
Ysbrydol faeth a rhyddid. T.J. 


998. M. &.—Dymuníad, 74. Minden, y. 21. 


! DEFFRO, deffro, gwisg dy nerth, 
O! brydferth fraich yr Arglwydd: 
Fel yn y dyddiau gynt a fu, 
Amlyga'th alluogrwy3d. 
2 I ennyn ynom nefol dân, 
Duw, anfon, dy Lân Ysbryd; 
Aed gyda'th eiriau sanctaidd di 
Nerth a goleuni hefyd. 
3 O Arglwydd! dyro i ni'n glau 
Y tywalltiadau nerthol, 
O weithrediadau'r Ysbryd Glan, 
A'u grym fel tân angerddol. J.H. 


929. M, 8.—Eiddaned, y. 19. Saxony. 72. 


0’ Arglwydd Dduw, bydd i mi’n borth, 
Dod gymhorth o'th drugaredd, 
I draethu ac i wrando'n ìawn 
Dy eiriau llawn o sylwedd. 
2 Dy weinidogion gwisg â nerth, 
Yn brydferth o'r uchelder; 
A doed dy Ysbryd Sanctaidd di 
I argyhoeddi llawer. J.H, 


930. M. 8.—Eidduned, y. 19. Mon, y, 18. 


0 ! ARGLWYDD Dduwv,'r hwn biau'r gwaith; 
Arddel dy faith wirionedd, 
Fel byddo i bechod o bob rhyw, 
Gael marwol friw o'r diwedd, 
2 Dysgwyliaf wrthyt uwchlaw neb, 
Na thro dy wyneb ymaith; 
Bydd i mi'n Dduw, yn Dad, yn Frawd, 
Yn dirion iachawdwriaeth. - AN, 
“636 








ACHLYSURON NEILLDUOL, 


931. s.T.4—Hyder,182. Watford, v. 67. 


ARGLWYDD grasol, dyro gymhorth 
I gyhoeddi eto i maes 
Ddyfnder calon dyn truenus, 
Ac anfeidrol olud gras; 
Fel bo dyfnder 
Byth am ddyfnder yn cael-s8ôÔn..__ D. M. 


932. a. 7. p.—Diniweidrwydd, 231. Bohemia, 108 


'R HWN sy'n gyru'r mellt i hedeg, 
Ac yn rhodio brig y dôn, 
- Anfon saethau arg'oeddiadau 
I galonau'r odfa hon; 
Agor ddorau hen garcharau, 
Achub bentewynion tân; 
Côd yr eiddil gwan i fyny, 
Dysg i'r mudan seinio cân. AN. 


— 


Y SABBOTH. 
933. Hyfrydwch y Sabboth, a'i waith. 


M. H.—Boston, 25. Emyn Foreuol, 22. 


WAITH hyfryd iawn a melus yw 
Molianu d'enw di, O Dduw! 
Son am dy gariad boreu glas, 
A'r nos am wirioneddau'th ras. 


2 Melus yw dydd y Sabboth llon, 
Na flined gofal byd mo'm bron; 
O! na b'ai 'nghalon i mewn hwyl, 

: Fel telyn Dafydd ar yr ŵyl. 

9 Yn Nuw fy nghalon lawenha; 
Bendithio'i air a'i waith a wna, 
Mor hardd yw gwaith dy ras, O Dduw! 
A'th gynghor, pa anor ddyfned yw! 


ACHLYSURON NEILLDUOL. 


4 Ond mi gaf ogoneddus ran, 
Pan buro gras fy enaid gwan; 
Mae gwir lawenydd uwch y nen, 
Fel olew pur i loni'm pen. 
5 Caf wel'd a chlywed yno yn nghyd 
Oll a ddymunais yn y byd; 
A'm henaid a gaiff felus waith 
Yn y tragwyddol fywyd maith, 
DR. W., cyf. D. J. 


934. M. H.—Melcombe, 15. Caernarfon, 16. 


Y SABBOTH, gŵyl nefolaidd yw, 
Ar hwn cyfododd Iesu'n fyw: 
Clodforwn ninau Frenin hedd, 
Mae wedi perarogli'r bedd. , 
2 O! f'enaid, nac anghofia’r dydd 
Y daeth y Meichiau mawr yn rhydd; 
Agorwyd i ni byrth y nef 
Trwy rin ei fuddugoliaeth ef. 
3 Mor hyfryd cael un dydd o'r saith 
I'w dreulio'n hollol gyda'th waith, 
Gorphwysfa dawel, f'enaid trist, 
A gwledd, yw cofio angeu Crist. 
4 Gwaith rhyfedd oedd creu nef a llawr, 
A threfnu'r greadìgaeth fawr; 
Ond gwaith rhyfeddaf Duw ei hun 
Oedd gorphen iachawdwriaeth dyn. 
5 Y mae gorphwysfa'n ol i'r saint, 
Mewn gwlad o hedd, O! ryfedd fraint! 
Lle cânt fwynhau, heb gur na phoen, 
Dragwyddol Sabboth gyda'r Oen. P. J 


935. M. H.—Boston, 25. Angels’ Hymn, 27. 


pp HFINEDIG gan ofidiau'r llawr, 
Lluddedig a methedig bron, 
638 


DIOLCHGARWCH AC YMOSTYNGIAD. 
O! mor gysurol ydyw gwawr, 
Hyfrydol wawr y Sabboth llon. 
2 Rhyw lewyrch trwy'r cymylau du, 
Rhyw seibiant bach rhag llid y dôn, 
A golwg ar fynyddan cu 
Y Ganaan draw, yw'r Sabboth llon. 


3 Ffoed holl drafferthion daear lawr, 
Eu hing a'u gofal, giliant draw; 
Na foed o fewn fy mron yn awr 
Ond gofal am y byd a ddaw. 


4 Caf orphwys heddyw oddi wrth fy nghur, 
ledda ar ddanteithion nen, 
ernes o'r dedwyddwch pur 
A gaiff y llu tu draw i'r llen. 
5 Caf ddod i gynulleidfa'r saint, 
Ar Seion fryn—rhyfeddol fri! 
Nes synu bron uwch ben fy mraint, 
Pa le y daeth fath rad i mi. T. JS. 





DIOLOHGARWCH AO YMOSTYNGIAD. 


J1eb law yr Hymnau canlynol, y mae lawer o'r Salmau 
vn gymhwys iw canu mewn Cyfarfodydd Diolchgar- 
wch ac Ymostyngiad. 

Gweler Rhif. 3, 4, 7, 13, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 35, 41, 43, 
44, 46, 47, 58, 65, 66, 68, 69, 70, T1, 74, 75, 78, 82, 86, 94, 95, 
96, 97, 9 99. 

Y mae y Penodau canlynol yn gymhwys vw darllen yn 
y Cyvarfodydd a nodwyd:— 

2 Brenhinoedd iv., vi., vii. Salmau xix., xlvi,, xlvii., Ixv., 
ev., cvii., exviii,, cxlv., cxlvi., cxlvii. Esalah xxxii., xxxv., 
Galarnad i., ii., 'iii., iv., V. Toel ii., iii, Amosiv. Haggai 
vi. 1 Thessaloniaid Vv. 


936. Tymor gwlyb. 
M. 8.—Dyfroedd Siloah, y. 17, Cemmaes, Y. 16, 


AIONUS a thosturiol iawn, 
A graslawn, ydwyt, Arglwydd; 
3 


DIOLCHGARWCH AC YMOSTYNGIAD, 


Dy rad drugaredd, yn ddiau, 
Sydd yn parhau'n dragywydd. 
2 Wrth rai anheilwng o gael byw, 
O Arglwydd Dduw! tosturia, 
Ac arbed eto y flwyddyn hon 
Na thor mo ffon ein bara. 
9 O'th ras tosturia wrth rai ffol, 
Haeddianol o dy gerydd 
Dy fendith ar y wialen dod, 
Dysg i ni fod yn ufudd. 
4 Duw, dod orchymyn oddi fry 
I chwalu y cymylau; 
Can's os gorchymyn genyt gânt, 
Ataliant eu costrelau. J. H. 


981. — (ydnabod daioni Duw. 
M. 8.— Dyfroedd Siloah, y. 17. Dyfrdwy, 63. 
I TI, O Dduw! y gweddai parch, 
Gwna pob peth arch dy orsedd ; 
Ti bia'r hanl, y gwlaw, a'r gwlith, 
A'r fendith fawr ei rhinwedd. 


2 Ti gy'n addfedu cnwd y maes, 
Tydi o'th ras sy'n trefnu 
Pob dydd o'r tymhor oll a'i rin, 
A hyfryd hîn i gasglu. 
9 Am haul a lleuad, gwynt a gwres, 
Am wlew yn gynes canwn; 
Am borthi pob creadur byw, 
Ti Arglwydd Dduw, addolwn. R. x 


938. Tymhor sych. 
M. H.—Yr Hen 100fed, 10. Beza, 12. 
MDDAROSTYNGWN dan law Duw, 
Fe ddichon eto'n cadw'n fyw; 
Er i ni haeddu gwg y nef, 
Mae aml ymwared, gydng 'ef. 


DIOLCHGARWCH A0 YMOSTYNGIAD. 


2 Cyfranwr mawr y gwlith a'r gwlaw 
A phob rhyw fendith i ni ddaw, 
O! cofia'n daear, clyw ein llef, 
I'w mwydo â chawodydd nef. 

3 Yr ym yn meiddio gofyn hyn— 
Ein holl gamweddau ymaith tyn; 
Bydd foddlawn i ni byth ‘er mwyn 
Dy unig Fab, a gwrando'n cŵyn, 

4 O! gwlawia ar y crindir cras, 
Jacha ein llesgedd trwy dy ras; 
Adfywia ein heneidiau gwyw, — 
Fel y molianwn di, ein Duw. M. B, 


939. | Doniau rhagluniaeth a gras. 
M. C.—Farrant, 83. Tallis, 84. 


pe wyt deilwng o fy nghân, 
Fy Nghrewr a fy Nuw; 
Dy ddoniau o fy amgylch maent 
Bob mynyd 'rwyf yn byw. 
2 Mi glywa'r haul, a'r lloer a'r sêr 
Yn dadgan dwyfol glod; 
Tywynu'n ddysglaer 'rwyt o hyd 
Trwy bob peth sydd yn bod. 
8 O! na foed tafod dan y rhod 
Yn ddystaw am dy waith; 
Minau fynegaf hyd fy medd 
Dy holl ddaioni maith. 
4 Diolchaf am dy gariad cu 
Yn estyn hyd fy oes; 
Diolchaf fwy am Un a fu 
Yn gwaedu ar y groes. 
5 Diolchaf am gysuron gwiw 
Wyf beunydd yn fwynhau; 
Diolchaf fwy am Brynwr trist 
I mi gael llawenhau, dD. OS. 





DIOLCHGARWCH AC YMOSTYNGIAD. 


940. Duw rhagluniaeth. 
- 7.6.—Missionary, 110. Meirionydd, 109. 
O ARGLWYDD Dduw rhagluniaeth, 
Ac iachawdwriaeth dyn, 
Tydi sy'n llywodraethu 
Y byd a'r nef dy hun; 
Yn wyneb pob caledi 
Y sydd neu eto ddaw, 
Dod gadarn gymhorth imi 
I lechu yn dy law. 
2 Er cryfed ydyw'r gwyntoedd 
A chedyrn dônau'r môr. 
Doethineb ydyw'r Llywydd, 
A'i enw'n gadarn Iôr; 
Er gwaethaf dylif pechod, 
A llygredd o bob rhyw, 
Diangol byth heb soddi, 
Am fod yr arch yn Dduw. â. & 


941. Ffyrdd rhagluniaeth. 
6. 4. 6.—Siloah, 149. Liverpool, 150, 
HAGLUNIETH fawr y nef, 
Mor ryfedd yw 
Esboniad helaeth hon 
O arfaeth Duw: 
Mae'n gwylied llwch y llawr, 
. _ Yn trefnu llu y nef, 
Cyflawna’r cwbl oll 
O'i gynghor ef. 
2 Llywodraeth faith y byd 
Sydd yn ei llaw; 
Mae'n tynu yma i lawr 
Yn codi draw: 
Trwy bob helyntion blin, 
Terfysgodd o bob rhyw, 
Dyrchafu'n gyson mae 
. Deyrnas ein Duw, 
642 


DIOLOHGARWCH AC YMOSTYNGIAD. 


3 Ei th'wyllwch dudew sydd 
Yn oleu gwir;. . 
Ei d'ryswch mwyaf mae : 
Yn drefn glir: 
Hi ddaw a'i throion maith 


Yn fuan oll i ben, 
Bydd synu wrth olrhain rhai'n 
Tu draw i'r llen. D. 0. 


— 


MAWL-EIRIAU. 
942. M. H.—Angels' Hymn, 27. 
heehee Dduw sy'n rhoi pob dawn, 
Chwi holl breswylwyr daear lawn, 


Y nefol gôr, dyrchefwch gân 
I'r Tad, i'r Mab, a'r Ysbryd Glan. 


943. | .m.—Yr Hen 109fed, 10, 
1 DAD y trugareddau i gyd 
Rhoŵn folìant, holl drigolion byd; 


Llu'r nef, molienwch ef ar gân, 
Y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glan. 


944. 8. 8. 6.—Sharon, 52. 


|“ Tad, i'r Mab, a'r Ysbryd Pur, 
° Boed mawl trwy gyraur nefol dir, 
A’r eglwys ar y llawr; 
Am garu a phrynu ar y bryn, 
Sancteiddion r brwnt a'i gânu'n wyn, 
'Trwy ras anfeidrol fawr. 


9 45. M. B.—Tytherton, 119. 


OED clod trwy entrych nef, 
A'r ddaear yn gytun, 
I'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glan, 
Anfeidrol Dri i; Un. 
6 


ATTODIAD. 


AM YR YSGRYTHYRAU. 


946. Trysor yr Ysgrythyr. 
M. H.—Emyn Luther, 28. Yr Hen 100fed, 10. 


O 1 CHWILIWN yr Ysgrythyr Lân, 

. Am destyn wna drag'wyddol gân; 
Mae ynddi drysor canmil gwell 
Na holl fwngloddiau'r India bell. 


2 Mae'n son am drysor marwol glwy', 
Na fedd y nefoedd wen ei fwy; 
Caniaddu'r saint fydd byth yn un 
Am gyfoeth Iachawdwriaeth dyn. 


3 O! chwiliwn gyrau'r maes i gyd, 
Gan gloddio am y trysor drud, 
Mae'n gyfoeth heb ei fath yn awr, 
A'i werth â'n fwy trwy'r eilfyd mawr. RB. J. 


947. Anogaeth i drysori yr Ysgrylhyrâu. 
8, T.—Dismission 160. Moriah, 290. 


Cont ddilyn y medelwyr, 
'Mhlith'r ysgubau treulia d’oes; 
Pan fo'r gwres yn fwyaf tanbnid 
Gwlych dy damaid wrth y groes; 
Lloffa'n maes yr Ysgrythyrau, 
Lle mae t'wysenau addfed llawn, 
Hael fendithion y cyfamod, 
Sydd yn dyfod gis” yrlawn, A G. 











DUW, A'I BRIODOLIAETHAU. 


948. Myfyrdod yn y Gair, . 
7. 6.—Meirionydd, 109. Ramah, 108. 
ARGLWYDD da! argraffa 
Dy wirioneddau gwiw, 
Yn rymus ar fy meddwl, 
I aros tra f'wyf byw; 
Mwy parchus boed Yy ddeddfau, 
Mwy anwyl nag erioed— 
Yn gysur i fy nghalon, 
Yn llusern i fy nhroed. 
2 Myfyrdod am Gyfryngwr, 
A phethau dwyfol, drud, - 
Fo'n llanw 'nghalon wamal, 
Yn feius iawn o hyd; 
A bydded prawf maddeuant, 
Yr heddwch sydd trwy'r Iawn, 
Gartrefol yn fy mynwes, 
'O foreu hyd brydnawn. D. C, 


— 


DUW, A'I BRIODOLIAETHAU. 


949. “< Dww, cariad yw.” 
M. c.—St. Stephen, 78. French, TT. 
YDUNED y nefolaidd gôr, 
A lwythau dynol ryw, 
on â llafar lef, 
i i oariad ydyw Duw. 
2 Eglura gwirioneddau'i air, 
i drugareddau gwiw, 
Ac angau Orist tros euog ddyn, 
Mai cariad ydyw. Duw. 
9 Dwyn rhyfedd waith ei ras y'mlaen 
Mewn calon ddrwg ei lliw, 


A ddengys trwy'r eglwysi oll, 
Mai cariad ydyw Duw. 


CREADIGAETH A RHAGLUNIAETH, 


4. Gwel'd gwael bechadur yn y nef, 
O! 'r fath ryfeddod yw! 
Fe ydengys weed ydy r trigfanau fry, 
yw Duw, 


6 Fy enaid clwyfus na lesgâ, 
Mae modd i wella'th friw; 
Mae achos da i ddweyd bob dydd, 
Mai cariad ydyw Duw. P. 


CREADIGAETH A RHAGLUNIAETH. 


950. | Y waredigueth o'r Aipht. 
7. 8.—Penliwyn, y. 33. 


A gynhwrf a pha ruddfan, 
Sydd trwy holl feusydd Soan ? 

Pa dorf yw hon sy'n myn'd i maes, 

Heb ynddi neb yn egwan? 

Duw Abram sydd yn gwared 

Ei blant o'u blinfyd caled; 
A'u dwyn y mae, gan ddryllio' r Aipht, _ 

-O’u haiarn bair gaethiwed. 


2 Pwy rwyga iddi'r dyfroedd, 
Balmanta'r gorddyfnderoedd, 
A'i harwain trwy'r anialwch maith, 

' Gan borthi eu haml filoedd ? 

Ei chymhorth llawn digonol 
Yw'r Yowyr mwr trag wyddol; 
T'r Ganaan wiw ei harwain wna, 


Trwy wyrthiau tra rhyfeddol. 


3 Paham y ciliwch ddyfroedd, 
Y neidiwch chwi fynyddoedd, 
Yr wylwch chwithau, greigiau hyll, 
Yr anial dir yn llynoedd? 
6 


ETHOLEDIGAETH A R CYFAMOD GRAS. 


Ond gweddus i ni barchu 
Ein Crêwr mewn mawrhydi, 
Yn rhodio o flaen ei braidd yn hardd, 
Trwy'r anial dir i fyny? 
4 I bwy, y bryniau oesol, 
Y plygwch chwi yn drefnol ? 
A thi, Iorddonen gyflawn, gref, 
Y het yn y wrthol? 
r Hwn sy'n so'r bryniau, 
Fel mân Iwch mawn clorianau; 
Ac yn ei law mae'r moroedd mawr, 
A'u 'nysoedd megys brychau. D. ©. 





ETHOLEDIGAETH A’R CYFAMOD GRAS. 


951. Y Cyfamod Disigl. 
9. 8.—Bethel, 216. Elliot, 217. 


GWR a fa gynt o dan hoelion, 
Dros ddyn pechadurus fel fi; 
A yfodd y cwpan i'r gwaelod, 
Ei hunan ar ben Calfari; 
Ffynonell y cariad trag'wyddol, 
Hen gartre meddyliau o hedd, 
Dwg finau i'r unrhyw gyfamod, 
Na thorir gan angeu na’r bedd. H.H. 


952. Rhyfeddodau Rhagluniaeth a Gras. 
8. 8. 6. llin.—Oncida, Y. 80, Sidon, 98, 


De mawr y rhyfeddodau maith, 
Rhyfeddol yw pob rhan o'th waith, 
Ond dwyfol ras mwy rhyfedd yw 
Na'th holl weithredoedd o bob rhyw; 
Pa Dduw sy'n maddeu fel tydi, 
Yn rhad ein holl pechodau ni? 

i 


' IESU GRIST FEL CYFRYNGWB. 


IESU GRIST FEL CYFRYNGWR. 


953. | Boddlonrwydd ar Galfaria. 
9. 8.—Bethel, 216. Elliot, 217. 


RE myrdd o aberthau a laddwyd, 
Ni thynwyd bechodau y by 
Cyfiawnder a'i gleddyf yn da 
Yn gofyn am fywyd o hyd; 
Daeth Oen y Cyfamod trag'wyddol, 
I ddeddfle'r annuwiol o'i fodd; 
Fi angau lonyddodd y cleddau, 
Mae mywyd i minau yn rhodd. 


2 Cyhoeddai Cyfiawnder yn ddigllon, 
Melldithion ar fywyd y dyn, 
A fyddai'n anufudd i'r gyfraith, 
Hyd bedair cenedlaeth bob un. 
Pan ydoedd Cyfiawnder heb dewi, 
Trugaredd achubodd ei flaen, 
Gan waeddi ** Trugaredd i filoedd,” 
A'i caro a'i cadwo yn lân. 
3 Calfaria fel Sinai a grynodd, 
A'r nefoedd a dduodd uwch ben; 
Y beddau a'r creigiau a rwygodd, 
A'r gwaed a orchuddiodd y pren; 
Yr Iesu a lefodd “Gorphenwyd!” 
“' Boddlonwyd,” oedd ateb ei Dad. 
Cyfiawnder, Trugaredd, sy'n gwledda, 
Wrth faddeu i'r duaf a ga'd. W. Js. 


954. _ Ffynon i bechod ac aflendid. 
M, C.—Ballerma, 91. Martyrdom, 90. 


hj I welaf ffynon lawn o waed, 


O waed Emmanuel mawr, 
Lle gall troseddwyr mwyaf ga 


ed 
Gael bywyd ynddi'n awr. 
648 











IESU GRIST FEL CYFRYNGWB. 


2 Bu dda i'r lleidr ar y groes, 
Ei chaffael yn ei ddydd; 
Maddeuwyd holl bechodau ei oes, 
A'i enaid aeth yn rhydd. 


9 Mae llais y nef yn galw'n glir 
Drueiniaid fawr a mân, 
I ddyfod iddi heddyw'n wir, 
I'w golchi oll yn lân. 


4 Yr wyt yn dyfod, O fy Nuw, 
I'm am y gwaed: 
O olch, yn lân y dua'i liw 
y'n dysgwyl wrth dy draed. 


955. Rhagoriaeth gras. 
M. B.—Sarah, 123. Tytherton, 119. 


PX caid y ddaear gref, 

A'i meddu yn ei maint, 

Cael Iesu'n rhan, a'i ddilyn Ef, 
Sy’ fil rhagorach braint. 


2 Pe cawn holl berlau'r llawr, 
A holl bleserau'r byd, 
Yn wyneb gras fy Iesu mawr 
Fel us yr aent i gyd. 


3 Pe bawn mewn cystudd trist, 
Yn dyoddef trwy fy oes, 
Un olwg ffydd ar gariad Orist 
Felusai bob rhyw loes. 


4 Rho undeb ffydd, O Dduw, 
Ag Ef, y bywiol Ben; 
Byw iddo nes myn 'd ato i fyw, 


Yn wir i'r nefoedd wen. B. 
649 


E. 


IESU GRIST FEL CYFRYNGWR. 


956. Dadleuwr yn y nef. 
T. 6.—Meirionydd, 109. Ramah, 108. 


I cheisiai'n wyneb Moses 
Ond Iesu i ddadleu 'nghŵyn, 

Y cyfiawn dros'r annghyfiawn 

Fu farw er fy mwyn: 
Yn ymchwydd yr Iorddonen, 

Ac yn y farn a ddaw, 
Diangol yn y diwedd 

A fyddaf yn ei law. M. R. 


957. Pen yr Eglwys. 
8. 7.—Dismission, 160. Ledforth, 163. 


RCHOFFEIRIAD uwch na'r nefoedd, 
Yw ein Harchoffeiriad ni; 

Er mor ddirmygiedig ydoedd 

Pan yn marw ar arì; 
O ddyfnderoedd ei drallodion 

Esgyn wnaeth i nef y nef; 
Cyfaill a gwaredwr Sion, 

A'i chyflawnder, ydyw Ef. 


2 Priod mawr, a Phen yr Eglwys, 

Ydyw Iesu, Brenin nef; 

Pob credadyn sy'n ymorphwys 
Ar ei Iawn anfeidrol Ef: 

Er ystormydd a llif-ddyfroedd, 
Tra bo Iesu byw yn Ben, 

Dwg ei etholedig luoedd 
Adre'n iach i'r nefoedd wen. Js. H. 


958. _ Pob pelh y Saint 
M. H.—Melcombe, 15. Angel's Hymn, 27. 
M^R Crist yn bobpeth i'r holl saint: 
JY Pa le mae neb mor fawr eu braint? 
Crist yw eu rhan, Crist yw eu Brawd, 
Niall y rhai'n fod byth yn dlawd. . 
650 





IESU GRIST FEL CYFRYNGWR. 


2 Crist trwy ei waed a'u gwnaeth yn rhydd, 
Crist yw yr haul sy'n gwneyd eu dydd, 
Crist trwy ei air a'u gwnaeth yn fyw, 
Crist yw eu drws a'u ffordd at Dduw. DR. L 


959. Orist yn bob peth. 
8. 7.—Meirionydd, 109, Ramah, 109, 
E'S gadarn graig i ymguddio, 
C Ce’s Feddyg i'm iachau, 
Ce's hefyd Fugail ffyddlawn, 
Ce's ffynon i'm glanhau, 
Ce's wisg i guddio'm noethni, 
Ces eli wfth fy nghlwy,' 
Ce's Briod diwahaniad 
Ni bydda'i 'mddifad mwy. M.R. 


960. Craig yr Oesoedd. 
Tau, 6llin.—Batiston, 202. Nuremberg. 203. 
RAIG yr oesoedd! ynot ti, 
Holltwyd erof, cuddier fi: 
Bywiol ffrwd o ddŵr a gwaed, 
O dy ystlys friw a gaed, 
Oll o 'mhla i'm gwir iachau, 
Difa ei rym a'm llwyr lanhau. 


2 Nid fy llafur, nid fy nghur, 
All foddloni'r gyfraith bur; 
Pe b’ai’m zel yn dan dilyith _ 
Pe bai'm dagrau yn llifo byth, 
Ni wnaent oll am bechod iawn; 
Ti dy hun yw'm Ceidwad llawn. 


9 Haeddiant genyf fì nid oes, 
Dlawd, yn glynu wrth dy groes, 
Genyt ti mae gwisg i'r noeth, 
Gres i wneyd y ffol yn ddoeth; 
Ffynon rad i'r aflan ryw, 
Golch fi'n hon, ôl byddwyf byw. 


IESU GRIST FEL CYFRYNGWB. | 


4 Tra fwy'n tynu egwan ffun, 
Yn awr angau, olaf hun, 
Yn y byd ysbrydol draw, 
Yn y fanol farn a ddaw,— 
Graig yr oesoedd! ynot ti 
Holltwyd erof, cuddier fi. M. D, 


961. Person Orist. 
8. 7T.—Moriah, 230. Edinburgh, 164. 
YM A'r Câr a'r Cyfaill goreu, 
I feibion Adda fedd y nef; 
Mae E'n derbyn pechgduriaid, 
Ymddiried, f'enaid, ynddo Ef: 
Gwaed yr Oen ar ben Calfaria 
A'm cadwodd i o'r fflamau tân; 
Chwant sydd arnaf ganu moliant, 
Fyth i'r fath Waredwr Glân. 
962. Cariad. Orist. 
7, 6.—Ramah, 108. Meirionydd, 109. 
A NFBIDROL, fyth anfeidrol, 
Yw cariad Iesu gwiw; 
A ddichon ei amgyffred 
Rhaid fod ei hun yn Dduw, 
Nid oes na sant na seraph 
O'r ddaiar faith i'r nef, 
All ddweyd yn llawn am dano, 
Na'i berffaith gynwys ef. 


2 Rhyfeddol oedd y cariad 
At wael golledig ddyn; 
Rhy fach o le i'w gynwys 
| edd mynwes Duw ei hun: 
Fe redodd yn llifeiriol 
Maw nefoedd wen i lawr. 
e fel y môr yn es 
Ir nefoedd oto yn awr. 
2 








IESU GRIST FEL CYFRYNGWR. 


3 Un olwg ar yr Iesu, 

Ar fynydd Calfari, 

A dyr y galed galon 
Anfoddlon sy’ ynof fi; 

Dystawa'r holl daranau, 
A'r bygythiadau gaed; 

Fe gwymp euogrwydd pechod 

I waelod môr o waed, D. 


963.  Meidyg Digyffelyb. 
M. H.—Angel's Hymn, 27. Melcombe, 15. 
RIOED ni chlywyd mewn un wlad 
Am neb fel Iesu'r Meddyg rhad, 
Na meddyginiaeth mewn un oes 
Yn gwella pawb ond gwaed y groes. 
2 Yr enaid sydd yn teimlo ei bla, 
O doed at Grist—ef a'i gwellhâ, 
Mae'n llwyr iachau pob gradd, pob oed, 
Ni roes i fyny neb erioed. 


964. | Tywysog Bywyd. 
8. 8.—Llantrisant, 154. Osnaburg, 156. 
O NA chawn ni olwg hyfryd, 
Ar ei wedd, Dywysog bywyd: 
Tegwch byd a'i holl bleserau, 
Yn ei ŵydd a lwyr ddiflanai. 
2 Uchelderau mawr ei Dduwdod, 
A dyfnderoedd ei ufudd-dod, 
S 'n creu synu fyth ar s u, 
n nhrigolion gwlad goleuni, w. w. 


965. “Trwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni.” 


M. H.—Morafia, $4. Babilon, 35. 
ARCHOLLWYD a chystuddiwyd Crist, 
I wella briwiau f'enaid trist; 
Dy gorff dihalog di fy Nuw, 
J)dwg hen afiechyd dynolryw. 
653 


T. 


YR EFENGYL A'* GWEINIDOGAETH, 
2 Y bustl chwerw gafodd Ef, 
Gwnaeth ffordd i ni dym gwin y nef; 


A drachtio byth o'r dyfroedd byw 
A dardd dan riniog ty ys Nuw. 


966. Afon Iachawdwriaeth. 
8. 7.—Dusseldorf, 161. Dismiasion, 160. 
FON loyw iachawdwriaeth, 
Gras yn genllif grymus yw; 
Draw ymgronodd cyn bod daiar, 
Yn nyfnderoedd cariad Duw; 
Llifo wnaeth o arfaeth Duwdod, 
gyfamod Tri yn Un, 
Dyled byw byw y'mro marwolaeth, 
Xdyw iachawdwriaeth dyn. T. L. H. 


967. Derchafu Orist. 
M. C.—St. Stephen, 78. French, 77. 
AM Iesu Grist a'i farwol glwy” 
Boed miloedd mwy o son, 
A d'weded gob creadur byw, 
Mai *“ Teilwng ydyw'r Oen.” 
2 Aed son am waed yr Oen ar led 
Y ddaear faith i 


1 gyd; 
bodaeth bur a chywir gred, 
Gymbdaenod dros y byd. 


DER 


YR EFENGYL A'I GWEINIDOGAETH. 


968. Llais y Durtur. 
M. C.—French, 77. Ballerma, 91. 
M’E durtur Fy efengyl fwyn 
Yn galw bro a bryn; 
Doed torf aneirif tua'r wlad 
Gyda'r awelon hyn. 
654 


YR EFENGYL A'I GWEINIDOGAETH. 
2 Aeth heibio'r gauaf chwerw du, 
Ystormydd oer a gwlaw; 


Ao fe nesaodd hyfryd haul 
Cyfiawnder pur gerllaw. 


3 Mae'r haul yn ddysglaer yn y nef 
Cyfiawnder dwyfol ddyn; 
Ac mae'n tywynu'n hyfryd iawn 
Ar bob drylliedig un. 


4 Fe wnaeth ei babell yn ein plith, 
A'i bresenoldeb sy' 
Yn troi pob cystudd chwerw loes, 
Yn hyfryd hedd i ni. 


5 O hyfryd dawel nefol hin, 
Mi glywa'r adar man 
Yn awr yn pyncio'n felus iawn 
Y waredigol gân. DE. W. 


969. | Rhybudd a Chymelliad. 
' 8. 7.—Eifionydd, 170. Diniweidrwydd, 231. 


LYW, bechadur! saf yn fuan, 
Paid a dilyn llwybrau'r fall, 
Rhag it’ syrthio dros y geulan, 
I ddyfnderoedd bythol wall: 
Oni chym'ri rybudd prysur, 
Barn a ddisgyn oddi draw; 
Trwm arswydus fydd dy ddolur, 
Tan y dial ddydd a ddaw. 


2 Os dilyni chwantau pechod 

Ond ychydig bach yn hwy, 

Duw sy'n bygwth, fe rydd ddyrnod, 
Na fydd raid dy daraw mwy; 

Mae yn taflu ei elynion 
I waelodion bythol wae, 

O na ddilyn chwantau bryntion, 
Trwm yw'r gyflog. i barhou. L. 1L 


-” 


XR EFENGYL A'I GWEINIDOGAETH, 


970. Eto mae lle. 
M. H.—Boston, 25. Angel's Hymn, 27. 


LEFWCH genadon Duw o hyd, 

J O wele waed Iachawdwr byd; 
Cymellwch bawb dd'od ato Fe, 
Mae'r Iesu'n dweyd fod eto le. 


2 Chwi, rai newynog, tlawd, nesewch, 
O amgylch drws Messiah dewch: 
Gwrandewch ei lais a'i alwad E', 
Mae'r Iesu yn dweyd fod eto le. 


3 Pwy bynag gredo yn Mab Duw, 
Yr enaid hwnw byth fydd byw; 
Yr ernes gaiff o deyrnas ne'. 
Mae'r Iesu yn dyweyd fod eto le. _ n. J. 


$71. Udgorn y Brenin Silo. 
8. 7.—Dismission, 160. Dusseldorf, 161. 


pETH yw'r udgorn glywai'n seinio? 
Brenin Silo sydd yn gwa'dd; 
Pwy sy'n cael eu galw ganddo? 
Pechaduriaid o bob gradd: 
Adre, adre, blant afradlawn, 
Gadewch gibau gweigion ffol; 
Clywaf lais y Brenin heddyw 
'N para 1 alw ar eich hol. P, 


2 P'am y geilw'r Brenin arnom ? 
Am ei fod yn llawn o ras: 
Beth a wna i'r drwg sydd ynom? 
Gylch a'i waed ein pechod cas; 
Ei amynedd sydd yn rhyfedd 
Yn eich goddef hyd yn awr; 
Plygwch, plygwch i'w drugaredd, 
yn myn'd tan ei lid i lawr. 
56 








YR EFENGYL A'I GWEINIDOGAETH, 


A achubir hen droseddwr? 
Gwneir o waelod trallod trist; 
Pwy fydd iddo yn Waredwr? 
Duw a dyn, un Iesu Grist: 
Bechaduriaid euog aflan, 
Dan gnofeydd enogrwydd llym, 
At yr Iesu, deuwch weithian, 
Ef ni'ch bwria allan ddim. R. E. 


972. Crist yn galw pechaduriaid 
8. 7.—Dusseldorf, 161. Ledforth, 163. 


pre rai euog, am faddeuant, 
LU Dowch at Iesu—dymo'r dydd, 
Llawer wrth ei ddrws a gurant, 
Pan yn nghauad byth y bydd; 
Llithro'r ydych ar ddisgynfa, 
ardal îs na'r bedd: 
Trowch, O trowch i'r amddiffynfa, 
Tra mae eto'n amser hedd. 


2 Crist sy'n galw—clust ogwyddwch— 
O gwrandewch ! —mae yn eich gwa’ 
Deuwch ato, ymresymwch, 
Gwrendy arnoch heb eich lladd; 
D'wedwch am eich dirfawr feiau, 
. Dywed yntau am ei waed: 
Deuwch, llechwch yn ei glwyfau, 
Fel na'ch mathrer tan ei draed. =n —. 


973. Galwad i'r Wledd. 
6. 8.—Alun, 228. Gwladys, 135 


FENGYL ini ddaeth, 
Y trysor goreu erioed; 
I'r euog, clwyfus, caeth, 

A llawnder mae hi'n d'od: 
Maddeuant llawn, a llwyr wellhad, 
A rhyddid geir trwy rin y gwaed. 

| 7 


YR YSBRYD GLAN A'I WAITH, 


& O deuwch, bawb, i'r wledd, 
Yw galwad hyíryd hon; 
Darpariaeth Brenin hedd, 
I'r bobloedd sydd ger bron: 
Cewch loew win pereiddiaf fîas, 
A phasgedigion gwychion bras. 


8 Dewch, dlodion, heb ddim sydd 
Anafus—pawb mewn poen, 
Dewch, gloffion, er eich budd, 
A'r deillion at yr Oen: 
Mae ef yn ymborth gwych i'r gwnn, 
Mae'n Feddyg da, cewch Ef ynrhan. w.x.7. 


974. Gobaith yn nghyraedd yr Efengyl. 
. líau.—Joanns, 714. Wareham, 213. 


1m maint fy nghaledfyd, fy nghlefyd, a 
nghlwyf, 


Tu yma i'r gagendor yw'r ochr yr wyf: 
Yn nghyraedd efengyl fwyn anwyl fy Nuw, 
Mae gobaith am danaf y byddaf ft byw. 

2 Gogoniant, gogoniant fod llwyddiant i'r llef 


Sy'n-dyfod a bywyd yn ysbryd y nef; . 
Mac’n gwneyd plant afradlon, eedd fsirwon, yn 


fyw, 
A thorf 0 elynion yn ddynioni Dduw. Es 


YR YSBRYD GLAN AT WAITH. 


975. Addewid yr Ysbryd. 
8. 7. 4.—Verona, 174. St. Peter, 18% 
ESU ro'dd addewid hyfryd, 
Cyn ei fyn'd i ben ei darth, 
Yr anfonai ef ei Ysbryd, 
I roi bywyd yn ei waith: 
658 


RHAGORFREINTIAU Y SAINT. 


. Gras yr Ysbryd, 

Digon i'r dysgyblion yw. 
2 Mae digonedd cyflawn eto 

Yn yr hen addewid wiw; 

Ninau'n awr.a gawn weddio 
Am ymweliad Ysbryd Duw; 
O! tywallter 
Ef yn helaeth arnom ni. . R.E 


976. _ Erfyniad am yr Yobryd. 
M. C.—Bangor, 94. St. Mary, 92. 
NEFOL awel chwyth yn awr, 

Mne bellach yn hwyrhau; 
Er mwyn dy enw Arglwydd mawr, 
O tyred i'n bywhau. 
2 O Ddwyfol anorchfygol nerth, 
Dadguddia'r Aberth mawr; 
Rhinwedd y gwaed, yr Iawn, y gwerth, 
Dadguddia i ni'n awr. 
3 O wir Ddyddanydd Eglwys Dduw, 
Preswylia yn ein plith 
Ac arwain ni fel by dom. byw 
O dan dy nefol wlith. 8&8. J. LL—LL, 


RHAGORFREINTIAU GRAS DUW. 


977. Rhyddid Plant Duw. 
M. B.D.—Aberdar, 237. Eden, y. 45. 
) ! 'R Iachawdwriaeth fawr, 
( Anfeidrol werthfawr yw, 
Mae'n cynwys ynddi bobpeth da 
I'r gwaela' o ddynolryw, 
I'r euog, awnhad, 
I'r caeth, ryddhad o'i boen, 
i'r halogedig, lwyr lanhad, 
Trwy rinwedd graced yr Oen. wW. W. 


RHAGORFBEINTIAU Y SAINT, 


918. Pa Ddwo fel Efe yn maddeu. 
M. C.— Morafia, 34. Brynteg, y. 5. 
ECHADUR wyf, du iawn fy lliw, 
Pechadur mawr yn erbyn Duw, 
Pechadur noeth o flaen y Ne'; 
Er hyn pwy faddeu ond Efe? 


2 Fe gofir byth am Galfari; 
Pa Dduw a'i gariad fel tydi? 
Yno y gwnaed anfeidrol iawn; 
Caed hedd a bywyd un prydnawn. kB. J. 


979. Gras yn Mabwystadu, 
8. T.—Dismission 160. Moriah, 230. 


Din. ar geulan bythol ddystryw, 
'M canfu penarglwyddiaeth gras, 
Ac â breichiau rhad trugaredd, 
Tynodd fi yn rhwydd i maes: 
'' Enw newydd gefais wed'yn, 
Ac fe'm gwnaed yn blentyn Duw; 
'N llaw fy Nhad rwy'n cyrchu adref,_ . 
Gyda'r teulu byth i fyw. W. RB. 


980. Cwynfan am absenoldeb Duw. 
M. 112.— Racine, y. 82. 
(AF wyf a llesg bron llwfrhau, 
Dy absenoldeb sy' fawr iawn; 
Dy fod di cyhyd yn pellhau 
Sy'n gwneyd im' ruddfan fore a nawn; 
Rho wel'd dy wedd, fy Ior, ar frys, 
Neu cymer fi i'th nefol lŷs. 
2 Dy drigfan nef a gair, 
Ond ti dde'at i gystuddiau heb ri’, 
Gan ado'r holl delynau aur, 
Er mwyn gwaredu f'enaid i; 
Rho wel'd dy wedd fy Ior, ar frys, 
- ‘Neu cymer fi i'th nefol lys.' 
660 





RHAGORFREINTIAU Y SAINT, 


3 Ar ol it? ddyoddef marwol glwy', 
A elli atal nefol ras, 
A chuddio'th gariad fwy na mwy 
Rhag llifo'n afon loew las; 
Rho wel'd dy wedd, fy Ior, ar frys, 
Neu cymer fi i'th nefol lys. W. W. 


981. Cyfiawnder Crist. 
8. 7. 3.— Rheidiol, 192, 
D®& gyfiawnder y Messiah, 
I ddo'd am danaf i'th ŵydd di, 
A chyfiawnder egwyddorol, 
Anian fywiol ynof fi; 
O na bawn lestr llawn 
O bob rhinweddol ddwyfol ddawn. E. J. 


982.“Arvwain fi i graig a fyddo uwch na mi.” 
M. C. D.—Hermon, 101. . 
Y N mysg gelynion creulon lu, 
A rhwystrau o bob rhyw, 
Heb neb a saif yn ddewr, o'm tu, 
Mewn estron wlad 'rwy'n byw; 
'Does geny'n wyneb pob rhyw bla, 
Ond llefain arnat ti,— 
O arwain fi, O Arglwydd da, 
I graig sydd uwch na mi. 


2 Pan ddaw holldemtasiynau'r byd, 

a I guro ar mron, fy a 
Gan swynawl geisio dwyn 

At bethau'r fuchedd hon; my 
O dwg fy meddwl uwch y llawr, 

I hoffi'th gyfraith di, — 
Ac arwain fi, O Arglwydd mawr, 

I graig sydd uwch na mi. 


9 Wrth wel'd o'm blaen y bryniau serth, 
A'r maglau sydd a ar daen, 


* 


RHAGORFREINTIAU Y SAINT. 


Mi lefaf arnat ti am nerth, 


I deithio yn y blaen; 


Ac os fy ysbryd lwfzna, 


O gwrando di fy nghri,— 


Ac arwain fi, O Arglwydd da, 


I graig sydd uwch na mi. 


4 Pan ddêl y gyfyng, olaf awr, 


I 


Tm hysbryd ffoi o'i dy, 
'd ì'r trag wyddolfyd mawr 
yr Iorddonen ddu: 


O Dduw, fy enaid llesg, na âd 


I suddo yn y lli':— 


Ond arwain fi, O nefol Dad, 


I graig sydd uwch na mi. J.D. M. 


983. | Penderfynu teithio yn mlaen. 


8. T.—Bavaria, 167. 
fy nhaith yr wyf er's dyddiau, 


R 
A Tua'r bryniau 'rwyf am ffoi; 
Er mor anhawdd tynu i fyny, 


Byth yn ol nid wyf am droi: 


Gwell yw myned trwy orthrymder 


Mewn i dir y bywyd draw, 


Na bod ar wastadedd Sodom 


Yn y tanllyd ddydd a ddaw. 


984. Hiraeth am Adfywiad. 


8. T.—Bavaria, 167. Diniweidrwydd, 231. 


(' NA bai fy mhen yn ddyfroedd, 
Fel yr wylwn amser maith, 
Dros ferch Sïon sydd yn hepian 

Yn yr anial ar ei thaith: 
O! pe ddeuai'r hon bwerau, 

egys yn y dyddiau gynt, 

Wrth brophwydo uweh yr esgyrn; 

Olnac ywn Yn y gwynt. 


GRASUSAU Y SAINT. 
GRASUSAU Y SAINT. 


985. Galar am bechod. 
8. 7.—Bavaria, 167. Diniweidrwydd, 231. 


NA roddid calon i mi, 
Fo'n galaru am bob bai 
Nid oes modd im' gael fy nghadw 
Heb im' wir edifarhau: 
Plant y dagrau a'r och neidiau 
Welir fry yn dyrfa hardd. 
Yno'n canu am yr ucha' 
Tr Gŵr fu'n chwysu yn yr ardd, 


986. Gweddi am Ffydd. 
8. T. &.— Verona, 174. Penicl, 172. 
O AM ffydd i ffoi at Iesu, 
Ac i bwyso ar yr Iawn; 
Ffydd fo'n fywiog yn gweithredu 
Arno mewn ymddiried llawn; 
Pob cyflawnder, 
Sydd yn eiddo perchen ffydd. 
2 Bywyd sydd i'r holl gredinwyr, 
Yn ddyogel byddant mwy; 
Ond y rhai di-grêd a ddemnir, 
Tan ddigofaint y maent hwy; 
O am gredu 
Yn ddioedi yn y Mab. RM 


987. | Gobaith da trwy Ras. 
6. 4. 8. T.—Trefdeyrn, y, 50, 
pŵ ŵyr na welir fì 
Bechadur mwyaf du, 


Fel eira gwyn, 
Ar fryn Gaersalem fry? 


PROFIADAU Y SAINT. 


Os felly bydd mi ganaf glod 
I'r Hwn a'm carodd cyn fy mod, 

Fu neb o blant y tônau 

Dan fwy o rwymau rioed. 


PROFIADAU Y SAINT. 


988. Aros wrth y groes. 
M. 8. 8. 6.—Seion, 67. 


(ALF: ARIA fryn! mae f'enaid prudd 

J Yn teimlo'i rwymau'n myn'd yn rhydd, 
Wrth gofio' r chwerw loes; 

Nid oes a'm lleinw'n berffaith lawn, 

Ond cael mwynhau o'r felus iawn, 
Fendithion angau'r groes. - 


2 Nid oes a ylch fy enaid du, 
Ond afon waedlyd Calfari, 
Yn lân fel eira gwyn: 
Nid oes a'm nertha ar fy nhaith 
Tros riwiau serth ac anial maith, 
Ond croes Calfaria fryn. 


3 or na chawn bellach droolio f'oes, 
ewn myfyr sanctaidd wrth y groes, 
Ar ben Calfaria fryn; 
Yn mhen rhyw oesoedd maith di-ri' R 
Fy nghân fydd angeu Calfari, 
A'r rhyfedd goncwest hyn. 


â Pan b'o mynyddau'r byd yn dân, 
A'r bryniau'n syrthio'n chwilfriw mân, 
Ac anian oll ar gryn, 
Yn Salem bur caf foli'm Duw, 


A chydag Ef drag'wyddol 
Ar ran Calfaria yn. Wm am 











YMARFERIADAU CREFYDDOL Y SAINT. 


989. | Ymdrech yn erbyn llygredigadlh. 
T. 6.—Caerllyngoed ,117. Jabes, 116. 


WE dyma oedfa newydd, 
Arglwydd, dyro rym 
I ymlaid â phla calon, 
A llid gelynion llym; 
Mae llawer mil o bethau 
Am gael fy mhen i lawr, 
Nid oes a'm ceidw'n unig, 
Ond gallu'r Meddyg mawr. a. 


990. — Buddugoliaeth milwyr Dyio. 
8. 4.—Clywedog, y. 81. 
'MLAEN, y'mlaen, chwi filwyr Duw, 
, O'ch blaen mae'r fuddugoliaeth Wiw, 
" Cewch ddwyn eich palmwydd yn eich llaw 
A gwisgo'r hyfryd goron draw, 
A bloeddio'r goncwest ddydd a ddaw, 
Yn nheyrnas nef. 


2 Cawn uno yno â'r dedwydd lu, 
Sy'n canu am gariad Iesu cu; 
Ni ganwn am ei gariad drud, 
Pan ferwo'r môr, pan losgo'r byd; 


A hyn fydd sain y gân i gyd, — 
Ei gariad Ef! y 


— 


YMARFERIADAU CREFYDDOL Y SAINT. 
991. Aros yn nhy'r Arglwydd. 
- 8.7. 4,—Peniel, 172. Verona, 174 


YN y deml gydag Anna 
Mi arosaf ddyddiau f'oes: 


YMARFERIADAU CREFYDDOL Y SAINT. 


Byth o'th dŷ ni cheisiaf fyned 
Er ei bod yn dywyll nos: 
Gwych anrhydedd, 
Yw bod yno'n cadw drws. 


2 Ar ol dysgwyl fel Simeon 
Ddyddiau meithion, pwy a ŵyr 
Na chaf wel'd dyddanwch Israel 
Megys yntau yn yr hwyr: 
Os caf hyny, 
Marw mewn tangnefedd wnaf. 


992. Dysgwyl wrth yr Arglwydd. 
M, s.—Sabbath, 59. Morganwg, 65 
I nesaf atat eto'n nes, 
Pa les im’ ddigaloni? 
Mae son am danat yn mhob man 
Yn codi'r gwan i fyny. W. Ww. 


993. Dewis dirmyg Crist. 
7, 6.—Ramah, 108. Meirionydd, 109. 
AE Crist a'i w'radwyddiadau, 
'i groesau o bob rhyw, 
Yn daine i mi farw, 
Yn ddigon i mi fyw; 
Can's yn eì groes mae coron, 
Ac yn ei wawd niae bri, 
A thrysor yn ei gariad 
Sydd fwy na'n daear ni. 


994. _ Arglwydd, cofia fi! 

M. c.—Bangor, 94. Milverton, 98. 
Peer wyf, y dua'n fyw: 
Trugaredd yw fy nghri; 

Gostwng dy glust, a â m llefain clyw, 
O Arglwydd, cofia 
2 Y mae tosturi fel y rd 
Heb fesur ynot tì: 
666 











YMARFERIADAU CREFYDDOL Y SAINT. 


O'th ras sy'n annherf ynol stér, 
O Arglwydd, cofia 


3 Cyfamod hedd er achub dyn 
Fu rhwng y sanctaidd Dri: 
O'r euog hil Twyf finau'n un— 
O Arglwydd, cofia fi. 


4 Boddlonodd Orist y. Nef yn llawn, 
Ar fynydd Calfari 
Er mwyn ei berffaith, ddwyfol ddawn, 
O Arglwydd, cofia fi. 


995. Gweddio yn ddibaid. — 
mM, C.— SL. Stephen, 78 French, 77. 


(CAED myn'd at orsedd gras sydd fraint 

Mwy na chael byd, pei caid; 

Nesawn yn gywir gyda'r saint— 
Gweddiwn yn ddibaid. 


2 Er teithio trwy'r anialdir cras, 
Llewygu'n lân nid rhaid; 
Cawn anfon llef at orsedd gras— 
Gweddiwn yn ddibaid. 


3 Wrth fyn'd trwy'r byd, gwna gweddi'r ffydd 
Ein codi uwch y llai , 
Ac o law'r gelyn dyg ni'n rhydd— 
Gweddiwn yn ddibaid. 


4 Nac ofna mwy addawodd Duw 
Gyflawni ein holl raid; 
Hyd nes awn ato byth i fyw, 
Gweddiwn yn ddibaid. R.E 


996. Arglwydd, cofia fil 
mM. C.—Bangor, 94. Exeter, 18. 


NY anwireddau mawr a mân, 
Yn llwyr darostwng di; 


YMARFERIADAU CREFYDDOL Y SAINT. 


Tm puro drwy dy Ysbryd Glân, 
O Arglwydd, cofia fi. 


2 Wrth rydio'r hen Iorddonen gas 
Na soddwyf yn y Ili’: 
O dan ddyrnodiau angau glas, 
O Arglwydd, cofia fi. 


8 Pan ddelo'r saint i'r lan o'r bedd 
Yn more'r Jubili, 
I'm codi'n berffaith ar dy wedd, 
O Arglwydd, cofia fi. 


4 Pan ddyger adref oll yn llôn, 
Dy etholedig ri', a 
I fyw mewn gwynfyd ger dy fron, 
O Arglwydd, cofia fi. Fr 


997. Cariad Duv. 
M. B.—St. Michael, 121. Colchester, 120. 


HYFEDDWN gariad rhad! 
Ein tirion Dad o'r nef; 
Yn cofio gwaeledd llwch y 'lawr, 
O! 'nawr, molianwn ef. 


2 Ei Fab ei hun a roes, 
Trwy ing a loes i lawr; 
Er codi'r euog, eiddil gwan, 
Tr lân o'r dyfnder mawr. 


9 O ryfedd gariad Duw 
At ddynolryw o'r bron; 
Yn trefnu ffordd er cymaint traul, 
I'w cael hwy gereifron.  . 


4 Am hyn fe’i molir ef, 
A llef gorfoledd byth; 
Gan dorf ddirif— i'r hon ni ddaw 
Na phoen. ‘na braw i'w phth. J.E. ». 





CYSTUDDIAU Y SAINT. . 


CY: STUDDIAU A PHROFEDIGAETHAU Y 
SAINT. 


998. Y Groes yn troi yn Goron. 
M. H.—Boston, 25. Melancthon, 29. 
pt fodd y meiddiaf yn fy oes 
Dristau na grwgnach dan y groes, 
A minau'n gwybod am y fraint, 
Mai'r groes yw coron pawb o'r seint. 
2 Mae dirmyg Crist yn well i mi 
Na holl drysorau'r byd a'i fri; 
Ei wawd fel sain pereiddiol sydd, 
A'i groes yn fywyd i mi fydd. RT. W. 


. 999, Lle i buwyso mewn adfyd. 
° 8. 7.—Bavaria, 167. Eifionydd, 170. 
( ! FY Iesu bendigedig, 
Unig gwmni f'enaid gwan, 
Yn mhob adfyd a thrallodau, 
Dal fy Ysbryd llesg i'r lân; 
Tra y'm teflir yma ac acw 
' Ar anwadal donau’r byd, 
Cymhorth rho i ddal fy ngafael 
Ynot ti sy'r un o hyd. 


2 Rho'f fy nhroed y fan a fynwyf, 
Ar sigledig bethau'r byd, 
Ysgwyd mae y tir o danaf, 
' Darnau'n cwympo i lawr o hyd; 
Ond os caf fy nhroed i sengi 
Yn y dymhestl fawr a'm chwyth, 
Ar dragwyddol Graig yr Oesoedd, 
Dyna fan na sigla byth. 
3 Pwyso'r bore ar fy nheulu, 
Colli rhei'ny y prydnawn ! 
Dwyso eilwaith ar gyfeillion: 
Hwythau'u com fuan iawn! 
6 


. AM EGLWYS DDUW. 
Pwyso ar hawddfyd—hwnw'n siglo, 
ofi'n fuan newid byd; 


' Pwyso ar Iesu— dyma gryfder 
Sydd yn dalirpwysauigyd! Er. 


1000. Wordd union â ddinas gyfaneddol. 
8. 7.—-Bavaria, 167. Moriah, 230. 


pr yn fyw sydd fawr ryfeddod, 
Mewn ffwrneisiau sydd mor boeth; 


Ond rhyfeddach wedi 'mhrofi, 
Dod o'r cystudd fel aur coeth: 

Amser canu, diwrnod nithio. 
Eto'n dawel heb ddim braw; 

Y Gŵr gydd i mi yn ymguddfa, 
Sydd a'r wyntyll yn ei law. A. Ge 


— 


AM EGLWYS DDUW. 
1001. Cynydd yr Eglwys. 


M.6.8.—Beverley, 138. Alun, 238. 
Pp ydyw hon yn wir, 
A welir fel y wawr? 
Fel lleuad teg yw hi, 
Mae iddi enw mawr: 
Pur fel yr haul, ei bath ni bu, 
Ofnadwy fel banerog lu. 


2. Rhyfeddu mawr a fydd 
Am gynydd Eglwys Crist: 
Ceir gweled yn y man, 
Yr isel, wan, a thrist, 
Mewn tegwch bri, n phurdeb mawr, 
Yn llenwi wyneb daiar lawr. 


9. Arfyr y daw yn nes 
I fynwes Crist yn wir; 
670 





a 
MODDION GRAS, &C. 


Bydd gryfach yn ci gras, 
Perthynas fydd yn glir: 
Inddewon a Chenedloedd fydd 
Yn unol dyrfa hardd rywddydd. 3. x. | 


1002. Hawddgarwch cynteddau Duw. 
My. s.—Sabbath, 59. Oldenburg, 60. 


OR deg yw'th bebyll di, O Dduw! 
Mor hawddoar yw'th gynteddoedd! 
Nid oes fath gu balasau gwych, 
Tu yma i entrych nefoedd. 


2 Mae un diwrnod yno'n well 
Na mil yn mhabell gwagedd; 
Oawn yn y dŷ gysuron da, 
Gwir felus w gorfoledd. 





9 Gwyn fyd a drig o fewn dy dŷ, 
Gan dy folianu beunydd; 
Cânt wisgo hardd ogoniant gwiw, 
Byth gyda Duw'n dragywydd D.F. 





MODDION GRAS, AC ORDINHADAU YR 
EFENGYL. 


1003. | D«&syf cynhyrfiad y dyfr. 


M. c.—Bangor, 94. St. Mary, 92. 
WEL fenaid llesg, ar lân y llyn, 
Yn gofyn am dy gael; 
Tyr'd Iesu da, cynhyrfa'r dŵr, 
Er gwella 'nghyflwr gwael. 
2 Wrth ddrysau moddion cryfion gras, 
Er mor anaddus wyf, 


I ddysgwyl gair oddiwrth fy Nuw, , 
Rwy’ n meddwl byw tra b'wyf. ra 
671 


Td 
MODDION GRAS, &C. 


1004. Anadl bywyd. 
T. 6.—Caerllyngoed, 117.. Llydaw 115. 
YR'D Ysbryd Glân sancteiddiol 
Anadla'th nefol ddawn; 

Gwna heddyw gynhwrf grasol, 
Mewn esgyrn sychion iawn: 

Rho'th nerthoedd i gydfyned 
A geiriau pur y nef; 

Dy air, yn nerthol rheded, 


Mewn goruchafiaeth gref. Tn 


1005. O flaen pregeth. 
8. 7. 4.—St, Peter, 183. Hyder, 182, 
YRO'th Ysbryd i lefaru, 
Aci wrando d'eiriau pur; 
Boed ei lewyrch nefol hyfryd, 
A'i arddeliad ar y gwir; 
O amlyga, 
Anorchfygol nerth dy ras. 


2 D'air, fel gordd, a dyr galonau 
Creigaidd iawn yn chwilfriw mân; 
D'air, fel tân, a wìr oleua, 
Ac a bura'r brwnt yn lân: 
Gad in' deimlo, 
Dwyfol nerth efêngyl hedd. 


1006. — Bedydd babanod. 
M, c.—Frenc, 77. Ballerma, 91. 
ADEWCH i blant ddod ataf fi, 
Medd Iesu yn ei air, 
Lle i rai bychain Sion Duw, 
O fewn fy mreichiau cair. 
2 I'r cyfryw rai mae teyrnas nef 
A'i breintiau'n awr yn rhydd; 
Am hyny na waherddwch hwynt, 
Can's gwawrio ynaeth y dydd. 
67: 








MODDION GRAS, 4&0. 


3 Ar sail y Beibl cadarn, gwir, 
Y deuwn ni a’n had, 
Gan orfoleddu am y fraint, 
Yn hyfryd dŷ ein Tad. WwW. n. 


1007. | Yr arwydd mewn bedydd. 
Mm. C.—French, 77. Ballerma, 91. 
Vu blant digofaint gan wyd ni, 
Ein cyflwr, aflan 
Ond trwy rinweddau gwaed y groes, 
Mae gobaith in' gael byw. 


2 Gwaed y tanelliad ydyw'r gwerth 
Sy'n eiriol yn y nef; 
ddir hwn trwy fedydd dŵr; 
Am sylwedd boed ein llef. 


8 Cyflwynwn ni y baban bach, 
Tth ofal, Iesu mawr, 
Ac'yn dy goron boed yn berl 
"Nol darfod dyddiau'r llawr. w. r.. 


1008. Orefydd dda. 
8. 7. AM ed 167. Dismission, 160. 
grefydd wirioneddol! 
Oz Ary eo rdd wrth deithio'n mlaen; 
Wedi ei phrofi yn y storom, 
Wedi ei phuro yn y tân; 
Wedi ei phwyso yn y glorian, 
Wedi eu mesur wrth y gair, 
Wedi 'i selio â sêl y Brenin, 
A fu gynt ar liniau Mair. 


1009. Cyfarod fry. 
M. H.—Boston, 25. Yr Hen 100fed, 10. 
F'EDRWEL, gyfeillion anwyl iawn, 
Dros enyd fechan ymadawn; 
Henffych i'r dydd cawn eto gwrdd 
Yn Salem bur oddeutu r bwrdd. 


MODDION GRAS, &C. 


9 Cawn yno gwrdd yn gryno i gyd 
A'r saint o bedwar cwr y byd; 
Cyd-fyw, cyd-foli gyda hwy, 
Heb i ni byth ymadael mwy. 


1010. Yfendith-air ymadauol. 
7. 6.— Meirionydd, 109. Ramah, 108 


ANGNEFEDD Duw yn ddiball, 
Sydd uwchlaw deall dyn, 

A gadwo ein calonau, 

A ninau ynddo'n un; 
A gras ein Harglwydd Iesu, 

A chariad UN yn Dar, 
Cymdeithas y Glân Ysbryd 

Fo'n hyfryd gyda ni. G. 


1011. Ymadawiad tangnefeddol. 
8. 7.—Dismission, 160. Moriah, 230. 


RGLWYDD, gollwng dan dy fendith, 
Bawb i 'madael yn dy hedd; 
Gan ymborthi ar y manna— 
E:engylaidd ddwyfol wledd; 
Llanw'm calon â'th gysuron, 
C’od fy llais i foli'r Iôn, 
Yna gydag heirdd angelion, 
Canafi ti beraidd dôn... 


1012. | Ymadaelgyda'r fendith. 
8. 7. 4.—Verona, 14. Alma, 179, 


DY dy fendith, wrth ymadael, 
Y dymunem, Arglwydd, fod; 
Llona'n calon â dy gariad, 
A'n geneuau â dy glod: 
Dy dangnefedd 
Dyro ini yn barhaus. WN 
i 67 


MODDION GRAS, &C. 


2 Am efengyl gras a'ì breintiau, 
Rhoddwn ddiolch fyth i ti; 
Caffer ffrwythau'r iachawdwriaeth 
Yn lluosog arnom nì: 
I'r gwirionedd, e 
Gwna ni'n ffyddlon tra fo'm byw. 


3 Yna pan y delo'r alwad, 
I ni ado'r byd ar ol, 
Dwg ein henaid o'r helbulon, 
I gael wys yn dy gôl; 
Gdaldawi, 
Caiff trueiniaid lawenhau. 


1013. Cariad Braudol. 
7. 4.—Aberafon, 209, Llanfair, 283, 


W^ mor ddymunol yw 

Cariad brawdol! 

Undeb anwyl meibion Duw 
Sydd ragorol: 

Rh yn hoff perffeithrwydd cu 
Ydyw cariad: 

Gweddus yw i sanctaidd dŷ 
Duw ein Ceidwad, 


2 Cofiwn am orchymyn gwiw 

Iesu tirion; 

Cariad at ein gilydd yw 
Ei gynghorion: 

Cofiwn am ei gariad 'Ef, 
Fel anogaeth t 

Dyma sylfaen gadarn gre 
Ei athrawiaetb. 


9 Cariad brawdol, cywir, mwyn, 
Sy'n dystiolaeth 
Ddarfod i ni gael ein dwyn 
O farwolaeth ; 


~ 


Y SABBOTH. 


Arwydd Goracha ein bod yn saint 


Canwn ninau am y fraint, 
Haleluia, 


Y SABBOTH. 
1012 4. Rhagoriaeth y Sabboth. 


—ft. Stephan, 78. French, 77. 
W EL, dyma'r dydd & sancteiddiodd Duw 
I fod yn benaf 
Yn foreu codwn i'w fwynhau, 
Cawn wledd o nefol rin. 
2 I dŷ'r Arglwydd, goreu fan, 
I ddysgwyl o'r awn; 
Pan glywom ryfeddodau gras, 
Ei foli ef a wnawn. 
3 I ti, O Dduw y perthyn clod, 
A moliant am dy waith; 
Ti ro'st im’ rhag trafferthion byd, 
Un dedwydd ddydd o saith. 


4 Cawn gofio y'n gwnawd o ddim, 
A'r Hwn hf fywyd roes, 
Ond mil mwy melus gofio am 
Ein prynu ar y groes! 
5 Mae yma ernes, werthfawr ìawn, 
O Sabboth pur, diboen; 
Y mne gorphwysfa eto'n ol, 
Trag’wyddol gyda'r Oen. W. R. 


1015. | Bendithion y Sabboth. | 
M. B.—Colchester, 120. Sarah, 124. | 
M°% brydferth yw eu traed, 
A’u llais mor beraidd yw, 
X rhai sy'n dwyn newyddion da, 
A hedd i i ddynolryw. 
6 


Y SABBOTH. 


2 Mor ogoneddus yw 
Y newydd da o'r nefl 


““ Sion, teyrnasu mae dy Dduw; 
Y nerth sydd eiddo E£.” 


3 Gwyn fyd ein clustiau hyn, 
Trwy glywed pethau mwy 
Nag glywodd y cyfiawnion gynt, 
Er maint hiraethant hwy. 


4 Diolchwn am y fraint 
O weled doniau hael, 
Y bu prophwydi gynt a saint 
Yn mawr ddymuno'u cael. 
5 Y gwylwyr roddant lef, 
Mewn sain nefolaidd glir; 
Caersalem, mola Frenin nef, 
Nes lloni'r anial dir. 


6 Diosged Duw ei fraich, 
Ei fraich sancteiddiol gref, 
Holl gyrau'r ddaear wel ei waith 
A'u cân fydd iddo Ef. DE. W. 


1016. | Sancteiddio Sabboth. 
8. 7. 4.—Peniel, 172. Verona, 175 
ERTH i dreulio'r Sabboth sanctaidd, 
Drwyddo'n weddaidd yn dy waith 
Gŵyl hynodol a benodaist, 
Pan osodaist un o saith: 
Dydd i borthi 
Sion deulu sydd ar daith. 
2 Dyma'r dydd roed i ni gofio 
Adgyfodiad Iesu gwiw, 
Wedi maeddu uffern greulon, 
Prynu dynion fyrdd i Dduw; 
eluia 
Fyth i'w enw anwyl Ef. 
677 


ANGEU A THRAGYWYDDOLDEB. 
AMSERAU A PHRYDIAU. 


1017. Galwad ar Ieuenctyd. 
M. H.—Angel's Hymn, 27. Melcombe, 15. 
DEWCH, iouenctyd, mae'n llawn bryd, 
I maes o ddinas ystryw 'nghyd; 
Mae Iesu'n galw arnoch, dewch, 
Ac yn ei waed maddeuant cewch. 
2 Dewch o gaethiwed pechod cas, 
I ryddid pur efengyl gras: 
Holl gyfoeth Orist yn hon a gawn, 
A'n gwisgo ar ei ddelw'n llawn. 
3 Cewch wisgo'n hardd, cewch wledda'n rhad, 
Ar fanna pur y nefol wlad; 
Oewch air ac Ysbryd Orist o hyd, 
l'ch arwain trwy yr anial fyd. 
1018. — Aberth moliant. 
M. S.— Morganwg, 65. Dyfrdwy, 69. 
E'N Tad o'r nef, ti fuost in' 
Ad 


Yn gysgod er amddiffyn; 
Yn oriau'r nos mewn tawel hîn, 
Ti'n oedwaist rhag un dychryn. w. x J. 





ANGEU A THRAGYWYDDOLDEB. 


1019. | Dydd gras a gobaith. 
M. H.—Boston, 25. Melcombe, 15 
EWN bywyd mae gwas'naethu Duw, 
M Dydd gras ac iachawdwriaeth yw; 
Tra dalio'r lamp heb losgi i maes, 
Yr adyn gwaethaf all gael gras, 
2 Bywyd yw'r awr a roddes Ef 
L ochel uffern, ffoi i'r nef; 
ydd yw gall pechaduriaid gwael 
Fendithion i'w honoldiau gael. 
67. 


ANGEU A THRAGYWYDDOLDEB, 


3 Am hyny’r hyn sydd yn fy d, 
Boed im’ ei wneyd â'm hegnil. gyd; 
Gan nad oes gweithred o un wedd, 
Na ffydd na gobaith yn y bedd. DR. W. 


1020. Angeu yn ymyl. 
6. 8, 6.—Merthyr, x. 78. Danville, y. 79. 


AE’m rhedfa is y rhéd, 
Int Yn nesu. at y nôd, 
m hymdaith hon is awyr gron, 
Fy mb o diwedd bron a dod; 
mhabell frau sydd yn llesgau 
Ac yn gwanhau o hyd; 
Ac yn y man, daw'r amser pan 
Bydd f'enaid gwan yn fywiol ran, 
Mewn annherfynol fyd. 


2 O Dduw, rho im’ dy hedd, 

A golwg ar dy wedd, 

A maddeu'n awr fy meiau mawr, 
Cyn yr elwy'i lawr i'r bedd; 

Ond im' gael hyn, nid ofna'i'r glyn, 
Na cholyn angeu'n hwy; 

Dôf yn dy law i'r ochr draw, 

Heb friw na braw ryw ddydd a ddaw, 
Uwchlaw pob loes a chlwy'. E. E. 


1021. (lorian y farn. 
7.6.—J9bes, 116. Llydaw, 115. 
GWR fu ar Galfaria 
A wŵelir ddydd a ddaw, 
Yn eistedd ar ei orsedd, 
A'r glorian yn ei law; 
A phawb a gesglir yno 
w pwyso ger ei fron, 
O f'enaid, cais dduwioldeb 
A droa'r glorian hon, 


ANGEU A THRAGYWYDDOLDEB. 


2 Mae swn y farn ddiweddaf 

Wrth ddod o hirbell draw, 

Yn gwaeddi, Mynwch ddigon 
I ddal y dydd a ddaw; 

Yn nghau bydd drws trugaredd, 
Pan ddelo'r Barnwr mawr; 

Am hyny, O fy enaid, 
Dos ato Ef yn awr. 


1022. | Ymholiadau difrifol. 
8. 7.—Eifionydd, 170. Diniweidrwydd, 231. 


pr bwy'n meddwl am ymddangos 
Yn y fanwl farn a ddaw, 
Mae rhyw holi yn fy. ysbryd 
P'un ai'r dde ai'r aswy law 
Byddai'n oesi tragwyddoldeb? 
Dyma'm cartre” oyn bo hir, 
Tra bo dyddiau gras yn para, 
Nerth 1 lefain am y gwir. 


1023. | Gwaith dros amser a bylh. 
8. T.—Digsmission 160. Moriah, 230. 


YN dy waith y mae fy mywyd, 
Yn dy waith y mae fy hedd: 
Yn dy waith dymunaf aros, 
Tra bwy'r ochr hyn i'r bedd; 
Yn dy waith ar ol myn'd adref, 
Trwy ofidiau rif y gwlith, —. 
Moli'r oen fu ar Galfaria, 
Dyna waith na ddertydd byth. | 


1024. T ragywyddoldeb yn ol. 
8. 7. 4.—Hyder, 182. St. Peter, 183. 


OFIWN beunydd yn ein bywyd— 
C Trag' wyddoldeb maith gy'n ol; 





OYFARFODYDD ACHLYSUROL, 


Dwys sefylifa ddigyfnewid, 
Heb un arall ar ei hol; 
Cyn myn'd yno, 
O am iachawdwriaeth rad. 


2 Trag'wyddoldeb sy'n cloi fyny 
ffern dân, arswydus lên; 
Trag'wyddoldeb sy'n coroni 
Gwynfyd pur nefoedd wen: 
Trag try Wyddold 
Fyddo'n Yastad 5 al fy mryd, 


8 Tragwyddoldeb sydd êangfôr, 
Heb un terfyn iddo'n bod; 
Nid oes modd lleihau eì drysor— 
Oesau newydd byth yn dod: 
Iesu grasol, 
Bydd i mi'n drag’wyddol ran. & & 


CYFARFODYDD ACHLYSUROL. 


1025. Nesaui farwolaeth. 
M. H.—~Melindwr, 32. Bryn-teg, y. 5. 


QO: DDYDD i ddydd, o awr i awr, 

'Rwy'n nesu i'r trag’wyddolfyd mawr, 
Ac yno byddaf cyn bo hir: 

O am gael etifeddu'r gwir! 


2 O groes i groes, o dôn i dôn, 
Ymadaw Wnaf â'r fuchedd hon; 

Yn fuan âf i byrth y bedd: 
O am gyraeddyd gwlad yr hedd! 

8 O nerth i nerth, o daith i daith, 
Ymlwybraf drwy'r anialwch maith; 
Nid yw'r Iorddonen ddim yn mhell; 
O am gyraeddyd gwled gydd well! 


CYFARFODYDD ACHLYSUROL. 


4 O dorf i dorf, ogâd i 
A brwydro'n hir a'r ddraig a'i hâd, 
Daw'r ymgyrch olaf tua'r hwyr; 

O am gael buddugoliaeth lwyr! 

5 Ogurigur, oloesiloes, . 
Rhyw haint o hyd i chwerwi f'oes, 
Daw'r olaf cyn pen gronyn bach: 
O am gael bod yn berffaith iach. 

6 O fryn i fryn, o bant i bant, 

Hwn ydyw llwybr blin y plant; 
Daw diwedd ar fy lludded llawn: 
O am gael gorphwys taweliawn. Js. EL. 


1026. Gorphen yr yrfa. 
8au. 8llin. —Rhyl, y. 76. Salome, 218 
AE'n brawd wedi gorphen ei daith, 
. Ei lafur ai waith yr un wedd, 
A Christ wedi talu ei ddyled, 
Mae'n addfed i fyned i'w fedd, 
Caiff gysgu hân dawel nes dod, 
Ryw ddiwrnod heb bechod, yn bur, 
O'r beddrod yn hynod mown hedd, 
Heb ffaeledd, na chamwedd, na chur. 


2 Ymdrechodd hardd ymdrech y ffydd, 

Er uffern fawr beunydd a'r byd; 

Gorphenodd ei yrfa, mae'n rhydd; 
Gadawodd ei gystudd i gyd; 

Mae bellach yn holliach mewn hedd, 
O gyraedd ei lygredd yn lân; 

Dim tristwch i'w feddwl ni fydd, 
Hosana'n dragywydd a gân. BJ. 


1027. Y Beibl.: 
M. H.—Yr Hen 100fed, 10. Emyn Luther, 28. 
T ddyn i'w ddwfn drueni caed 
Ewyllys Duw 7 © lys y nef; 


'CYFARFODYDD ACHLYSUROL, 


Y Ddwyfol rôl, mewn argraff wnaed, 
I'r byd i gyd agorwyd ef. 
2 Mae'n hwn ryddhad i i'r euog caeth, 
A theyrnas ênng i'r tylawd; 
I'w phrynu'n rhodd Mab Duw a ddaeth 
I fyw a marw yn y cnawd. 


9 Y newydd taened Sion wiw, 
Nes cyraedd conglau pella'r llawr, 
A dyfod dynion o bob lliw 
I feddiant o'i gwaddoliaeth fawr. 


4 Holl dônau'r môr, awelon nef, 
Agerddol don, a daear fras, 
Cydunant yn gymdeithas gref 
I dd’weyd i bawb am olud gras, JE 


1028. Blwyddyn y Jubili, 
6. 8.—Beverley, 138. Normandy, 197. 
DGENWCH, weision Duw, 
Yr udgorn arian mawr, 
A chlywed dynolryw 
Tros barthau dacar lawr, 
Blwyddyn y Jubili a ddaeth, 
A rhyddid gwiw i'r rhai oedd gaeth, 


2 .Trowch bechaduriaid trist, 
Wrth lais efengyl fwyn, 
O'ch cyflwr caeth at Grist, 
Fe wrendy Ef eich cŵyn; 
Blwyddyn y Jubili a ddaeth, 
' A rhyddid gwiw i'r rhai oedd gaeth. B.F. 


1029. | Llwyddiant yr Efengyl. 
6. 8.—Alun, 239. Beverley, 138, 
TT ten derfyn gras ein Duw 
I bell derfynau'r byd, 
A doed ei deyrnas wiw 
'Tros gyrau hen} i gyd; 








CYFARFODYDD AOHLYSUROL. 


Blwyddyn y Jubili a ddaeth 
A rhyddid gwiw i'r rhai oedd gae-h. rm. mR 


1030. — “Hdaelher le dy Babell.” 
9. 8.—Elliot, 217. Bethel, 216. 


HEDA, Efengyl! dros wyneb 
Y ddaear a'r moroedd i gyd, 
A galw dy etholedigion 
gyrau eithafoedd y byd; 
O brysia'r: cyfarfod heb lygredd, 
Na rhyfel, na chystudd, na phoen, 
Dydd Jubili'r etholedigion, 
Sef cyd-etifeddion a'r Oen. W. W. 


1031. Gweddi am ddylanwad yr Haul. 
M. H.—Boston, 25. Melcombe, 15. 


CYFOD Haul, a'th nerthol des. 

Fe dodda'r wlad o dan dy wres; 
Mynyddau'r iâ a dawdd yn awr, 
Wrth gofio cariad Iesu mawr, 


2 Goleuni pur efengyl lon, 
Oleuo'r byd i gyd o'r bron; 
A'r ieithoedd oll o fewn pob gwlad, 
Fo'n seinio am rinweddau'r gwaed. 1. J. P. 


1032. | Llwyddiant yr efengyl. 
8. T.—Dismission, 160, Edinburgh. 164. 


pn“ dyddiau wedi gwawrio, 

Clywir llais yr udgorn mawr; 

Llais efengyl fwyn yn seinio 
Dros holl barthau daear lawr; 

Y mae'r swper heddyw'n barod, 
Allan aed cenadon hedd, 

A chymeller pawb i ddyfod; 
Mae cyflawnder yn y wledd. 


CYFARFODYDD ACHLYSUROL. 


9 Rheded afon iachawdwriaeth 

I ardaloedd pella'r byd; 

Llifed dros bob anial diffaeth, 
I ffrwythloni rhai'n i gyd: 

Trigfa dreigiau a'u gorweddfa, 
D'ont yn gyfle cyrs a brwyn; 

A'r bwystfilod fu'n dyfetha, 
Gwelir hwythau fel yr ŵyn. P. J. 


‘1033. | Gweinidogion yr efengyl. 
M. 8.—Sabboth, 59. Oldenburgh, 60. 
M9R brydferth ar fynyddoedd Duw, 
Yw traed 1 cyfryw ddynion 
A efengylant Grist a'i groes, 
A dirfawr loes yr hoelion. 8. W. 


1034. | Llwyddiant dyfodol. 
10au.—Navarre, 1. Clod, 6. 


D&: tyr'd i maes, yn ogoneddus iawn, 

Trwy rym dy ras, pâr gaffael llwyddiant llawn 
Rhagorol nerth, a'th deg brydferthwch di, 

A weler trwy holl gyrau'n daehr ni, 


2 Addewid sydd o hyfryd ddydd i dd'od, 
O fan i fan yn rhyfedd dan y rhod: 
Sancteiddrwydd fydd i'r Arglwydd yn mhob lle, 
A dedwydd ddydd gan wenau'i wyneb E’. R. EI. 


1035. _* Ysbryd Cenadol. af 


7, 6.—Ramah, 108. Meirionydd, 109. 


ALLWN ni, rhai gawsom 
Oleuni oddi fry, 
Nacâu y llusern hono 
I rai mewn t'wyllwch du? 
Adseinir mwyn beroriaeth 
Yr iachawdwriaeth rad, 


CYFARFODYDD ACHLYSUROL. 


Hyd nes adwaener enw 
Messiah trwy bob gwlad. 


2 Ewch wyntoedd, ewch â'r hanes, 

A threigla dithau, dôn, 

Nes llifo hedd fel moroedd 
Dros wyneb daear gron: 

Nes byddo'r Oen fu farw 
Dros feiau rif y gwlith, 

Yn Frenin a Gwaredwr, 
Mewn bri'n teyrnasu byth. W. w. 


1036. | Arwyddion Boreuddydd. 
M. 8.—Ellzabeth, 70. Morganwg, 65, 
'ym yn dysgwyl yn y man, 
Ryw fore anarferol; 
Mae yn ymddangos i ni'n awr 
Hardd lewyrch gwawr ragorol. 
2 Daw Sion eto'n llawen fam 
Mae argoel am y borau; 
Caiff fagu plant a llaeth di-brin, 
I'w Brenin ar ei bronau. 


9 Mae'r hen Iuddewon yn ddiau, 
Yn agosau i Sïon: 
Nyni a hwythau cyn bohir, 
Fe'n gwelir o un galon. E. J. 


1037. | Galwad i lawwnodi. 
M. H.—Boston, 25. Melcombe, 15, 
N ewyllysgar pwy a ddaw, 
I arwydd-nodi'n deg â'i law, 
Mwy nad arfero tra fo byw, 
Ddiodydd meddwol 6 un rhyw ? 


2 Mae'n rhaid croeshoelio'r cnawd ar frys, 
Marweiddio chwant, enwaedu blys; 
Bydd blasu'r gwin a'r ddiod gref, - 

Yn dramgwydd ar ein ffordd i'r nef. 
686 . 








OYFARFODYDD ACHLYSUROL, 


3 Gwareder ni trwy ddwyfol ras, 
Rhag llwybrau yr ysbeilydd câs; 
Gweddiwn hefyd, mae'n llawn bryd, 
Sobreiddier meddwon dros y byd. P., J. 


10838. | Mynydd ty yr Arglwydd. 
M, 8S.— Dymuniad, 74. Wermai, 75. 
YWALLT, O Dduw, ar fyr o dro, 
Dy Ysbryd o'r uchelder; 
Fel bo'r anialwch oll yn wir, 
Yn ddoldir mewn ffrwythlonder. w. w, 


1039. | Lwyddiant Dirwesi. 
M. H,—Emyn Foreuol, 22. Angel’s Hymn, 27. 
Y mlaen yr awn dan ganu'n nghyd, 
Yn ngwyneb gwg a gwawd y byd: 
Mae'n fraìnt i ni gael dwyn y groes, 
Dan faner sobrwydd hyd ein hoes. 
2 Ceir golwg hyfryd cyn b'o hir, 
Ar holl derfvnau maith ein ur; 
Bydd hyfryd ganu am y gwae 
A'r gelyn medd'dod dan ein traed, 


1040. | Dymuno Diwygiad. 
8. T. 4.—Alma, 179. Vesper, 192. 
DIGAREGU ffordd yr Arglwydd 
Mae sobreiddrwydd yn ein bro; 
Ar ryw luoedd, hyfryd goncwest, 
Cafodd Dirwest hawddgar, do; 
Llwyddiant iddi, &c., 
Dros y ddaear faith ì gyd, 
2 Tr Efengyl mae'n llaw-forwyn; 
Mamaeth hyfwyn addfwyn yw: 
Daw a'r gweiniaid o dai'r gwenwyn: 
Cwyd hwy'n fwyn i'w cadw'n fyw; 
Clywir miloedd, &c., 
Yn per seinio'r J bill. 


CYFARFODYDD ACHLYSUROL. 


9D iachad i'r meddwon diras, 
ae'r Gymdeithas addas hon; 
Cynorthwyon ei byddinoedd, 
Unwn oll â'i lluoedd llon: 
Ni gawn ganu, &¢,, 
Buddugoliaeth yn y man. p.J. 


1041. Buddugoliaeth Dirwest. 
M. c.—Tallis, 84, St. Ann, 79. 
M*^2 baner Dirwest ar y maes, 
A phechod cas yn ffoi; 
Ac o du sobrwydd welen awr, 
Mae'r frwydyr fawr yn troi. 
9 Ilawr daw'r eilun yn ddi barch, 
Fel on wrth arch Duw; 
Ao fe ddilêir cyn bo hir, 
Ei goffa o dir y byw. 
9 Fe ymddangosodd gras ein Duw, 
n ddwyn newyddion da; 
Am iachawdwriaeth fawr ei dawn, 
I fyd sy'n llawn o bla. 


1042. Ymdrech Dirwestol. 
M. c.—St. Stephan, 78. Tiverton, 86. 
AN faner Dirwest hardd ei llun, 
Ni awn yn un yn awr, 
O fore'n bywyd hyd ein bedd, 
Mewn hedd a mwyniant mawr, 
9 Ni ddown yn inlaen yn lluoedd llon 
Heb neb a'u bron yn brudd; 
Cawn fuddugoliaeth cyn bo hir, 
A Dirwest garia'r dydd. 
8 Fe wawriodd dydd y Jubili, 
Mawr yw ein bri o'r bron; 
Caiff meddwon fìloedd eu rhyddhau 
Trwy gyrau'r ddaear gron. 


CYFARFODYDD ACHLYSUROL. 


4 Fe gwympir Babel fawr ei grym, 
I lawr i'r dim y daw; | 
A dryllir caerau Jericho, 
Mae'r seithfed tro gerllaw. | 
5 Mae cerbyd yr Efengyl fwyn | 
Yn cael ei ddwyn yn mlaen, 
A'r udgyrn arian heddyw 'nghyd, 
Yn seinio hyfrŷd gân. 
6 Hosanah! seiniwn ninau'n awr, 
A'r nefoedd fawr yn un, 
Pob gradd, pob oedran, a phob rhyw, 
Molianwn Dduw'n gytun. 


1043. | Gwahoddiad Dirwest. 
6. 4.—Malvern, 146. — Itali, 145. ' 
EWCH frodyr o un fryd, 

Cydunwn i roi 'nghyd, 
Tr gelyn glwy';. 
Er llid gelynion llawn, | 
A'r gwrth'nebiadau gawn, 
Yn mlaen, yn mlaen ni awn. | 
Ddirwestwyr mwy. 
2 Na fydded neb yn llaes, i 
Cawn wel'd mai ni biau'r maes, 
. Caiff medd'dod glwy’; 
Bydd baner Dirwest bur, 
Yn chwareu'n hardd cyn hir, 
A phawb dros for a thir, 
'N Ddirwestwyr mwy. 
9 Caiff Satan eithaf siom, 
Drwy'r hardd gymdeithas hon, 
A'i deyrnas glwy; 
Hiraethwn am yr awr, ~ 
Pan po'r muriau mawr, 
A phawb trwy'r ddaear lawr, 
'N Ddirwestwyr mwy. 





CYFARFODYDD ACHLYSUROL, - 


4 Tydi, yr unig Dduw, 
Sy'n codi'r marw'n fyw, 
O feddau'r blys; , 
O dyro ras yn awr, 
I wael drigolion llawr, 
Ac ymddysgleiried gwawr, 
O'th nefol lys. 


1044. Buddugoliaeth Dirwest. 
5. 5. 8.—Hungerford, 220. 


YMERWN heb boen 
Arfogaeth yr Oen, 
A chariad yn faner a fydd; 
Hen elyn ein hedd 
A roddir i'r cledd, 
Rhyw swn buddugoliaeth y sydd. 


2 Daw meddwdod cyn hir 
I lawr yn y tir, 

A sobrwydd a Teinw'r holl wlad; - 
Dirwestiaeth a ddaw 
A myrdd yn ei llaw, 

I hawddfyd a rhyddid yn rhad. 


9. Bydd wylo, bydd cân 
Pan ddychwel yn lân 
Hen feddwon fu'n Babilon bell! 
I Sïon, deg fryn, 
Wyneba'r rhaì hyn, 
Gofynant am lwybrau sydd well. R. w, 


1045. Rhagoroldeb Dirwest. 
llau.—Joanna, 214. Wareham, 218, 
DEUWCH, o deuwch, o deuwch i gyd, 
I'r maes i wrth'nebu drwg feddwdod y byd; 
Dirwest yn sobri y meddwon yn awr, 
Aed meddwdod yn fuan fel Dagon i lawr. 
690 


" CYFARFODYDD ACHLYSUROL. 


2 Dewch feddwon afradlon, O deuwch yn awr, 
Gwnaiff Dirwest eich sobri, 4ed meddwdod i lawr; 
Yr cymedrol dewch chwithau'r un wedd, 
Aed diod y meddwon i eigion y bedd, 


3 Proffeswyr crefyddol, O gweithiwch eich rban, 
Er codi Dirwestiaeth yn fuan i'r lân; 
Gorchfyga cyn hir, ni welwn y wawr,. 

Aed meddwdod yn fuan fel Dagon i lawr. 


4 Plant tirion yr Ysgol, O deuwch yn rhwydd, 
I bleidio'r gymdeithas, dymunwch ei llwydd; 
Athrawon caredig, O deuwch yn mlaen, 

O ochr Dirwestiaeth boed uchel eich cân. 


1046. | Haelioni yr Arglwydd. 
M. B.—St. Michael, 121. Colchester, 120. 


POSTURIOL yw ein Duw, 
A graslawn bob rhyw bryd: 
O drugareddau mae yn llawn, 
Hwyrfrydig iawn i lid. 
2 I bawb daionus yw 
Y Duw deyrnasa fry; 
Ac ar ei holl weithredoedd mâd 
Ei rad drugaredd sy’. 
3 Yn dysgwyl wrtho ef 
* Mae llygaid pobpeth byw; 
A'u bwyd a estyn yn ei bryd 
I'r rhai'n yn ol eu rhyw. P. 


1047. Tad y Trugareddau. 
M. C.—Ballerma, 91. Martyrdom, 90. 


ye pob trugaredd, Arglwydd byw, 
Yn nawdd trueiniaid gwael; 
Pa beth yw dyn i ti, O Dduw, 
Pan gofit ef mor hael? 
691 


CYFARFODYDD ACHLYSUROI, 


2 Er bygwth barn am feiau'n gwlad, 
Ti roist ymwared clau: 

O bydded yr ymweliad rhad 
Yn arbed i'n gwellhâu, 


9 Mae'th drugareddau yn ddi-ball 
Yn llanw'r ddaear faith; 
Nid oes na dyn na dawn a all 
Eu dweyd na'u rhifo chwaith. 


4 Yr hwn sy'n gwrando gweddi dyn 
Annheilwng ìs y nef, 
Yr Hwn sy'n para byth yr un, . 
Clodforwch, molwch ef. MD 


1048. | Aberth moliant. 
ni. H,—Yr Hen Ganfed, 10. Emyn Luther, 28. 


BERTHWN fawl i Dduw yn llon 
Am gael cynaua'r flwyddyn hon; 
Ei drugareddau sy'n parhau, 
A'i law haelionus heb ei chau. 


2 Ei roddion geir yn llenwi'r wlad, 
Yn llaw yr hauwr mae'n rhoi hâd, 
A bara i'r bwytawr a rydd; 
Molianwn Ef bob nos a dydd. 


1049. Uynhauaf ffrwythlawn. 


8. 7.—Dismission, 160. . Edinburgh, 164. 


UW a roes i nì eleni 
LJ Bob daioni i'n lloni'n llawn, 
Meusydd ffrwythlawn, tywydd tirion,— 

Da i ddynion yw eì ddawn: 
Wele flwyddyn dan ei choron, 

A phob moddion er ein maeth; 
Cydfolianwn Dduw y duwiau 

Am ei ddoniau in’ a ddaeth, 

692 


CYFARFODYDD ACHLYSUROL. 


2 Rhoddwn fawl i Dduw'n ddilyth 

Am bob bendith yn y byd; 

Am ein porthi a'n dilladu, 
Fe sy'n haeddu'r clod i gyd; 

Ond yn benaf am ddarpariaeth 
Rhyfedd iachawdwriaeth rad; 

Bara'r bywyd byth ni dderfydd, 
Peraidd fydd mewn nefol wlad. 


1050. Manna yn yr anialwch. 
7. 6.—Meirionydd, 109. Ramah, 108 


IOLCHWN am y manna, 
Yn yr anialwch maith; 
Ond gartref y bydd gwledda, 
'Nol cyraedd pen y daith; 
Pawb yno fydd yn canmol, 
Heb flinder byth na phoen, 
Yn canu'r beraidd anthem, ; 
Rhinweddol waed yr Oen. R. F. BR. 


1051. Duwioldeb borcuol. 
M. c.—Ballerma, 91. French, 77. 


EUENCTYD llon, at Grist. O dowch; 
Rhowch arno ef eich bryd; 
Wrth eì was'naethu chwi a gewch 
Yr harddwch mwynw'i gyd. 


2 Gwel'd ieuano un yn dilyn Crist, 
Yw'r olwg harddaf oll; 
Y nef a'r ddaear sydd yn dyst 
O'i degwch gwir di-goll. 
3 Cael crefydd iawn yn more'r oes 
'Rydd gysur mawr wrth fyw, 
A dwg ei pherchen er pob croes 


Fry i baradwys Duw. B.B. 
693 


CYFARFODYDD ACHLYSUROL. 


1052. | Galwad ar Ieuenclyd. 


7 6.—Meirionydd, 109. Manheim, 117. 


A roddwch flodau'ch dyddiau 
I geisio pethau gwael; 
Mae yn yr sgrythyrau 
Drysorau gwell i'w cael: 
Dadguddir yma'n helaeth 
” Rad iachawdwriaeth Puw; 
Cael profi hon yw'r elw 
I farw ac i fyw. 


2 Ymroddwch yn ddi-ballu 
Am nabod Iesu Grist, 
A chwilio'r Ysgrythyrau 
Cyn delo'r dyddiau trist: 
Mae'r trysor gwerthfawrocaf 
I'w gael yn maes y gair; 
. Rhan dda, yr hon nì ddygir, 
Y rhan ddewisodd Mair. J. H. 


1053. | Galwad ar Ieuenetyd. 
M.S—Babboth, 59 Oldenburg, 60. 


DOWCH yn llu, ienenctyd llon, 
Dan iau y tirion Iesu: 
O dowch, O dowch yr adeg hon, 
Yn ffyddlon i'w was'naethu. R 


2 Dewiswch Ef yn more'ch oes, 
Drwy einioes chwi a'i profwch 
Yn Dad, yn Frawd, yn Gyfaill pur, 


Dan bob rhyw gur a thristwch. 


9 Fe'ch dwg trwy bob ystormydd maith 
I ben eich taith, yn serchog; 
Ac yn y diwedd, deil eich pen 
n yr Iorddonen dônog. 
6 





CYFARFODYDD ACHLYSUROL. 


4 Doed angeu pan y del, fe fydd 
I chwi'n negesydd cymwys, 
T'ch dwyn o'r byd, er ffrwytho'n hardd, 
Yn yr hyfryd ardd Paradwys. EE. 


1054. Bendithion irwy'r Ysgol. 
M. H.—Yr Hen 100fed, 10. Emyn Luther, 28, 


HYFEDDOD mawr, mor ryfedd yw, 
'Mod i bechadur heddyw'n fyw ! 
Cael d'od i ddarllen geiriau'r nef, 
A'm dysgu yn ei gyfraith Ef. 
2 Rho brofi heddyw'r nefol rin 
O fewn i'th air, sydd well na'r gwin; 
A boed i'n dderbyn, bawb o'i faeth, 
Fel bara pur a didwyll laeth. W. N. de 


1055. Galwad ar Ieuenctyd. 
M. H.—Angels Hymn, 27. Melcombe, 15. 


! FILWYR ieuainc, dewch i gyd 

Yn erbyn Satan, cnawd, a byd; 
Os dewch dan faner Grist, yn wir 
Cewch ranu'r ysbail cyn bo hir. 


2 O! cofiwch eich Creawdwr mawr, 
A rhowch eich hunain iddo'n awr: 
Mae'n caru plant, a mebyd yw 
Yr amser hoffaf gan ein Duw, 


3 Y plant a wasanaethant Grist, 
Cânt ddianc byth rhag uffern drist; 
Mae myrdd o ie'nctyd yn y nef 
Yn berlau yn ei goron Ef. P. J. 


1056. Bendith ar ddysgu y Gair. 


M. 8.—Elizabeth, 70. Morganwg, 65. 


ARGLWYDD, Llywydd nef a llawr, 
Yn awr wrth ddysgu d'eiriau, 
69b 


CYFARFODYDD ACHLYSUROL, 


Par di eu bod hwy megys gwlith 
Yn fendith i'n heneidiau. ; 


2 Goleua ein meddyliau ni 
I wel'd trueni ein cyflwr, 
Ac i adnabod Orist a'i ras 
Yn addas wir Iachawdwr. JH 


1057. Cofia y Creawdwr. 
7. 4.—Tiberias, 232, 


OFIWCH eich Creawdwr da 
Mewn ieuenctyd; 

Canys dyfod diau wna 
Dyddiau blinfyd; 

Trist flynyddau diwedd oes 
Heb hyírydwch, 

Yn y cyfryw rai nad oes 
Dim dyddanwch.' 


2 Cyn del dydd eich pebyll brau 

I adfeilio, 

A'ch synwyrau i wanhau 
Byddwch effro; 

Ceisiwch 'nabod Duw yn Nghrist, 
Yn ei heddwch; 

Hyn a rydd mewn dyddiau trist 
Wir ddyddanwch. 


9 Gwybydd, lawen ieuano ddyn, 

Sydd yn rhodio 

Ffyrdd dy galon wag dy hun, 

ii am hyn i gyd 

Duw a'th eilw ! ey 

Oais eì heddwch Ef mewn pryd, 
Er dy elw. J. 

96 


A SELECTION OF HYMNS 


FOR 


OCCASIONAL ENGLISH SERVICES, 


I PUBLIC WORSHIP. 


1. Psalm 100. 
L. M.—Old 100th, 10. Winchester, 9. 
EFORE Jehovah’s awful throne, 
Ye nations bow with sacred joy; 
Know that the Lord is,God alone; 
He can create, and he destroy. 
2 His sovereign power without our aid, 
Made us of clay, and formed us men; 
And when, like wandering sheep, we strayed, 
- He brought us to his fold again. 
3 We'll croud thy gates with thankful songs; 
ich as the heavens our voices raise; 
And earth, with her ten thousand tongues, 
Shall fill thy courts with sounding praise, 


4 Wido as the world is thy command; 
Vast as eternity thy love; 
Firm as a rock thy truth must stand, 
When rolling years shall cease to move. 
Watts. 


2. Lord of all. 
C. M.—French, 77. St. Anne, 79. 
LL hail the power of Jesus’ name! 
Let angels prostrate fall: 
Bring forth the royal diadem, 
And crown him Lord of all. . | 


ENGLISH HYMNS. 


2 Crown him, ye martyrs of your God, 
Who from his alter call: 
Extol the stem of Jesse’s rod, 
And crown him Lord of all. 


8 Ye saints redeemed of Adam’s race, 
Ye ransomed from the fall, 
Hail him who saves you by his grace, 
And crown him Lord of all. 
4 Let every kindred, every tribe 
On this terrestrial b 
To him all majesty ascribe, 
And crown him Lord of all. 
5 O! that with yonder sacred throng, 
We at his feet may fall, 
Join in the everlasting song, 
And crown him Lord of al. PERRONETT, 


3. The presence of Jesus. 
L. M —Melcombe, 15. Boston, 25. 


JE: where'er thy people meet, 
There they behold thy mercy-seat; 
Where'er they seek thee, thou art found, 
And every place is hallowed ground. 


2 For thou, within no walls confined, 
Inhabitest the humble mind; 
Such ever bring thee where they come, 
And going, take thee to their home. 

8 Dear shepherd of thy chosen few, 
Thy former mercies here renew; 
Here to our waiting hearts proclaim 
The sweetness of thy saving name. 

4 Here may we prove the power of prayer, 
To strengthen faith, and sweeten care, 
To teach our faint desires to rise, 

And bring all heaven, before our eyes. COWPER. 


ENGLISH HYMNS. 


IL MAN'S FALL AND RECOVERY. 


4, Praise to Christ. 
Cc. M.— Windsor, 95, Worcester, 96. 


prUNGED in a gulf of dark despair, 
We wretched sinners lay, 
Without one cheerfâl beam of hope, 
Or spark of glimering day. 
2 With pitying eyes, the Prince of Grace 
Beheld our helpless grief; 
He saw, and O! amazing love! 
He ran to our relief. 


9 Down from the shining seats above 
With joyful haste he fled, 
Entered the grave in mortal flesh, 
And dwelt amung the dead. 


4 O! for this love, let rocks and hills 
Their lasting silence break, 
And all harmonious human tongues 
The Saviour’s praises speak ! 
5 Angels, assist our mighty joys, 
Strike all your harps of gold: 
But when you raise your highest notes, 
His love can ne’er be told." Warts 


5, For faith in Christ. 
C. M.—Windsor, 95. Worcester, 96, 
OW sad our state by nature is, 
Our sin, how deep it stains! 
And Satan binds our captive souls 
Fast in his slavish chains. 
2 But there's a voice of sovereign graco 
Sounds from the 8acred word, 
‘*Ho! ye despairing sinners, come, 
And trust upon tne Lord.” 


ENGLISH HYMNS. 


8 My soul obeys the almighty call, 
And runs to this relief; 
I would believe thy promise, Lord, 
O! help my unbelief. 


4 To the dear fountain of thy blood, 
Incarnate God, I fly; 
Here let me wash my spotted soul 
From crimes of deepest dye. 


5 A guilty, weak, and helpless worm, 


n thy kind arms I fall; 
Be thou my strength and righteousness, 
My Jesus, and my all, Warrs 
6. Salvation. 


Cc. M.—Tiverton. 86. Bedford, 80. 
NALNATION! O the joyful sound! 
"Tis pleasure to our ears; 
A sovereign balm for every wound 
A cordial for our fears. 
2 Buried in sorrow and in sin, 
At hell’s dark sound we lay; 
But we arise by grace divine, 
To see a heavenly day. 
9 Salvation! let the echo fly 
‘The spacious earth around, 
While all the armies of the sky 
Conspire to raise the sound. WaArrs. 


7. The Deliverer. 
8, 7. 4.—Verona, 174. Lewes, 177. 
HAs! the voice of my Beloved; 
Lo! he comes in greatest need, 
Leaping on the lofty mountains, 
Skipping over hills with specd, 
To deliver 
Me, unworthy, from all woe. 
700 





ENGLISH HYMNS. 


2 In a dungeon, deep, he found me, 
Without water, without light, 
Bound in chains of horrid darkness, 
Gloomy, thick, Egyptian, night; 
He recovered, 
Thence my soul with price immense. 


3 O! for this let men and angels, 
All the hevenly host above, 
Choirs of seraphims elected, 
- With their golden harps of love, 
Praise and worship, 
My Redeemer without end. WILLIAMS. 


. HL THE PERSON AND WORK OF CHRIST. 


8. Advent of Christ. 
C. M.—St. Stephen, 78. French, 77. 
HARE ! the glad sound! the Saviour comes, 
The Saviour promised long; 
Let every heart prepare a throne, 
And every voice a song. 


2 He comes the prisoners to release, 
In Satan's bondage held; 
The gates of brass before him burst, 
The 1ron fetters yield. 


9 He comes the broken heart to bind, 
The bleeding soul to cure: 
And with the treasures of his grace 
To enrich the humble poor. 


4 Our glad Hosannas, Prince of Peace, 
Th welcome shall proclaim; 
And heaven's eternal arches ring 
With thy beloved mame. DoppDB. 


ENGLISH HYMNS. 


9. The Incarnation. 
7s.—German Hymn, 194. Melton, 198. 
ARK! the herald angels sing, 
Glory to the new born King, 


Peace on earth, and mercy’ mild, 
God and sinners reconciled. 


2 Joyful, all ye nations, rise, 
Join the triumph of the skies; 
With the angelic host proclaim, 
“Christ is born in Bethlehem!” 


3 Christ, by highest heaven adored. 
Christ, the everlasting Lord; 
Late in time behold him come, 
Offspring of a virgin’s womb. 


4 Veiled in flesh the Godhead see, 
Hail, the Incarnate Diety! 
Pleased as man with men to appear, 
Jesus, our Immanuel here. 


5 Mild, he lays his glory by, 
Born, that man no more may die; 
Born, to raise the sons of earth, 
Born, to give them second birth. 


6 Come, Desire of nations, come, 
Fix in us thy humble home; 
Rise, the Woman’s conquering Seed, 
Bruise in us the serpent's head. C. WESLEY, 


10. The Cross of Christ. 
L. M.—Angels’ Hymn, 27. Beza, 12, 

W HEN I survey the wondrous cross 
On which the Princo of Glory died, 


My richest gain I count but loss, 
And pour contempt, on all my pride. 
02 


ENGLISH HYMNS. 


2 Forbid it, Lord, that I should boast, 
Save in the death of Christ, my God; 
All the vain things that charm me most, 
I sacrifice them to his blood. 


9 See from his head, his hands, his feet, 
SOITOW and love flow mingled down; 
Did e'er such love and sorrow meet; 
Or thorn compose so rich a crown ? 


4 Were the whole realm of nature mine, 
That were a present far too small: 
Love so amazing, so divine, 
Demands my soul, my life, my all. Warrs, 


11. Christ dying, rising, reigning. 
L. M.—Rockingham, 26. Angels’ Hymn, 27. 


E dies, the friend of sinners dies! 
Lo! Salem’s daughters weep around, 
A solemn darkness veils the skies, 
A sudden trembling shakes the ground. 


2 Come saints, and drop a tear or two 
For him who groaned beneath your load; 
He shed a thousand drops for you— 
A thousand drops of richest blood. 


3 Here's love and grief beyond degree, 
The Lord of glory dies for men ! 
But lo! what sudden joys we see, 
Jesus, the dead, revives again! 


4 The rising God forsakes the tomb; 
to his father's courts he flies; 

Oberebie legions guard him home, 
And shout him welcome to the skies. 

5 Break off your tears, ye saints, and tell 
How high your great 'Deliverer rei 
Sing how he spoiled the hosts of hell, 
And led the monster, death, in chains! 

703 





ENGLISH HYMNS. 


6 Say, ‘‘ Live for ever, wondrous King, 
Born to redeem, and strong to save!” 
Then ask the monster, ‘‘ Where’s thy sting ? 
And where’s thy victory, boasting grave ? ” 
Watts 


12. Christ is risen. 
78.—German Hymn, 194. Melton, 198. 


HRIST the Lord is risen to-day, 
Sons of men and angels say; 
Raise your joys and triumphs high, 
Sing, ye heavens, and earth reply. 


2 Love's redeeming work is done; 
Fought the fight, the battle won: 
Lo! the Sun’s eclipse is o'er; 
Lo! he sets in blood no more. 


8 Vain the stone, the watch, the seal, 
Christ hath burst the gates of hell; 
Death in vain forbids his rise; 
Christ hath open Paradise. 


4 Lives again our glorious King: 
Where, O Death, is now thy sting? 
Once he died. our souls to save: 
Where’s thy victory, boasting grave? 
C. WESLEY. 


13. ‘And that Rock was Christ.” 
fs.—Newport, 201. Berlin, 200. 


OCK of Ages, cleft for me, 
Let me hide myself in thee, 
Let the water and the blood, 
From thy riven side which flowed, 
Be of sin the double cure— 
Cleanse me from its guilt and power. 





ENGLISH HYMNS. 


2 Not the labours of my hands 
Can fulfil thy law’s demands; 
Could my zeal no respite know, 
Could my tears for ever flow, 

All for kin could not atone; 
Thou must save, and thou alone. 


3 Nothing in my hand I bring; 
Simply to thy cross I cling; 
Naked, come to thee for dress; 
Helpless, look to thee for grace; 
Vile, I to the fountain fly; 
Wash me, Saviour, or I die. 


4 While I draw this fleeting breath, 
When my eyestrings break in death, 
When I soar through tracts unknown, 
See thee on thy judgement, throne, 
Rock of Ages cleft for me, 


Let me hide myself in thee. TopLapy. 


14. The Name of Jesus. 
Cc. M.—St. Stephen, 78 Martyrdom, 90. 
OW sweet the name of Jesus sounds, 
In abeliever's ear! 
It soothes his sorrows, heals his wounds, 
And drives away his fear. 


2 It makes the wounded spirit whole, 
And calms the troubled breast; 
'Tis manna to the hungry soul, 
And to the weary, rest. 
3 Dear name! the Rock on which I build, 
My Shield and Hiding-place; 
My never-failing Treasury, filled 
ith bowndless stores of grace. 
4 Jesus, my Shepherd, Husband, Friend, 
My Prophet, Priest, and King, 


i 


| TY 


ENGLISH HYMNS. 


My Lord, my Life, my Way, my End, 
Accept the praise I bring. 
5 Weak is the effort of my heart, 
And cold my warmest thought; 
But when I see thêe as thou art, 
I'll praise thee as I ought. 


6 Till then I would thy love proclaim 
With every fleeting breath; 
And may the music of thy name 
Refresh my soul in death. NEWTON. 


15. Imputed Righteousness. 
L. M.—Old 100th, 10. Sebastian, 28. 
ESUS, thy blood and righteousness 
My beauty are, and glorious dress; 
'Midst flaming worlds in these array'd, 
With joy shall I lift up my head. 


2 When from the dust of earth I rise, 
To claim my mansion in the skies, 
Even then shall this be all my ples, 
«< Jesus hath lived, hath died, for me!” 


3 Bold shall I stand in that great day, 
For who aught to my charge shall lay ? 
Fully through thee absolved I am 
From sin and fear, from guilt and shame. 


4 This spotless robe the same appears, 
When ruined nature sinks in years,’ 
No age can change its glorious hue, 
The grace of Christ is ever new. 


5 O! let the dead now hear thy voice; 
Now bid thy banished ones rejoice; 
Their beauty this, their glorious dress, 
Jesus the Lord our Righteousness. 
ZYNzENDOR (trans. J. WESLEY.) 
706 





ENGLISH HYMNS. 


16. Offices of Christ. 
6. 8.—Normandy, 137. Waterstock, v. 46. 


JOIN all the glorious names 
Of wisdom love, and power 
That mortals ever knew, 
That angels ever bore: 
All are too mean to speak his worth, 
Too mear to set my Saviour forth. 


2 What kind endesring words, 
What condescending ways, 
Doeth our Redeemer use, 
To teach his heavenly grace! 
Mine eyes, with joy and wonder see 
What forms of love he bears for me. 


3 Great Prophet of my God, 
”. My tongue would bless thy name; 
By thee the,joyful news 
Of our salvation came; 
Th» joyful news of sins forgiven, 
Of hell subdued, and peace with heaven, 


4 Jesus, my great High Priest, 
Offered his blood and died; 
My guilty conscience seeks 
_ No saerifice beside: 
His powerful blood did once atone, 
And now it pleads before the throne, 


5 My dear, Almighty Lord, 
My Conqueror and my King! 
Thy sceptre and thy sword, 
Thy reigning grace I sing: 
Thine is the power; behold I sit 
In willing bonds beneath thy feet. Warts, 
107 





ENGLISH HYMNS. 


17. ‘The sufficiency of Christ. 
8, 7. 4.—Verona, 174 
Jy thou art all sufficient 
More than all the world contains, 
In thy name is greater treasure, 
Than on Indias’ golden plains; 
All this treasure 
I possess with thee my God. 
WILLIAMS. (7rans.) 


18. Precious Christ. 
6. 8.—Waterstock, v. 46. Normandy, 137. 


Jess: is all my hope, 
His death is all my boast; 
But for his sovereign grace, 
I should be ever lost; 
Redeeming blood, and dying love, 
Shall be my theme, here and above. 


2 All that remains for me 
Is but to love and sing, 
To worship and adore 
My Saviour, God, and King: [ wound, 
Each stripe, each bruise, each bleeding 
Speaks love and peace to all around. 


8 O! happy, sweeter name 
Than e’er the world did know! 
More of thy smiling grace 
Freely on me bestow: 
And let me taste that ardent love 
That saints and martyrs taste above. 


4 So all my doubts and fears 
Shall wholly flee away, 
And every mournful night, 
Be turned to joyful day: 
And all the world shall plainly see 
Thou art a faithfol friend to me. WILLIAMS. 
08 





ENGLISH HYMNS. 


IV. THE HOLY SPIRIT AND HIS OFFICES. 


19. To the Holy Ghost. 
8. M,—St. Bride, 124. Southwell, 127. 


(om Holy Spirit, come, 

J Let thy bright beams arise; 

Dispel the darkness from our minds, 
And open all our eyes. 


2 Cheer our desponding hearts 
Thou heavenly Paraclete; 
Give us to lie, with humble hope, 
At our Redeemer’s feet. 


3 Revive our drooping faith, 
Our doubts and fears remove; 
And kindle in our breasts the flame 
Of never dying love. 


4 Convince us of our sin, 
Then lead to Jesus’ blood; 
And to our wondering view reveal 
The secret love of God, 


5 Show us that loving Man 
That rules the courts of bliss, 
The Lord of.hosts, the mighty God, 
The eternal Prince of Peace. 


6 Tis thine to cleanse the heart, 
To sanctify the soul; 
To pour fresh life on every part, 
And new-create the whole. HART, 


20. Prayer for the spirits influences. 
C. M.—Windsor, 95. Milverton, 98. 


(OMB, Holy Spirit, heavenly Dove, 
With all thy quickening powers ; 
(i 








ENGLISH HYMNS. . 


Kindle a flame of sacred love 
In these cold hearts of ours. 


2 Look, how we grovel here below 
Fond of these trifling toys; 
Our souls can neither fly nor go 
To reach eternal joys. 


9 Dear Lord! and shall we ever live 
At this poor dying rate ? 
Our love so faint, so cold to thee, 
And thine to us 8o great? 


4 Come, Holy Spirit, Heavenly Dove, 
With all thy quickening powers; 
Come, shed abroad a Saviour’s love, 
And that shall kindle ours. WArrs, 


- — 


V. THE DUTIES AND PRIVILEGES OF 
BELIEVERS. 


21. The throne of grace. 
&.M.—St. Michael, 121. 'Tytherton, 119. 
Beer the throne of grace, 
The promise calls me near; 
There Jesus shows a smiling face, 
And waits to answer prayer. 


2 That rich atoning blood, 
Which sprinkled round I see, 
Provides for those who come to God 
An all-prevailing plea. 
3 Beyond my utmost wants, 
His love and power can bless: 
To those who seek his face he grants 
More than they can express. 
710 


ENGLISH HYMNS. 


4 Thine image, Lord, bestow, 
Thy presence and thy love: 
I ask to serve thee here below 
And reign with thee above. 


5 Teach me to live by faith; 
Conform my will to thine; 
Let me victorious be in death 
And then in glory shine. NEW Lon. 


22. Dependence on Christ. 
8. 7. D.—Dismission, 14. Boheniia, 168. 


A here lead us with thy power, 
Safe unto the promised rest; 
Hide our souls within thy bosom, 
Let us slumber on thy breast; 
Feed us with the heavenly manna, 
Bread that angels eat above; . 
Let us drink from the holy fountain, 
Draughts of everlasting love. 


2 Through the desert wild conduct us, 
With a glorious pillar bright, 
In the day a cooling comfort, 
And a cheering fire by night; 
Be our guide in every peril, 
Watch us hourly night and day; 
Otherwise, we'll err and wander 
From thy Spirit far away. 
3 In thy presence we are happy, 
In thy presence we're secure; 
In thy presence all afflictions 
We can easily endure; 
In thy presence we can conguer, 
We can suffer, we can die; 
Far from thee, we faint and languish; 
Lord, our Saviour, keep us nigh. 
ILLIAMS, 


711 


ENGLISH HYMNS. 


23. For Christ’s guidance. 
8. 7. 4.—St, Peter, 183. Verona, 174. 

UIDE me, O! thou t Jehovah, 

Pilgrim through this barren land; 
Iam weak, but thou art mighty; 

Hold me with thy powerful hand: 
Bread of heaven 

Feed me now and evermore. 


2 Open now the crystal fountain 
Whence the healing streams do flow; 
Let the fiery cloudy pillar 
Lead me all my journey through; 
Strong Deliverer. 
Be thou still my strength and shield. 


3 When I tread the verge of Jordan, 
Bid my anxious fears subside; 
Death of death, and hell’s destruction, 
Lead me safe on Canaan’s side: 
Songs of praises, 
I will ever give to Thee. 
- WILLIAMB. ( Trans.) 


24. “ Just as I am.” 
L. M.—Boston, 25. 
pos as I am—without one plea, 
But that thy blood was shed for me, 
And that thou bidst me come to thee, 
O! Lamb of God, I come. 


2 Just as I am—and waiting not 
To rid my soul of one dark blot; 
To thee, whose blood can cleanse each spot, 
O! Lamb of God, I come. 
3 Just as I am—though tossed about 
With many a conflict, many a doubt, 
Fightings and fears within, without, 
O! Lamb of God, I come. 
712 


ENGLISH HYMNS. 


4 Just as I am—poor, wretched, blind; 
Sight, riches, healing of the mind, 
Yea, all I need, in thee to find, 

O! Lamb of God, I come. 


5 Just as I am—thou wilt receive, 
Wilt welcome, pardon, cleanse, relieve; 
Because thy promise I believe, 
O! Lamb of God, I come. 


6 Just as I am—thy love unknown 
. Has broken every barrier down, 
Now, to be thine, yea, thine alone, 
O! Lamb of God, Icome. C. Ennror, 


25. The fruitful showers. 
8. 7. D.—Bohemia 168. 
Wi should cruel beasts be suffered 
To tread down the feeble vine? 

Why should blossoms young and fragrant 

Through the mighty drought decline? 
Bring the pleasant fruitful showers, 

That will cause the grapes to thrive; 
May a shower in the morning, 

And at eventide arrive! 

WILLIAMS. (7rans.) 


26. God’s abode in Sion. 
8. 7. D.—Bohemia, 168. 
TX, O Lord! a tent in Goshen, 
Thither come, and there abide; 
Bow thyself from light celestial, 
And with sinful man reside; 
Dwell in Sion, there continue, 
Where the holy tribes ascend; 
Vo not e’er desert thy people 
mTill the world in flames shall end. 
713 Wms. ( Trans.) 





ENGLISH HYMNS, 
VI. THE LORD'S SUPPER. 


27. The table of the Lord. 
8. M.—Tytherton, 119. St. Michael, 121. 
SUS invites his saints 
To meet around his board; 


Here pardoned rebels sit, and hold 
Communion with their Lord. 


2 For food, he gives his flesh, 
He bids us drink his blood; 
Amazing favour! matchless grace 
Of our redeeming God. 


2 Let all our powers be joined 
His glorious name to raise; 
Pleasure and love fill every mind, 


And every voice be praise. Watts. 
28. Crucifixion. 


L. M.—Melcombe, 15, Boston, 25. 


HE cross! the cross! O! that’s my gain, 

Because on that the Lamb was slain, 
'Twas there my Lord was crucified; 
"Twas there my Saviour for me died. 


2 What wondrous cause could move thy heart; 
To take on thee my curse and smart, 
Well knowing that my soul would be 
So cold, so negligent of thee? 


9 The cause was love—I sink with shame 
Before my sacred Jesus name, 
That thou should'st bleed and slaughtered bo 
use—because thou lovedst me. ANON. 


fNGLISH HYMNS. 


29. Looking unto Christ. 
8. 7. D.—Dismission, 160. Ledforth, 163. 


NS WEET the moments, rich in blessing, 
Which before the cross I spend; 
Life and health and peace possessing 
From the sinner's dying Friend, 
Here I'll sit for ever viewing 
Mercy's streams ìn streams of blood; 
Precious drops, my soul bedewing, 
Plead and claim my peace with God. 
2 Truly blessed is this station, 
Low before his cross to lie; 
While I see divine compassion 
Floating in its languid eye: 
Here it is I find my heaven, 
While upon the Lamb I gaze: 
Love I much? I’ve much forgiven, 
I’m a miracle of grace. 
3 Love and grief my heart dividing, 
With my tears his feet I'll bathe; 
Constant still in faith abiding, 
Life deriving from his death, 
May I still enjoy this feeling, 
In all need to Jesus go; 
Prove his wounds each day more healing, 
And himself more deeply know. 
ALLEN & SHIRLEY. 


VIL THANKSGIVING AND PRAISE. 


30. Thanksgiving. 
C. M.—Windsor, 93. St Mary, 92. 


OR mercies, countless as the sands, 
Which daily I receive 


ENGLISH HYMNS. 


From Jesus’ My Redeemer's hands, 
My soul, who canst thou give ? 


2 Alas! from such a heart as mine, 
What can I bring him forth ? 
My best is stained and dyed with sin 


y all is nothing worth. 


9 Yet, this acknowledgement I'll make, 
For all he has bestowed: 
Salvation’s sacred cup I'll take, 
And call upon my God. 


4 The best return for one like me 
So wretched and so poor, 
Is from his gifts to draw a plea, 
And ask him still for more. CowPEB, 


31. Ebenezer. 
8. T. D.—Dismission, 160. Ledforth, 163. 


(9ME, thou fount of every blessing, 
Tune my heart to sing thy grace; 
Streams of mercy never ceasing, 
Call for songs of loudest praise: 
Teach me some melodious sonnet, 
Sung by flaming tongues above; 
Praise the mount—Oh! fix me on it, 
Mount of God’s unchanging love ! 


2 Here I raise my Ebenezer, 

Hither, by thy help, I’m come; 

And I hope, by thy good pleasure 
Safely to arrive at home; 

Jesus sought me when a stranger, 
Wandering from the fold of God; 

He, to rescue me from danger, 
Interposed his precious blood. 

16 


ENGLISH HYMNS. 


3 Oh! to grace how great a debtor 
Daily I'm constrained to be; 
Let that grace now, like a fetter, 
Bind my wandering heart to thee. 
Prone to wander, Lord, I feel it, 
Prone to leave the God I love, 
Here's my heart, O! take and seal it, 
Seal it from thy courts above. Rosson. 


32. PsALM xo. 
| _ € M.—York, 80. Farrant, 83, 


‘ehe: God, our help in ages past, 
Our hope for years to come, 
Our shelter from the stormy blast, 

And our eternal home. 


2 Under the shadow of thy throne 
Thy saints have dwelt secure; 
Sufficient is thine arm alone, 
And our defence is sure. 


3 Before the hills in order stood, 
Or earth received her frame; 
From everlasting thou art God, 
To endless years the same. 


4 A thousand ages in thy sight 
Are like an evening gone: 
Short as the watch that ends the night 
Before the rising sun. 


5 Time, like an ever-rolling stream, 
Bears all its sons away; 
They fly, forgotten, as a dream 
Dies at the opening day. 
.6 Our God, our help in ages past, 
Our hope for years to come, 
Be thou our guard, while troubles last, 
And our eternal. pome. Watts, 


ENGLISH HYMNS. 


33. PsALM CXXXVI. 
Ts.—German Hymn, 194. Manchester, 196. 


ET us with a gladsome mind, 
- Praise the Lord for he is kind: 
For his mercies shall endure 
Ever faithful ever sure. 


2 All things living he doth feed, 
His full hand supplies their need, 
For his mercies shall endure, 
Ever faithful, ever sure. 


8 He hath, with a piteous eye, 
Looked upon our misery: 
For his mercies shall endure, 
Ever faithful, ever sure. 


4 Let us then with a gladsome mind, 
Praise the Lord, for he is kind: 
For his mercies shall endure, 
Ever faithful, ever sure. MILTON. 


84. Harvest. 
C. M.—Bedford, 89. Tiverton, 86. 


T° praise the ever-bounteous Lord, 
My soul, wake all thy powers; 
He calls, and at his voice come forth 

The smiling harvest-hours. 


2 His covenant with the earth ho keeps; 
My tongue his goodness sing; 
Summer and winter know their time, 
His harvest crowns the spring. 
8 Well-pleased, the toiling swains behold 
The waving yellow crop; 


With joy they bear the sheaves away, 
And sow again in hope. 
718 


ENGLISH HYMNS. 


4 Thus, teach me, gracious God, to sow 
The seeds of righteousness: 
Smile on my soul, and with thy beams 
The ripening harvest bless) NEEDHAM. 


VIIL. FUNERALS. 


35. | Christ's presence in death. 
c. M.—French, 77. St. Stephen, 78. 
])FATH cannot make my soul afraid, 
If God be with me there; 
Soft is the passage through the shade, 
And all the prospect fair. 


2 Jesus, the vision of thy face 
Hath over-powering charms; 
Scarce shall I feel death’s cold embrace, 
If Christ be in my arms. 


9 Clasped in my heavenly Father’s arms, 
I would forget to breathe, 
And lose my life amidst the charms 
Of so divine a death. Watts. 


36. Heaven. 
C. M.=Martyrdom, 90. Ballerma, 91. 
[HERE is a land of pure delight, 
Where saints immortal reign; 
Infinite day excludes the night, 
And pleasures banish pain. 


2 There everlasting spring abides, 
And never-withering flowers; 
Death, like a narrow sea, divides 
This heavenly land from ours. 
8 Oh! could we make our doubts remove, 
These gloomy doubts that rise, 
719 


ENGLISH HYMNS. 


And see the Canaan that we love, 
With unbeclouded eyes. 


4 Could we but climb where Moses stood, 
And view the landscape o'er, 





Not Jordan's stream, nor death's cold flood, 
Should fright us from the shore. Warts. 


37. A Friend that sticketh closer than a brother. 


8. 7. p.—Bohemia 168. Hebron, 169. 


REAT Redeemer, Friend of sinners, 
Thou hast glorious power to save; 
Grant me light, and still conduct me 
Over each tempestuous wave: 
May my soul with sacred transport, 
View the dawn while yet afar; 
And until the sun arises, 
Lead me by the morning star. 


2 Will not any old companion, 

In whose love I now confide, 

Step with me to death’s cold region, 
And lie calmly by my side? 

Can friend show no more kindness 
Than to weep, and stand aghast, 

When the dust and stones together 
On my lifeless corpse are cast. 


3 Oh! what folly! Oh! what madness! 
That my thoughts should go astray 
After toys and empty pleasures, 
Pleasures only of a day! 
This vain world, with all its trifles, 
Very soon will be-no more: 
_ There's no object worth admiring 
Save the God whom I adore. 





WILLIAMS. ( Trans.) 


720 


ENGLISH HYMNS. 


38. The bleased dead. 
cC. M.—Farrant, 83. Stephen, 78. . 
EAR what the voice from heaven proclaims 
For all the pious dead; 
Sweet is the savour of their names, 
And soft thei? sleeping bed. 
2 They die in Jesus, and are blest: 
How kind their slumbers are! 
From sufferings and from sins released, 
And freed from every snare. 
8 Far from the world of toil and strife, 
'They're present with the Lord; 
The labors of their mortal life 
End in a large reward. Warts. 


39. Comfort in death. 
7. 6. D.—-Manheim, 111. Bremen, 112, 
H! for a strong foundation, 
To build my hopes upon; 
I earnestly desire 
The precious corner stone; 
When passing through the river, 
May Christ my portion be; 
In death’s tempestuous ocean, 
May I his glory see. ANoN ( Trans.) 


IX. BIBLE & MISSIONARY MEETINGS. 
40. God's Holy Word. 


cC. M.—French, 77 Gloucester, 76. 
ATHER of mercies, in thy word 
What endless glory shines ! 
For ever be thy name adored 
For these celesiiol lines, 





ENGLISH HYMNS. 


2 Here may the wretched sons of want 
Exhaustless riches find: 
Riches above what earth can grant, 
And lasting is the mind. 


8 Here the Redeemer’s welcome voice 
Epreads heavenly peace around; 
And life and everlasting joys 
Attend the blissful Seanad. 


4 Oh! may these heavenly pages be 
My ever dear dehght; 
And still new beauties may I see, 
And still increasing light. 
5 Divine Instructor! gracious Lord 
. Be thou for ever near; 
Teach me to love thy sacred word, 
And view my Saviour there. STEELE 


41. = The riches of God's Word 
C. M.—Farrant 83. Tiverton. 86. 


[ARE with guilt, and full of fears 
I fly to thee, my Lord; 

For not a glimpse of hope appears 
But in thy written word. 


2 The volume of my Father's grace 
Does all my griefs assuage: 
Here I behold my Saviour’s face 
In almost every page. 


8 This is the field where hidden lies 
The pearl of price unknown: 
That merchant is divinely wise 
Who makes the pearl his own. 


4 Here consecrated water flows 

To quench my thirst of sin, 
Here the fair tree of knowledge grows, 

Nor danger dwell» therein. 


ENGLISH HYMNS, 


5 This is the judge that ends the strife 
Where wit and reason fail; 
My guide to everlasting life 
Through all this gloomy vale. 


6 On may thy counsels, m gy God, 
My roving feet comman 

Nor I forsake the happy road 
That leads to thy right band. Warts. 


42. PsaLM CXVII. 
L. u.— Winchester, 9. Kent, 13. 


ROM all that dwell below the skies, 
Let the Creator's praise arise: 
Let the Redeemer’s name be sung, 
Through every land, by every tongue. 


2 Eternal are thy mercies, Lord, 
Eternal truth attends thy word: 
Thy praise shall sound from shore to shore, 
Till suns shall rise and set no more. 
Watts. 


43. For the spread cf the Gospel. 
8, 7.4.—Verona, 174 Frankfort, 173 


O these glvomy hills of darkness, 
Look, my soul, be still, and gaz-; 
All the promises to travail 
On a glorious day of grace: 
Blessed jubilee, 
. Let thy glorious morning dawn. 


2 Let the Indian, let the Nezro 
Let the rude barbarian see 
That divine and glorious conguest 
Once obtained on Calvary: 
" Let the Gospel 
Word resound mon pole to pole. 
3 


ENGLIZGH HYMNS. 


3 Kingdoms wide, that sit in darkness, 
Let them have the glorious light; 
And from eastern coast to western, 
May the morning chase the night, 
And redemption 
Freely purchased, win the day. 


4 May the Porous day approaching, 
From quickly dawn, 
And the everlasting g 
' Spread abroad thy holy "name: 
All the borders 
Of the great Imanuel's land. 


5 Fly abroad, thou mighty gospel, 
Win and conguer, never cease; 
May thy lasting wide dominions 
Multiply and still increase: 
May thy sceptre 
Sway the enlightened world around. 
WILLIAWR, 


44, ** Come over, and help us.” 
7. 6. D.—Missionary, 110. 


ROM Greenland’s icy mountains, 
From India’s coral strand, 
Where Affric’s sunny fountains 
Roli down their golden sand; 
From many an ancient river, 
From many a palny plain, 
They call us to deliver 
eir Jand from error's chain. 


2 What thouch the spicy breezes 
Blow soft o'er Ceylon's isle; 
Though every prospect pleases, 
And only man is vile; 
In min, with lavish kindness, ” 
The gifts of God gre strewn; 


ENGLISH HYMNS. 


The heathen, in his blindness, 
Bows down to wood and stone. 


3 Can we, whose souls are lighted 

With wisdom from on high— 

Can we to men benightêd 
The lamp of life deny? 

Salvation! Oh salvation! - 
The joyful sound proclaim, 

Till each remotest nation 
Has learned Messainh's name. 


4 Waft, waft, ye winds, his story, 
And you, ye waters, roll, 
Till, like a sea of glory, 
It spreads from pole to pole; 
Till, o'er our ransomed nature, 
The Lamb for sinners slain, 
_ Redeemer, King, Creator, 
In bliss returns to reign. HEBEB, 


—c— 


X. BENEDICTION, AND DOXOLOGY. 


45. Parting prayer. 
8, 7. p.—Dismission, 160. Chrysostom, Y. 59, 


M^ the grace of Christ our Saviour, 
And the Father's boundless love, 
With the Holy Spirit's favour 
Rest upon us from above; 
Thus may we abide in union 
With each other and the Lord; 
And possess, in sweet communion, 
Joys which earth cannot afford. NEWTON, 


ENGLISH HYMNS. 


46. Dismission. 
L. XM.—Old 100, 10. Beza, 12. 


Daa us with thy blessing, Lord: 
Help us to feed upon thy Word; 

All that fas been amiss, forgive, 

And let thy truth within us live. 


2 Though we are guilty, thou art good; 
Wash all our works in Jesus’ blood, 
Give every fettered soul release, 
And bid us all depart in peace. Han. 


AT. Afler G sermon. 
8. M..—St. Michael, 12%. Ipawich, 12% 
ONR more, before we part, 
We'll bless the Saviour's name; 
Record his mercies, every heart: 
Sing, every tongue, the same. 
2 Lay up his sacred word, 
To teed thereon and giw - 
Go on to seek, to know the Lord, 
And practise what you know. Hamr. 


48. Dozolgy. 


L. M.—Old 106th, 30. 


PPE God from whom all blessings flow; 
Praise him, all creatures here below; 

" Praise him above ye heavenly host; 

Praise Father, Son, and Holy Gheat. Kew. 


MYNEGAI 
I'R | 


GEIRIAU CYNTAF YN MHOB PENILL. 





RHIF, 


A. . 
A achubir hen drosedd. 


971 


Aallwnnirai......... 1085 


Aberthant hefyd....... 
Aberthau Duwi....... 


vel 


40 
Abertbwn fawl i Dduw. 1048 


A boed fy mhleser..... 
A byw gai'n dawel...., 
Ac am dy fod yn....... 
Ac am hyny mi....,.. . 
Ac am yr Arglwydd.... 
Ac arnaf y geilw....... 
Ac ef yn unig bia’r..... 
Ac er cryfed yw......., 
Ac er fod draw......... 
Ac er gwaethaf...... y* 
Acerlleied yw........ 
Ac er lluaws mawr. 

Ac er mwyn yeu... 
Ac er nad ydwyf fi..... 
Ac er na welafond..... 
Ac fel bydd nawdd..... 
Ac mae pob peth. art oe 
Ac mewn Mawenydd.. 
Ac mi debygaf......... 
Ac mi ddysgwylia’ P.... 
Ac mi ro’ ffangor...... 
Ac mi ymffrostia'...... 
Ac na bo gras... ...... 
Ac niallaf fyth..... voce 
Ac ni cheisiaf dry....., 
Ao nid oes cyfaill...... 
Ac ni fyddai’n hir...... 


Ac us bydd i ti........, 


Ac os oes stormydd.... 
Ac 'rwyffinau......... 
Ac yna adgyfododd.... 
Ao yna caf fod. ,......., 
Ac yna gwnaed........ 
Ac yna gwyn fy........ 
Ac ynddo hefyd........ 
Ac yn ei gariad........ 
Ac yn eu herbyn....... 
Ac yn nyfnder... 
Ac yno dan y groes..... 
Ac yno, f'enaid........ 
Ac yno ÍÎy....... 
A chadwaf iddo yr...... 
A chaf ar ol Y WR 
A chan y Drindod.. 

A chariad tragwyddol. . 
Aderyn tôa gafedd.... 
Adgyweirler pob.... . . 
A doed hi arnaf........ 
A dod fy ngbalon....... 
A dod brenhinoedd.... 
A drigo ’nghym........ 
A Duw sydd yno....... 
A Duw, sef Duw. ....... 
A dychwel eto ni..... oe 
A dyro i mi dy......... 
A ddaw WY &UC...... 
Addefent hwythau..... 
Addefent hwythau..... 
Addewid gafwyd...... 
Addewid sydd o hyfryd 
A ddiffydd cariad...... 
Addunedau fy......... 
Addurna'm henaid.... 
Aed, acd, Y new...... 


727 


Aed efengyl fel y....... 
Aed efengyl gras....... 
Aed effeithiol add...... 
Aed ein Haleluwia..... 
Aed enwau'r byd i..... 
Aed fy enaid mwy...... 
Aed goleu'r dydd...... 
Aed heibio'm dydd.... 
Aed í'r dwyrain a’r.... 
Aed mawl a gweddi'r.. 
Aed newyddion........ 
Aed sain efengyl....... 
Aed sain yr udgorn.... 
Aed son am waed 


ed 

Aed tegwch byd....... 
Aed y nos derfysg...... 
Aethanti maes......... 
Aeth dan y gyf......... 
Aeth heibio'r gauaf.,.. 
Af ar hyd fy ffordd..... 
Af ato fel yr wyf........ 

Af at yr orsedd fel...... 
Af bellach tua'r......., 
Af bellach yn hy’...... 
A fedd 'tifeddion......, 
Afon loyw iachawdwr.. 
Afradloniaid &t........ 
Af trwy Fy nhemtas..,, 
A gad im brofi, 3... .... 
A gaf ond hyny... YY 
sop golch fi’n...... 
fi’n llwyr 


Agorodd ef yn lled..... 
Agorwyd ar y bryn..... 
Agorwyd teml yr....... 
Agor y ffynonau. 
Agor y môr, gwna'r.... 
A gwna bob medd...... 
A gwna i'm cariad...... 
Angel ein Duw a.,..... 
Angeu ac eiriolaeth.... 
Angeu bellach gwna... 

Anghenus wyf.. 


MYNEGAL 


BESEES 


R 
| 


WHY 


Annghofio'm cnawd.... 
Annghyfnewidiol gar. .. 
Angylion, archangyl. .. 
Angylion docnt yn..... 
Angylion gadd......... 
Angylion glân sy’n..... 
Angylion, seraphiaíd,.. 
Angylion. y nefoedd.... 
A heibio'r dywyll nos. . 
A'i air cyffroi dym..... 
Aiam fy meiaui....... 
Ai byth y digi.......... 
Ai ef fu’n maddeu..... 
A'i hyfryd lais fe’m,... 
Ai Iesu mawr.......... 
Ai marw raid i mi...... 
Ai’m hanwyì Bricd.... 
Ai yn dragywydd....... 
Am angeu'r groes...... 
Am danat, Iesu'n....,, 
Ameddwlam.......... 
Am efengyl gras a’i.... 
Am ei fod ini yn....... 
Amen, Amen, boed.... 
Am enyd fechan..... vee 
A merch y Brenin...... 
Am fod fy Iesu’n....... 
Am graig i adeiladu.... 
Am graig yr iachaw.... 
Am haul a lleuad...... 
Am hyn dyrchef...... e* 
Am hyn fe'i molir ef. .. 
Am hyny pob creadur.. 
Am hyny'r hyn sydd... 
Am hyny yn ei........ 
Am iachawdwriaeth.... 
Am iddo farw ar y..... 
Am Jesu Grist a'i farwol 
Am íddo yno.......... 
A minau'n hollol, ...... 
A minau'n liwfr........ 
A minau sydd am...... 
Am nofio i fyny........ 
A myn'd dan ganu..... 
Anadled yr awelon..... 
A'n congla 


Weeesccveccove 


Anfeidrol berffaith..... 


728 


TH | Archollwyd a chystudd. 965 
Anfeidrol felus yw. Archoffeiriad uwch na'r 957 
Anfeidrol fyth....... Ar d'enw di, Greuwd... 158. 
Anfeidrol, fyth rhyfedd, 992 | Ar dir na môr ef 


Anfedroldeb maith. 










Anioddefol ydyw. 
Ant rhagddynt bawb. 
Anturiaf nt ef orsedd. 
Anturiaf ato yn... 
Antaris 'nghalon 
Anturiaf yr Iorddonen, 
‘Anwadal bynod yw. 

















Ar ac uffern... 
Arald i gystudd... 








Ar ol dysgwyl.......... 
Ar ol eu holl flinderau.. 


Ar ol it ddyoddef....... 
Arosaf ddydd a nos.... 
Aros nes codi’r..... eee 
Aros ronyn, barwyd.... 
Ar sail y Beibl...... 
A'r sawl sy'n byw...... 
Ar unwaith ’rwy’n..... 
Ar waith dy ddwylaw.. 
Ar y cenhedloedd....... 
Ar y dibyn bum........ 
Ar y groes dyrch....... 
Ar y symbalan......... 
Atat, Arglwydd......... 
Atat, í'Arglwydd. NN 
At ddyn i'w ddwfn..... 
Attolwg, Arglwydd..... 
Attolwg, dyro im....... 
Atunawrendy......... 
At wedd dy wyneb..... 
At yr orsedd 'rwy'n..... 
A than dy aden......... 
A thi wyt Sanct......... 
A thyma’r cyntaf....... 
A thyna’r cyfoeth.....,. 
A thyna’r trysor........ 
A welodd haul......... 
Awn, bechaduriaid..... 
Awr o dy eymieithas.. . 


Babel gwympa 6r..,.... 
Bachgen a aned.,.....,. 
Barn fi, O Dduw! a.... 
Bechadur, gwêl e'n ... 
Bedyddia fi â'r Ysbryd. 
Bellach, minau'n....... 
Bendigaid byth fo’r.... 
Bendigaid fo yr........ 
Bendigaid fyddo'i...... 
Bendigaid fyddo'r...... 
Bendigaid fyddo'r...... 
Bendigaid fyth fo...... 
Bendithion ar fendith. , 
Bendithion rif y........ 
Bererin 


llesg eeoee ee 
Both bellach wna 


MYNEGAI. 


Beth bynag wnelo'n.... 
th bynag yw'r....... 
Beth byna'm swydd.... 
Beth dal im roi fy...... 
Beth ddaw o honof..... 
Beth sydd i mi......... 
Beth wyf gwaeth 
Beth yw'r achos 
Beth yw'r cynhwrf. .... 
Beth yw'r telynau...... 
Beth yw'r ndgorn,..... 
Blant afradlon, ât...... 
Blant ffyddlon Seion.... 
'B'le trof fy wyneb..... 
Blinais ar afonydd..... 
Blinais, blinais ar y..., 
Blinderau a chroesau, .. 
Blinedig gan ofid....... 
Blinedig gan ofidiau’r.. 
Blodeuant, tyfant...... 
Blwyddau hirion o..... 
Bob dydd, Fy nhaber.. 
Bob pryd, Ffarwel...... 
Bod Creawdwr nef...... 
Bod yn fyw sydd fawr.. 
Boddlawn ddigon ..... 
Boddlonodd Crist y nef. 
Boed Brydain Fawr.... 
Boed bryn y groes...., 
Boed clod i'm Prynwr.. 
Boed clod trwy.,....... 
Boed cof am y.......... 
Boed cyflawnder,...... 
Boed dyoddefiadau..... 
Boed fy nghalon i...... 
Boed fy mywyd oll..... 
Boed fy nhafod... .... 
Boed i bob llwyth...... 
Boed iddo mwy........ 
Boed Iesu â'i........... 
Boed i mi'n hyf........ 
Boed Israel lawen...... 
Boed oesoedd.......... 
Boed yma fy nyth...... 
Braint, braint Yw...... 
Brawd anwyl sy'n...... 
Brawd yw efe i'r,,..... 


790 


Brenhinoedd daear..... 
Bryd caf wel'd y tir.... 
Bryd ca'i 'm glanhau... 
Bryd gwawria'r........ 
Brydnawn, Ar y.. 
Bu dda i'r lleidr........ 
Bu farw f'Anwylyd..... 
Bugail Israel sydd...... 
Bugail yw, fe roes...... 
Bum yn wyneb pob.... 
Bu'n angeu i'n......... 
Bnoch gyda mi'nfy.... 
Bu'r lleidr aflun un.... 
Bwystfilod rheibus..... 
Bwytewch, mae'r ..... 
Byddaf fi lawen yn..... 
Byddaf yn dychb........ 
Bydda'i'n synu ar...... 
Bydd, bydd, Rhyw..... 
Bydd cerubiaid a...... 
Bydd di gysurus yn.... 
Bydd di yn ymborth... 
Bydd dy degwch....... 
Bydd dda i'th was a, 
Bydd dda wrth Seion... e 
Bydd gweì'd gogoniant. 
Bydd gwraig yr Oen.. 
Bydd melus gofio y.... 
Bydd myrdd o ryfedd... 
Bydd wyìo, bydd cân.. 
Bydd yma, nid fel...... 
Bydd yno bawb yn..... 
Bynag peth a wel....... 
Bynag peth sydd....... 
Byth hwy a'th ofn...... 
Byth ni dderfydd...... 
Byw heb wres, na...... 
Byw imi'n Broffwyd.... 
Byw im yw.Crist er.... 
Byw'n Archoffeiriad. . .. 
Bywyd perffaith yw.... 
Bywyd sydd i'r holl.... 
Bywyd y meirw........ 
Bywyd yw'r awe &.. 


Cadarnhaw'd fy........ 
Cadben mawr ein...... 


MYNEGAI. 


Cadw fi'n anwyl....,... 
Cadw ni, Arglwydd,.... 
Cadd gario'r groes i.... 
Caed ffynon o ddwr.... 
Caed person mor....... 
Oaed trefn i fadden.... 
Cael bod yn foreu...... 
Cael crefydd iawn. . 
Cael derbyn o'i chyfl... 
Cael Duw yn Dad...... 
Cael myn'd at orsedd... 
Cael treulio sanctaidd. . 
Caersalem, dinas....... 
Caersalem hyfryd...... 
Caersalem lân, ein..... 
Caersalem, ti ddinas... 
Caf ddod i gynulleidfa'r 
Caf ddyfod i'r....... eos 
Caf floeddio concwest, . 
Caf fwyta ffrwyth .,.... 
Cafodd enw, cafodd.... 
Caf orphwys heddyw... 
Caf wel'd a chlywed.... 
Caf wel'd f'anwylyd.... 
Caf wel'd fy anwyl..... 
Caf yfed yma gariad.... 
Caf yno fod yn gwbl.... 


Caiff Satan eithaf....... 1 


Caiff trallod a chystudd 
Caled yw dyoddef...... 
Calfaria fel Seinai...... 
Calfaria fryn, dyrch.... 
Calfaria fryn, mae...... 
Calfaria fryn yw'r..... 

Canaf i'r Arglwydd..... 
Caned a welodd....... . 
Caned cenedlaethau.... 


Caned nef a daearolion. 
Caned pechaduriaid.... 
Can’ ffarwel] i bob...... 
Can’ ffarwel o gylch.... 
Caniadau newydd...... 
Canlynwyr yr Oen...... 
Can’ mil o weithiau.... 
Can's ar eí bobl........ 
Can's da yw'r Arglwydd 


ôl 


11 

13 
419 
447 
346 
396 
369 


“ee. 1051 


Can’s deg can’ mlynedd 
Can's ef a roes ei....... 
Can's ein Duw ni....... 
Can's fy Arglwydd..... 
Can's hoff iawn gan.... 
. Can's mae dy hardd.... 
Can's mawr yw'r....... 
Can's ti a ferni’n....... 
Can's y dyn rheidus. .. 
Cant o weithiau........ 
Canwn mwy ain........ 
Car yr hwn a fedr...... 
Cariad brawdol, cywir.. 
Caegla dy fyrr a'th..... 

Castell wyt ti, Tŵr..... 
Cawn esgyn o'r,....... 
Cawn gofio pan 
Cawn lanio i fewn i.... 
Cawn orphwys yn.. 
Cawn uno yno â'r...... 
Cawn wel'd yr add..... 
Cawn yno gwrdd yn.:.. 
Cefais berl gwell....... 
Cefais, eneiniais €f,.,.. 
Ceir golwg byfryd...... 
Ceir gwel'd y dyrfa..... 
Ceisiwch wisgoedd. .... 
Cenhadon hedd gânt... 
Cenir yno am y........ 
enwch i'r Arglwydd... 
Cenwch i'r Ion......... 
Cenwch i'r Ior fawl.... 
Cerdd yn mlaen........ 
Ses brofì dwyfol, .. .... 
Ces ddwr o'r graig..... 
Ces enw newydd....... 
Ce's gadarn graig i..... 
Cewch wisgo'n hardd... 
Claf wyf allesg........ 
Claf wyf am deimlo.... 
Clod, clod i'r Oen a.... 


Clodforwch Frenin,.... 


MYNEGAI. 


Clustiau cnawd ni...... 
Clymau natur oll a..... 
Clywaf lais gan bob.... 


Clyw f'enaid tlawd,.... 
Clyw hyn, Ol ferch.... 
Clywir swn yn miig.... 
Clyw seraphaidd....... 
Codi'm llygaid 'rwyf.... 
Cof am y cyfiawn....... 
Cof am y llu o filwyr... 
Cof am y wyneb........ 
Cof genyf y pryd. ...... 
Cofia, Arglwydd dy.... 
Cofia ddilyn y medel... 
Cofia, f'enaid, cyn...... 
Cofia i'th was dy air.... 
Cofia'th boenau ar...... 
Cofiwch hyn mewn..... 
Cofiwch eich Creawdwr 
Cofiwn am orcbymyn... 
Cofiwn beunydd yn ein 
Coffaf dy enw yn....... 
Coffawn yn llawen...... 
Colofn dân rho'r nos... 
Colled pob blodeuyn... 
Coroni'r ydwytii....... 
Creawdwr doeth y...... 
Creawdwr y ffurfafen... 
Cred ynddo ef, fo'th.... 
Cref y rhoes sail..... .. 
Creigiau tanllyd........ 
Crist sy'n galw......... 
Crist trwy ei waed....., 
Crist ydyw'r arch...... 
Croesau geirwon....... 
Cryfach addewid....... 
Cryt yw dy fraich...... 
Cryf yw ei ddeheu...... 
Cudd fy meiau rhag.... 
Cul yw'r llwybr i mi... 
Cwlwm wnaed yn...... 
Cwymp mil wrth....... 
Cydfyn'd o hyd dan.,.. 
Cydganed y ddsear..... 
Cyduned pob creadur.. 


732 


Cyduned Seion lan..... 
Cyduned y nefolaidd... 
Cydunwn a'r angylion.. 

Cyfamod cry’ DWy...... 
Cyfamod Duw a'i....... 
Cyfamod hedd.. 
Cyfamod hedd Bees Tr 
Cyfamod hedd er achnb 
Cyfamod rhad, o drefn.. 
Cyfamod rhad, trag.... 
Cyfarwydda'm henaid. . 
Cyflawnder amddiffyn... 
Cyfiawnder Duw... 
Cyfiawnder Duw sy.... 
Cyfiawnder marwol.... 
Cyflawnai'r gyfraith... 
Cyflawna'th air........ 
Cyflawnder nerth. sacees 


a*cessee 


Cyflawn o frasder...... 
Cyflawnwyd y gyfraith. 
Cyflwynwn ni y baban.. 
Cyfnewid y mae dyn.. 
Cyfododd Brenin.... 
Cyfoeth yn yr anial,.... 
Cyfran& dy ddaionus., 
Cyfranwr mawr y ..... 
Cyfyngder mwya'n..... 
Cyffelyb i fy Nuw...... 
Cyhoeddi cyfiawnder... 
Cyhyd ag yw'r ffurf.... 
Cyll y pechod hwnw.... 
Cymeraf fy nifyrwch... 
Cymer, Iesu, fi......... 
Cymerwch gysur......, 
Cymerwn heb boen..., 
Cymhwyserni....,.... 
Cym'rais yn etifedd.... 
Cyn byd Amodwyd..... 
Cyn del dydd eich....., 
Cynefin iawn a......... 
Cyn fy nghystuddio... 
Cyn ilunio'r byd....... 
Cyn rhoi bod i’r........ 
Cysegrwn faenffrwyth.. 
Cystuddiau mawrion, , 


CH. 
Cheisiais, Arglwydd.... 
Chiywodd clust, ni..... 
Chlywodd clust, ni..... 
Chwi adar ar yr........ 
Chwi, angylion........, 
Chwi bererínion****.,- 
Chwi bryfed, ef........ 
Chwi, chwi ffynonau'r., 
Chwi, dlodion, chwi.... 
Chwi, ffynonau........ 
Chwi geweh yfed....... 
Chwi, henaint, ey’n.... 
Chwi, holl deyrnasoedd 


Chwilia fenaid.. ...... 
Chwilio, a manwi..... . 
Chwilio am danat..... . 
Chwilio ei berson...... 
Chwi rai newynog...... 
Chwi weision Dow..... 
Chwychwi a brynwyd.. 
Chwychwi, fynyddoedd 
Chwyth, udgorn....... 
Dacw gariad, dacw..... 
Dacw gariad fel yr...... 
Dacw gariad nefoedd... 


Dacw lofrudd ar ei.... 

Dacw'r ardal, dacw..... 
Dacw'r ardal nefol....., 
Dacw'r Brenin yn...... 
Dacw'r deg gorchymyn, 
Dacw'r ffynon i'w... 
Dacw'r ffynon wedi.... 
Dacw'r gwledydd....... 
Dacw'r hoelion geirwon 
Dacw'r hyfryd fan.... 

Dacw'r nefoedd. 


Dacw'r unig feddyg.... 
Dacw'r wlad caf fi..... . 
Dacw'r un sydd 8...... 


Dacw uffern yn ei...... 
Dadgan y nefoedd...... 
Dadguddia'n gyflawn... 
Dadguddiwyd dirgelion 
Dadrys, dadrys fy...... 
Dadrysrwydau........ 


733 


Dadseinied gras ein.... 
Dae’r, a nef, ac uffern.. 
Daeth arfaeth fawr..... 
Daeth blwyddyn y.. ... 
Daeth ffrydiau melus, .. 
Daeth i ni iachawdwr... 
Daeth Llywydd ners eae 
Daeth prynedigaeth 
Daeth trey, Bin........ 
Daeth uffern a'r. 

Dangos im, Arglwydd.. 
Dangosi lwybr im i.... 
Dangoswyd im pryd.... 
Da iawn i bechadur.... 
Da i mi fod yr addewid 
'Da'i 'mofyn haeddiant. 
Daionus a thosturiol... 
D’air a wnaeth y...... * 
D'air fel gordd a........ 


Dal fi'n gadarn bi hyd.. ae 
Dal fy llygad, dal sec, 
Dal sylw craff mae...... 
'Dall Pharaoh, er ei.... 
*Dall Satan, deddf...... 
Dan bob cystuddiau.... 
Dan bwys euogrwydd... 
Dan dy aden cedwir... 
Dan dy aden y......... 
Dan dy fendith wrth... 
Dan ei aden byddaf.... 
Dan ei adenydd........ 
Dan ei gysgod byddaf.. 
Dan faner Dirwest. ..... 
Darfu fy nerth......... 
Darfu noddfa mewn, ... 
Darfu ofni temtasiynau 
Darfu'r gauaf.......,.. 
Darfydded canmol...., 
Darfydded son am...... 
Darfydded son yn...... 
D d gwiedd... 
*Da un o'rnwydau,,.,, 
Dau ryw auaf 


Daw caethion duon. coe 


MYNEGAL 


Daw, daw, Fy anwyl... 
Daw, daw, Yr hyfryd... 
Daw diwedd ar ty...... 
Daw dydd I'r carchar... 
Daw dydd i'r cyfiawn.. 
Daw dydd o brysur.... 
Daw, fe ddaw y 
Daw gweiniaid......... 
Daw i ben, aed byd.... 
Daw i mi dranoeth..... 
Daw meddwdod cyn. . 
Daw miloedd ar. 

Daw miloedd o rai. esses 
Daw’r holl dduwiolion.. 
Daw'r saint o lwch..... 
Daw Seion eto........-. 
Daw tyrfa rif y......... 
Da wyt i'th dir..... ... 
Da yw'r groes, a da.... 
Da yw y groes, y....... 
Da yw yr Arglwydd... 
Dechreu canu.......... 
Dechreued tafod....... 
Dechreuodd draw...... 
Dechreu'r wyf yu..... . 
Dedwydd wyf,'mi...... 
Dedwydd yw’r bobl.... 
Dedwydd yw sydd.. wee 
Dedwydd yw sy'n....., 
Defaid a gwartheg... 
Deffro, fenaid.......... 
Deffro, fy ffydd, rho.. 
Deffroir fy nghysglyu... 
Deg dryll ar hugain.... 
Dengmil llawn o....... 
Dengmil o delynau.... 
Dehonglwch hyn....,.. 
Derfydd awyr.......... 
Derfydd i mi deithio... 
Derfydd i mi garu....., 
Deued dyddiau o...... 
Deued pechaduriaid, ... 
Deuwch, bechaduriaid, 
Deuwch, hil syrthiedig. 
Deuwch, yr awelon,, 
Deuwn, Arglwydd ..... 
Dewch, addewidion.... 


734 


MYNEGAL 


Dewch, blant bychain.. 443 
Dewch, dlodion, heb... 973 
Dewch, feddwon afrad.. 1045 
Dewch, flinderog....... 404 
Dewch, frodyr o un..., 1043 
Dewch, hen ac ieuainc.. 390 
Dewch, hen wrthgilwyr 390 
Dewch i'r frwydr 483 
Dewch o gaethiwed.... 
Dewch y deillion....... 
Dewch yma, gwelwch... 
Dewch yn miaen..... oe 
Dewisais ef, ac ef o... 
Dewiswch ef yn........ 
Diangc wnes i maes.... 
Diben nefoedd aydd.. ee 

eae 850 


See, 


Diddanydd ydwyt ti. 
Diddig, diddig, fe... 
Difyru wnaf fy oes.. 
Digaregu ffordd i'r Arg. 
Digon, digon fyddai.... 
Digonir f'enaid fel...... 
Digon mewn ]lifeiriant. 
Dim trysor nis......... 
Dinas noddfa gaed..... 
Dioddefodd angeu...... 
Dioddefodd angeu loes. 
Dioddefodd ar y....... . 
Diolchaf am dy gariad.. 
Diolchaf am gysuron.. 
Diolchaf byth iddo..... 
Diolchaf fi â chalon.... 
Diolchwn am y mana. 
Diolch byth, a chan.... 
Diolchwn am y fraint... 
Diolchwn i'r Iesu...... 
Diosged Duw ei fraich., 
Dirgelwch o anfeidrol... 
Dirmygiedig yw gogon. 
Disgleiria foreu.. 
Disgwyl di wrth yr..... 
Disgwyliaf ddydd...... 
Disgwyliaf o'r mynydd, 
Disgwyliaf wrthyt....., 
Disgwyliais, f' Argl. .... 
Disgwyliwn ronyn...... 
Disgwyl petha 


U,.c.aeeo 


Disgwyl ’ trwy..... 
Disgwyl y deheu.,...., 
Disgwyl y maent....... 
Disgwyl yr wyf, a...... 

Disgyn, lesu, o’th...... 
Distewch elynion...... 
Dodaf fy ysbryd yn,,.., 


Dod fesur mawr...... o. 
Dod gyflawnder y..... 
Dod ynof hiraeth....... 


Doed angau pan........ 
Doed bellach India. 
Doed deau, gogledd.. 
Doed dy hedd, pryd.. 
Doed fel y del, fe'i...... 
Doed gog. deau adwy.. 
Doed luddewon........ 
Doed pag2niaid yn..... 
Doed pob awelon....... 
Doed pob rhyw........ 
Doed preswylwyr yr. . 
Doed uffern, angeu. 
Doed y cystuddiedig.. 
Doed y diluw i deyrn... 
Doed y greadigaeth..... 
Doed y pedwar gwynt.. 
Doed y trueiniaid....., 
Doed yr India fawr...., 
Doed yr Indiaid........ 
Doed y tymhestl....... 
'Doedd neb ar y.. 

' Doedd neb ddaliasai'm 
'Does angel na scraph., 
"Does arall fan i roi.... 
'Does arnaf eisieu ,...., 
'Does bellach ddim.... 
'Does bleser dâl tu..... 
'Does bwlch yn hwn..., 
'Does dim a laesa'm..,. 
'Does dim ar wyneb..., 
'Does dim at ostegu.... 
'Does dim difyrwch.... 
*Does dim fuddha...... 
"Does dim yn gwir..... 
'Does diwedd byth..... 
'Does doniau dan y .... 
'Doces draì, Nac........ 


795 


"Does eisiau'n bod...... 
'Does enw foddia’m.... 
*Does fan O'r ddaear, .. 
'Does genyf mwy....,.. 
'Does genyf ond dy.... 
'Does golwg hardd ...., 
'Does gyflwr dan yr.... 
'Does gyffeiyb iddo..... 
'Does gyfflybiaeth..... 
'Does is y nef a ddcil... 
'Does mesur amser.... 
'Does neb ond ef, fy.... 
'Does ofn o dan fy...... 
'Does oud gras yn...... 
'Does ond rhyw,....... 
'Does un genfigen...... 
'Does unrhyw bleser, .. 
*Does unrhyw drysor... 


'Does unrhyw hardd. . 
'Does unrhyw ofid..... 


')oes yma ddim i'w..,. 
'Does yma eisiau...... . 
'Does yma ond trai..... 
'Does yn dy galon...... 
Dof finau tua’th........ 
Dof, mi ddof trwy'r.... 
D' ogoniant mawr,..... 


Do, mi ddringai8, ....,. 
Do, mi flinais ar a,..... 
Dowch, dowch o........ 
Dowch rai €u0g........ 
Drachefn llawenheais., . 
Draed lluddiedig....... 
Draw ar geulan bythol.. 
Draw ar gopa bryn..... 
Draw, draw yn........, 
Draw mae ein Iesu..... 
Draw mi wela'r nos.... 
Draw mi welaf ryfedd, , 
Draw'r wlad Lle'r...... 


Dring, fy enaid,,....., 
Dring 1 fyny i'r 


MYNEGAI 


Dros bechadur buost... 
Dros f'enaid i bu’r..... 
Dros ryw ddyddiau..... 
Dros y bryniau tywyll.. 
Drwy leoedd geirwon... 
Drwy newyn, syched... 
Drwy'th fendith........ 
Drwy yr anialwch...... 
Dug Israel i'r lan...... 
D’ uniondeb sydd...... 
Duw, agor y min....... 
Duw anfeidrol yw....., 
Duw anfeidrol yw...... 
Duw a roesi ni........ 
Duw a sicrha bob...... 
Duw, atal di rwyeg.... 
Duw, buostin yn...... 
Duw, bydd yn graig.... 
Dnw, bydd yn gym.... 
Duw, cadw f'enaid,,... 
Duw cariad yw eij...... 
Duw, crea galon bur... 
Duw, dod i'r Brenin.... 
Duw, dod orchymyn... 
Duw, dy drugaredd.... 
Duw, dysg imi dy..,... 
Daw, dywed er dy...... 
Dnw, er mor eang...... 
Duw, fy nghyfiawn.... 

Duw, ffordd dy........ 
Duw, gwared f'enaid... 
Duwioldeb yn ei........ 
Duw, mawr y rhyfedd.. 
Duw, moled pobloedd... 
Duw, nid oes ond ti.... 
Duw, pan agorech...... 
Duw, prawffy.......... 
Duw, pwy a saif yn.... 
Duw, rho i mi ffydd ... 
Duw, sy iddi'n blaid, ... 
Duw, teyrnasa ar y.... 


Duw, tyr'd a'th saint... 
Duw, tyr'd i maes...... 
Duw ymddangos. ,,... 


Duw yn unig sydd, ..., 
Duw yw efei’m........ 
Duw yw fy nerth..... eo 


736 





Duw yw fy Nhad..... ee 
Dwed a ellir nesu...... 
Dwed dy fod yn ....... 
Dwed, Goleuni boed.... 
Dwed i mi, 8 wyt yn.... 
Dwed pa bryd caf...... 
Dwed pa le mae’m...... 
Dwed y gair fy......... 
Dwg fii dalgraig....... 
Dwg fi y ffolafuna,.... 
Dwg fi yn dy fynwes... 
Dwy aden colomen..... 
'Dwyf ond pererin....., 
'Dwy'n gwel'd ar....... 
Dwyn lachad i'r........ 
*Dwy’n 'nabod dim.... 
'Dwy'n ofni ond yr..... 
Dwyn rhyfedd waith.... 
Dy air i’m traed i...... 
Dy air sy’n dwyn...... 
Dy air sy’n gwneyd.... 
Dy allu yw fy nerth.... 
Dy babell di mor....... 
Dy bresenoldeb........ 
Dy briod wyf, ac....... 
Dychwel im gysur. ..... 
Dy drigfan yn y nef.... 
Dy droed ílithro ef..., 
Dyddiau blin fy........ 
Dyddiau hyfryd........ 
Dy ddoethineb a dy.... 
Dy ddoniau ydynt...... 
Dy Dduw a drefnodd... 
Dydd yw hwn sy’n..... 
- Dy etholedig dedwydd.. 
Dyfais fawr tragwyddol. 
Dy faith drugaredd..., 
Dy farn niwyraf....... 
Dy fawr drugaredd..... 
Dy feibion yn ategion.. 
Dy fraich sydd gadarn.. 
Dyfrhau y ddaear...... 
Dygaist o'r Aifft.. oee 
Dy gariad dwys yn..... 
Dy gariad sy arnaf..... 


â Íy...... 


MYNEGAI 


Dygodd f'enaid ar..... 
Dy gwmni í ddwyn..... 
y gyfiawn farn a’r.... 
Dy hanfod berffaith,,,, 
Dy hen addewid........ 
Dyhidla, Iesu’th........ 
Dy holl weithredoedd... 
Dy lân orseddfaingo..., 
Dy lwybrau di ynt....., 
Dy lygaid gwelsant..... 
Dyma babell y cyfarfod. 
Dyma ddyfnder o 
Dyma Feibl anwyl...... 
Dyma fi, Arglwydd wrth 
Dyma fi, Iesu, fel yr, ,.. 
Dyma Frawd a anwyd., 
Dyma Geidwad i'r, ...., 
Dyma Gyfaill haeddai.., 
Dyma gyfarfod hyfryd.. 
Dyma lle bydd fy....... 
Dyma lle mae d'anwyl. . 
Dyma lle'r ydoedd...... 
Dyma'n gwbl fy.,.,.... 
Dyma pa'm 'r “eno 
Dyma'r aberth mae...., 
Dyma'r byd y mae...... 
Dyma'r a'r cyfaill,,. 
Dyma'r creigiau serth, . 
Dyma'r dwr, &......... 
Dyma'r dydd roed ini,, 
Dyma'r dyddiau wedi... 
Dyma'r eiddil yn....... 
Dyma'r euog, ofnus.... 
Dyma'r fan, &.......e.- 
Dyma'r fan y caiff...... 
Dyma'r llwybr a........ 
Dyma'r maen sydd..... 
Dyma'r man dymunwn. 
Dyma'r pechod sydd... 
Dyma'r tlawd a gyf..... 
Dyma'r truan a'r......, 
Dyma'r wledd y ........ 
Dyma ryfyg yn ei....... 
Dyma sylfaen gadarn... 
Dyma'th gariad........ 
Dymuniadau pell.,...., 
Dymunwn ado’n lân.,.. 


737 


Dymnnwn roi dy....... 
Dynallawlân a....... 

Dyna pa'm 'rwyf....... 

Dyna'r dyddiau wyf.... 
Dyna'r nan dymunwn. 
Dyna'r man na... 
Dyna'r pryd na........ 


Dyna'r pryd mae.......° 


Dyna'r pryd 'rwy'n.... 
Dyn dieithr ydwyf..... 
Dy nerth drachefn... 
Dy nerthol air, Iôn..... 


Dyn nid wyt sy'n. err 


Dy oglud dod ar. 
Dy ras, dy nawdd...... 
Dyrchafa'r Ion fryn.... 
Dyrchafer enw'r lesu... 
Dyrchafodd Duw....... 
Dyrchefwch byrth.. 
Dyrchefwch chwi.. 
Dyro afael ar y....... ee 
Dyro olwg ar dy........ 
Dyro'th Ysbryd i....... 
Dyrys daith a mi...... 
Dysg felly'n rifo........ 
Dysg fi, fy Nuw...... 
Dysg fi gerdded 
Dysg fi mewn gorth.. 
Dysg in adnabod y...., 
D'ysgwyddau di 
Dysg y galon dristi.. 
Dysg yr Agrlwydd sydd 
'Dyw colli'r ddae'r. 
'Dyw deall cwmni'r, wee 
Dywedai Ion wrth...... 
Dywed i mi pa ddyn... 
Dywedir hyn am....... 
Dywodwyd gan........ 
Dy weinidogion, gwisg. 
Dy wisg dy hun..... wee 
'Dyw oesoedd byd...... 
Dyw, profedigaeth, . ... 
'Dyw'r gair maddeu.,, 

Dy Ysvryd fel y...... 
Dy Ysbry d sanctaidd.. 


DD. 
Ddaw syched, na. 


MYNEGAI. 


113 | Ddiffygiaf ddim er...... 
17 | Ddiwallu o hono....... 
773 E. 
695 | Edrychaf ar y croes.... 
752 | Edrychaf ar y gwynfyd. 
243 | Edrych arnaf mewn.... 
283 | Edrych ar y pair....... 
788 | Edrych 'rwyf ar........ 
363 | Ef a ddirymodd, fy..... 
696 | Efa weddia arnaf...... 
184 | Efe aeth o fy mlaen.... 
357 , Efe a'u ceidw hwynt.... 
362 | Efe ei hun i roddi...... 
38 | Efengyl ini ddaeth..... 
41| EfengylyrIon.,......., 
454 | Efe yw fy hedd, ....... 
216 | Efe yw ffynon.......... 
75 | Efe yw'm Meichiau,... 
17 | Efe yw'r Iawn dros..... 
89 | Efe yw'r Iawn fu....... 
721 | Efibobrhai a/Ì.....,. . 
721 | Ef wyf am gael, ef...... 
1005 | Eglurer gwirioneddau.. 
670 | Eheda, efengyl, dros... 
62| Eiaira'i amod......... 
523 | Ei bresenoldeb......... 
674 | Ei chwerwaf angeu..... 
523 | Ei drugareddau ant.. 
948 | Eiddof f yw fy Anwylyd 
620 | Ei Fabeihun.......... 
751 | Ei enw bery tra bo..... 
12 | Ei csgyll drosot efa.... 
500 | Ei fywyd glân, ei...... 
161 | Ei gariad bery pan..... 


Ei gariad lifodd ar y.. 
9 | Ei glod Sydd heb un. 
Ei gyfiawnder dwyfol... 
Ei haeddiant mawr.. 
Ei 'nabod ef 
Ein brodyr sydd o” r.. 
Ein deddfwr, Duw..... 
Ein Duw gydd agos.... 
Ein henaid gan yr...... 
Ein meibion boed...... 
Eiu rhoddion mân a.... 
Ein Tad o'r nef........ 
921 | Ei ras a'i cymhellodd... 


' 738 





Ei raddfanau ar y...... 
Fi roddion geir yn..... 
Eisieu'th wel'd yr...... 
Ei th'wyllwch du...... 
Ei wel'd a chofio'i,..., 
Ei wel'd a chofio'r, ...., 
Ei wel'd a chofio’r...... 
Ellyllon uffern nis...... 
Enaid cu, mae dyfroedd 
Enynaist ynof dân..,.. 
Er amled, cryfed,.,.,.. 
Er amled y tywod...... 
Er beiau mawr, rif..... 
Er bod dy haeddiant. . 
Er bod eu beiau'n...... 
Er bod y ffordd yn.... 
Er bod yn euog o..... . 
Er bod yn hír mewn.... 
Er bygwth barn........ 
Er cael fy nhaflu....... 
Er colli ein cyfeillion... 
Er cryfed ydyw'r.,..,.. 
Er c’uwch y bryniau... . 
Er cymaint yw’r....... 
Er cyn rhoí sail un..... 
Erdodohydi........ 
Er dy fod di heddyw'n n 
Er dy fod yn uchel. , 

Er fod angeu yn fy... eee. 
Er fod arnaf ofnau..... 
Er fod picellau tanllyd.. 
Erglyw a gwel, mae.... 
Erglyw, O Dduw! fy... 
Er gofid a blinder..... . 
Er gruddfan dros...... 
Er gwaethaf Satan...... 
Er etha’r maen.... 
Er hyn nid ofnaf. 
Er hyny pwy â......... 
Er i mi, do, wrth....... 
Er i mi droseddu.. 

Er i mi golli’r hedd.. 

Er i mi gwrdd âllu.. 
Erioed Mae'n dal y.. 
Erioed ni chiywyil...... 


Er llithro i'r laid...... 


MYNEGAL 


Er llwfrhau, mÌi........ 
Er maint fy............ 
Er maint fy llygredd. ... wee 
Er mor annheilwng... 
Er mwyn Caersalem. . 
Er mwyn dy enw.. 
Er myn'd trwy....... y 
Er myrdd o aberthau... 
Er mwyn dy grog,..... 
Er myn'd yn awr...... 
Er nad oes ganddynt... 
Er pydru ’ngwaelod.... 
Er Satan, byd, a........ 
Er teimlo'i fin, ei...... 
Er teithio trwy'r anial., 
Er temtasiynau........ 
Esgyn a wnaeth i...... 
Eto gwell nid wyf...... 
Etonid yw fy.......... 
Eto unwaìth mi........ 
Etholiad'heb un........ 
Etholwyd i feddianu.. 
En cân sydd am....... . 
Eu tafod wedi ei........ 
Ewch, ewch oddi, ee 
Ewch 'wyntoedd.. 
Ewyllys lôn a gaffo... Yn 
F. 


Fe agorir i mi yno...... 


Fealli'rlanfy......... 
Fe all yr Indiaid /...... 
Fe amlygir rhyw....... 
Fe barodd {i mi dori.... 
Fe bery trugaredd...... 
Fe bregethir Iesu..... . 
Fe brynodd i mi,...... 
Fe bwysa hoelion..... . 
Fe'ch dwg trwy bob ... 
Fe dalai ilawr ar....... 


Fe dalodd swm y....... 
Fe dorwyd rhyngof... 
Fe d'raw'd y Graig. .. 
Fe ddaeth i wella’r..... 
Fe ddarfu eu blin..... 

Fe ddarfu eu rhyfel.... 
Fe ddarfu'r ofn..... vee 
Fe ddarfu pob ofn...... 


739 


Fe ddaw Ar y cymyl.... 
fe ddaw diwrnod...... 
Fe ddaw'm gwarí....., 
Fe ddaw'r blynyddoedd 
Fe ddaw'r dydd y...... 
Fe dderfydd dwyn..... 
Fe dderfydd i mi,...... 
Fe dderfydd mwy...... 
Fe ddioddefodd........ 
Fe ddistawa myrdd..... 
Fe ddrylliodd yno’r.... 
, Feedwyn Duw........ 
Fe enynwyd ynof...... 
Fe flinodd f'enaid....., 
Fe gaiff dy enw........ 
Fe gaiff fy serch, fe.... 
Fe gaiff hwn gan yr.... 
Fe gaiff Iesu fyrdd..... 
Fe gân 'tifeddion gras.. 
Fe gân Y gwaredigion, . 
Fe garaf bellach tra.... 
Fe gaw'd croesau...... 
Fe geir gweled Babel... 
Fe genir, ac fe. ........, 
Fe genir coron....... 
Fe gerdd fy nhraed, . 
Fe gofir byth am....... 
Fe goledd f'enaid, 
Fe goncrodd angeu.... 
Fe goncrodd trwy...... 
Fe gryn y d Y” 
Feg d Genhen..... 
Fe gwymp fy ofnau.... 
Fe gwympir Babel..... 
Fe gymerth ef ein....., 
Fe gymerth Iesu....... 
Fegynygíodd.......... 
Fe'i car i, Negro........ 
Fe’i gwe lir ar y........ 
Fe'i rhoddwyd i’r...... 
Fel bo fy storom....... 
e 
Fel bo í'r dorf ddirif.... 
Fel bo'm dyddiau...... 
Fel boreu wawr fe...... 
Fel byddo pob......... 
Fel cai i dua'i liw..... 


MYNEGAL 


Fel oclofnau mwg...... 
Fel disgwyl y gwyliwr.. 
Fel dwed dy air........ 
Fel fflamau angerdd.... 
Fel gallom fyth í....... 
Fel gallwyf byth yn.... 
Fel gallwyf rodio’n..... 
Fel gallwy'n wrol...... 
Fel hyn mae nghalon... 
Fel na bwy’n..... cecee 
Fel na chaffo pechod... 
Fe lona’r gwyllt........ 
Fel pan ddel arnaf..... 
Fel pe disgynai draw... 
Fel pe disgynai gwlith.. 
Fel pren planedig...... 
Fel wyn, yn wirion.... 
Fel y gallwyf orfoleddu. 


Fel y molianer yn...... ° 


Fel y moroedd......... 
Fel y rhagora perl...... 
Fel y rhed llifogydd.... 
Fel y saif sail Caersal, ,. 

el y byd yn....... 
Fell, flamiwch ) 
Felly cawn gan......... 
Felly gorch’mynodd.... 
Felly tra byddwyf...... 
Felly y deuaf at. 
Fe’m boddwyd......... 
Fe’m cod i ben........ 
Fe'm denodd i yn...... 
Fe'm ganwydi......... 
Fe'm golchir yn fy..... 
Fe'm llyngcwyd i...... 
Fe'm rhoes i sefyll..... 
F'enaid blinedig yn.... 
¥’enaid, cred.... @eoen eo 0 
F*enaid egwan, paid.... 
F'enaid egwan paid.... 
F'enaid gwag, oedd.... 
F'enaid gwan, sef...... 
F'enaid gwel Galfari. ... 
F'enaid, gwel iben.... 
Fe'n carodd cyn ein,... 
Fe rodd ei ddwylaw.... 
Feroed i mj ddym, .... 


740° 


‘ 


Fo row’d arm0.,........ 
Fe rwygwyd muriau.... 
Fe ryd 


Fe saif fy nhroed i... 
Fe gycha'i ihun bob.... 
Fe sy'n berchenog...... 
Fe syrth y seri....... 
Fe wawriodd dydd y.. 

Fe welir myrdd...... oe 
Fe welir Seion fel...... 
Fe wnaeth ei babell.... 
Fe wnaeth pechod...... 
Fe wnaeth ryfel,........ 
Fe ylch ein beiau...... 
Fod Brawd a Chyfaill.. 
Fod modd i'r euog, ... 
Fry, fry, Uwch, 
Fry yn Nghaersalem... 
Fy addfwynaf Dad..... 
Fy anwireddau mawr... 
Fy anwyl Grist i’m..... 
Fydd mwy Ddim...... 
Fydd son Am alar...... 
Fyenaid at dy....... 


Fy enald clwyfus....... 
Fy ennid, cred byth.. 

Fy enai y 
Fy enaid dan wae...... 
Fy enaid, dianc tua,... 
Fy enaid, dod er,...... 
Ey enaid gwel gdriad.. 
Fy enaid, gwel y.. 

Fy enaid ‘ sy chedig.. eee 
Fy enai dd........ 
Fy cnaid, ‘maw! Sanct., 
Fy enaid, mola'r Argl... 


Fy enaid traethed...... 
Fy enaíd trist wrth.... 
Fy enaid tua'r nef...... 


Fy enaid, ynn wys. 
Fy nghalon i, a'm. 

Fy nghalon pa’m..... 
Fy ngharu wnest er. eee 


MYNEGAL 


Fy nghoelbren,........ 
Fy nghysur oll. ......0. 
Fy ngobaith inau...... 
843 | Fy. ngweddi, dos i’r.... 
Fy ngwrthgiíliadau...., 
Fy haeddiant mawr.... 
Fy hedd a'm cysur..,,. 
Fy holl amadiffyn...... 
Fy holl obaith sy’n..... 
T| Fy Iesu, atat 'rwyf...., 
Fy Iesu, Brenin....... ° 
Fy lesu, mae dyferyn.. 
Fy Iesu mwy fydd..... 
Fy Iesu, Pen tywysog.. 
211 | Fy Iesu yw fy Nuw.... 
Fy Iesu yw fy Nuw.... 
Fy llaig a glywir...... 3 
Fy llais at Dduw...... o" 
Fy lloches a fysiau 
Fy lloches gyd, a'm. 

Fy meddyliau gydd. ., eee 
Fy meiau, fan a........ 
Fy meiau oedd y....... 
Fy meiau trymion...... 
Fy mhobl i gyd.. 
Fy Mhriod yw, af...... 
Fy myfyrdodau'n.,.... 
Fy mywyd yw......... 
Fy natur egwan........ 
Fy Ner bob awr......., 
Fy noddfa gadarn...... 
Fy noddfagadarn,,.... 


Fy Nuw! pan lefai&.... 
Fy Nuw, 'rwy'n ìlef.... 
Fy Nuw, uweblaw...... 
Fy nymuniad paid..... 
Fy nymuniadau i...... 
Fy nymuniadau,......, 
Fyth, fyth, rbyfedd.... 
Fyth i'r Tad y bo'r .... 
Fy unig gysur dan..... 
Fy unig gysur dan y, ,. 
Fy unig nodaf; 


Fyysbrydafy......... 
741 





F. 

Ffaeìu'r wyf fi a’th..... 
Ffarwel bellach, bob.... 
Ffarwel bellach, hen... 
Ffarwel, bleserau'r..... 
Ffarwel bob peth....... 
Ffarwel, chwi haul..... 
Ffarwel, deiau, ffarwel.. 
Ffarwel ddaear a'i...... 
Ffarwel fyd, a ffarwel... 
Ffarwel, ffarwel i....... 
Ffarwel, ffarwel oll..... 
Ffarwel, greaduriaid.... 
Ffarwel gyfeillion anwyl 
Ffarwel i chwi gynt..... 
Ffarwel, mi af yn...... 

Ffarwel oll odan y...... 
Fflam o Gan o ganol.... 
Ffoed holl drafferthion.. 
Ffoed negeseuau..... 
Ffordd a drefnwyd..... 
Ffordd Duw 6ydd... .... 
Ffordd newydd....... 
Ffordd níd 0e8 0........ 
Ffordd sanctaidd....... 
Ffordd wnaethpwyd.... 
Ffrydiau tawel......... 
Ffydd, dacw'r fan...... 
Ffyddlondeb mawr. ... 
Ffydd ydyw'm sicr..... 


Ffynon wyt o bob....... 


Ffy tywyllwch du. ecece 


Gadawn y byd ar....... 
Gadewch i blant ddod.. 
Gadewch iddynt........ 
Gad im, Arglwydd...... 
Gad i'm henaid lanio... 
Gad i mi ado'ranial.... 
Gad i mi brofi'r...,.... 
Gad i mi dreulio'm..... 
Gad i mi gael dy........ 
Gad i mi gael hedd..... 
Gad i mi, Iesu.......... 
Gad i mi lechu yn...... 
Gad i mi wel'd mai..... 
Gad i ni ddod i’r....... 


MYNEGAL, 


213 
1009 
860 


Gair o enau'r nef eí...., 
Gair yr Arglwydd...... 
Galaru'r wyf mewn..... 
Galarus yw'm hol!,..... 
Galarwyr Seion sydd.... 
Galarwyr Seion sydd yn 
Galw'r wyf arnat....... 
Gallu'r nef a dry....... 
Gan bwys y gwaith..... 
Gan f'Arglwydd cu..... 
Gan hyny ymdawelwn,, 
Gan ysgwyd a phen.... 
Gelynion llym a........ 
Gelynion sydd o........ 
Gelynion taer sydd..... 
Gerubiaid, dewch....... 
Glynu wrthynt mae....* 
Gobaith a nerth in...... 
Gobaith f'enaid yw..... 
Gobeithia fenaid...... . 
Gobeithiaf yn y......... 
Gobeithio yn Nuw...... 
Gobeithiwch ynddo.... 
Gobeithiwch ynddo.... 
Gofidiau helaeth o...... 
Gofyniad nefoedd....... 
Gogoniant fyddo........ 
Gogoniant, gogoniant, ,, 
Gogwydd dy glust...... 
Goìch fi Oddi wrth..... 
Golchi’m henaid yn.... 
Golchi’r ddu gydwy.... 
Golchwyd Magdalen..,. 
Goleu a nerthol yw..... 
Goleua cin meddyliau.. 
Goleuni ac anfeidrol., .. 
Goleuni pur efengyl.... 
Goleuni'r nef fo'n ...... 
Golwg, Arglwydd....... 
Gorchfygodd Brenin,.., 
Gorchfygodd uffern.... 
Gorchudd ar dy........ 
Gorfoledd dwg i mi..... 
Gorphenwyd taln'n..... 
Gorphwysfa dawel...... 
Gorthrymder geir 0..... 
Goruwch yr holl........ 


742. . 


Gorwedd ar fy,......... 
Gosodaf hefyd byth,, 

Gosodaist derfyn, ..... . 
Gosodaist ti fy mwrdd., 
Gosod babell yn........ 
Graig yr oesoedd ynot.. 
Gras digonol a geir..... 
Gras fel moroedd..... oe 
Gras, gras, Yn gen...... 
Grawn sypiau yno...... 
Gronyn o’th hedd...... 
Grym fy nwydau. 
Gwaed dy groes........ 
Gwaed ’sgrifenodd...... 
Gwaed y taenelliad..... 
Gwaith hyfryd iawn.... 


Gwaith rhyfedd........ 
Gwaith y nefoedd...... 
Gwareder ni trwy...... 
Gwaredu’r saint........ 
Gwasgarn di’n gelynion. 
Gwasgara'r tew gymyl.. 
Gwasgara wedd....... . 


Gwasgara y cymylau.... 
Gwawrddydd, gwawr... 
Gwawria, gwawria...... 
Gwedd dy wyneb...... . 
Gwedd dy wyneb sy.... 
Gweddio'r wyf, och.... 

Gwelaf graig a’m...... . 
Gwolais 'chydig........ 
Gwel ar y croesbren.... 
Gwel'd dy gariad....... 
Gwel'd ieuanc un..... . 
Gweì'd gwael bechadur. 
Gwel draw fy........... 
Gwel'd yr hwn fu’n..... 


Gwel fenaid llesg...... 
Gwelir mai'r bedd...... 
Gwelir pobloedd lawer, , 
Gwelir teyrnas Iesu.... 
Gwel tu hwnti........ . 
Gwelwch yn nwylaw.... 
Gwel y truan, gwel..... 
Gwell ganddo na...... . 
Gwell na phleserau. . 


Gwell wyti'm.......... 


MYNEGAI 


Gwell yw na mil un,.... 
Gwell yw'th drugaredd, 
Gwena arnaf, D'wysog. . 
Gwisg fi â'r fant: ll... ... 
Gwlad dda heb wae..... 
Gwlad ddieithr......... 
Gwlad o d'wyllwch,.... 
Gwlad o heddweh...... 
Gwledd, gwledd....... . 
Gwledd ydyw hon...... 
Gwnaed concwest 
Gwnaed Duw gan...... 
Gwnaeth e'r ysturm.... 
Gwnaeth Iesu ber...... 
Gwnaeth Iesu gym..... 
Gwna f'enaid bach...... 
Gwna fi fel pren........ 
Gwna fi'n gyfoethog... 
Gwna fod d ogoniant, .. 
Gwna i mi wel'd....... . 
Gwna ni fel halen....... 
Gwna’r Arglwydd....... 
Gwnawd cyfamod....... 
Gwneir diwedd ar..... . 


Gwnes y dewis goreu, ,, 
Gwn mai rhinweddol. oe 
Gwrandawed di yr.. 
Gwrando 'nghwyn.. “* 
Gwregysa'th gleddyf... 
Gwrthddrych arall....., 
Gwrthgilio wnes,.,..., ‘ 
Gwybodaeth lesu....... 
Gwybydd lawen icuauc. 
Gwybyddwch ethol..... 
Gwybyddwch mai'r.... 
Gwych sain Fydd...... 
Gwyn 8 gwridog........ 
Gwyn & gwridog yw.... 
Gwyn a gwridog yw fy.. 
Gwyn fyd a drig........ 
Gwyn fyd ein clustiau.. 
Gwyn fyd gawn rodio... 
Gwyn fyd y dinas WN . 


Gwyn fyd yr hwn. ec ceee 
Gwyro yma, gŵyro,. 
743 


Gyda thi mi af trwy.... 
Gyrwch fii cithaf....... 
H 


Haeddiant Duwdod,.... 
Haeddiant genyf fi nid.. 
Hardd Iesu wyt........ 
Hardd lu'r merthyron.. 
Haul hyfryd yw........ 
Haul y Cyflawnder...... 
Heb euogrwydd du..... 
Heb gel, Pob llygad..... 
Heb gyfeiliorni ar...... 
Heb un pleser yn....... 
Heb werth nac.......... 
Hed fel meliten......... 
Hedd a chariad ar...... 
Hedd a chyfiawn...... oe 
Hedd ofewn yn........ 
Heddwch perffaith.., 
Hedd yw'r ffynon 
Heddyw'r wyf yn...... 
lIeddyw yw'r dydd..... 
Hen anghrist sydd...... 
Henffych i enw I€su.... 
Henffych lesu r...... ae 
Henffych i’r boreu...... 
Hiraethus wyfam...... 
Hir ddisgwyliais........ 
Hoffenwlfy............ 
Hoff gan aderyn to,..... 
Holl angyhon nef.. 
Holl allu Satan...... owe 
Holi bleserau maith.... 
Holl deyrnasoedd.. 

Holl donau’r môr....... 
Holl gynulleidfa........ 
Holl lafur Crist......... 
Hon fyth fydd ty... 
Hon yw dy ardd........ 
Hosana, Haleluwia, I'r.. 
Hosana, Haleluwia, Fe., 
Hosana! seiniwn....,.. 
Hwn Dduw a wnaeth... 
Hwn ydyw'r un &......, 
Hwn yn ein cys........ 
Hwn yw'r Oen ar.,..... 
Hwy dy hoen ar eee 


MYNEGAL 


Hwy gawsant wel'd, eoen 
Hwyl fy enaid 8yJ....... 
Hyd yma arweín,..,,,., 
Hyd yma ni ddych...... 
Hyd yma ym del........ 
Hyfryd lais efengyl..... 
Hyn fydd pan gas....... 
Hyn yw ’mbleser....... 
Hyn yw'm nefoedd... 


Iachawdwr dynolryw... 
Iachawdwriaeth rad.... 
Jachawdwriaeth ey...... 
Iach wyf pan fydd. 
Iaith i ddatguddio...... 
I anial pell y crwydr.... 
Iawn mwy o bwys...... 
1 bawb, daionus yw..... 
I bwy y bryniau oesol.. 
I Dad y trugareddau.... 
I dŷ'r Arglwydd...... ve 
I dŷ'r Arglwydd, y...... 
I enyn ynom nefol,,,.., 
Jesn a'i gyfiawnder..... 
Iesu, Cyfaill pechadur,, 
Iesu, cymer fi yn..... 
Iesu, difyrwch f'enaid... 
lesu, dyro dy gym...... 
Iesu eí hunan yw fy.... 
Iesu ei hunan yw fy nef. 
Iesu, eisoes.est â'm...., 
Iesu, estyn dy deyrn .. 
Iesu, fy Mhr ffwyd..... 
Iesu gollodd ddwy....., 
lesu, gwyddost fy...... 
Iesu, hawddgar......... 
Iesu, Iesu, 'rwyt........ 
Iesu, llawndeêr....,..... 
Iesu, 'Mrenin.......... 
Iesu, nid oes terfyn..... 
Iesu, rhedaf at dy...... 
Iesu rodd addewid...... 
Iesu sy'n fwy na'r...... 
Iesu, ti wyt ffynon...... 
Iesu, ti yw'm hunig..... 
Iesu yw difyrwch....... 
Iesu yw tegwch,,....... 


"sees 


44 


X fyny at fy Nuw....... 
ì fyny daeth o Edom... 


] lawr daw'r eilun...... 
l'm calon cnddiais...,, 
I mewn i'r porthladd... 
Impier hwynt i'w 
i'n calon rhoist........ 
I'r Arglwydd byth...... 
I'r Arglwydd cenwch.. 
I'r cyfryw rai mae’n.... 
«I'r efengyl mae'n ..... 
I'r gwan gan Satan...., 
I'r lan, o'r dyfnder. cease 


I'r nefoedd fry’r........ 


I'r rhai'n mae rhagor.. 
I'r sawl a gadwo........ 
I'r Tad, a'r Mab, a'r.... 
«I'r Tad, i'r Mab, a’r.... 
I'r ysbryd clwyfus. cee 
I Seion wych....°.... . 
Is nefoedd ni fu........ 
1 ti, O Dduw y gwe. m 

Iti, O Dduw y gwe. p.. 
I ti, O Dduw y perthyn 
l'th fraich mae grym... 


I'th Sanct dywed...... e 
I'w ddyddiau ef......,. 
LL, 

Llais hyfryd rhad..... . 
Llais un gorthrym...... 
Llais y durtur doed.... 
Llama fel hydd....... . 
Llawen ydwyt fod...... 
Llawenydd, bywyd..... 
Llawenydd yr holl... 

Llawn a llawen, iach... 
Llawn euogrwydd...... 
Llawn Haleluwia..... oe 


Liawn o ofid, llawn.... 
Lle bydda?i 'mhlith..., 
Lle cawn wel'd yr...... 
Lledant eu gwraidd.... 

Llefais â'm calon oll.... 
Llefasan/ drwy ym..... 


MYNEGAL 


1040 


Llef ddrylliedig........ 
Llef radlawn yw &...... 
Llefwch genadon Duw., 
Lle na bydd brad 
Lleoedd dyfnion,,.,.., 707 
Lle'r eistedd seintiau.. *873 
Llewyrcha i'n c’lonau.. 849 
Llewyrcha'th wyneb, ,., 
Llewyrcha'th wyneb..... 
Llewyrched pur oleuni. 
Lle y teyrnaso ben..... 
Llifed ffrwd y dyfr...... 
Lliw fy meìau sydd..., 
Llonyddodd lesu'r,.,., 
Llwch wyf fi, o’r....... 
Llwybrau bendith...... 
Llwybr cwbl grocs..... 
Llywodraeth faith y... 


Maddeuaist ganwaith, ee 
Maddeuant sy yma..... 
Maddeu fel y cyfeiliorn. 
Mae addewidion. ,...., 
Mae addewid nef....... 
Mae angeu a'r bedd.,., 
Mae angeu, ei hunan.. 
Mae angeu'r groes.. 

Mae angylion nef. ..... 
Mae angylion yn....... 
Mae ardderchowgrwydd 
Mae arnaf eisieu beun.. 
Mae arnaf eisien sel. .,, 
Mae Babilon yn crynu.. 
Mae baner Dirwest..... 
Mae bod yn fyw yn.... 
Mae briw y bicell...... 
Mae brodyr i mi..... WN 
Mae brodyr i mi........ 
Mae brodyr im ar...... 
Mae cariad yn ei....... 
Mae caru 'Mhrynwr.,., 
Mae cerbyd yr efengyl.. 
Mae clywed newydd.... 
Mae Crist a'i w’rad..... 
Mae Crist yn bob peth.. 
Mae cwmwl mawr o.... 
Maecyflawnder........ 


745 


Mae cyfyngder......... 
Mae cymaint yma...... 
Mae dafn bach o....... 
Mae deng myrddiwn... 
Mae digonedd cyflawn.. 
Mae djrmyg Crist...... 
Mae durtur yr efengyl.. 
Mae Duw anfeidrol..... 
Mae Duw yn lion’d..... 
Mae Duw yn maddeu.., 
Mae dy air yn abl...,.. 
Mae dydd at ddydd..... 
Mae dyddiau gridd..... 
Mae dyddiau'r Aifft.... 
Mae dydd y farn yn.... 
Mae dy enw mor ar.... 
Mae dyfnderoedd....... 
Mae dy gariad uwch... 
Mae dy lais yn rhoi.... 
Mae dy lwybrau cul.,,. 
Mae dy wedd yn........ 

.Ae efengyl gras yn.... 
Mae ef ei hun yn....... 
Mae eglwys Dduw fel... 
Mae egl. Uduw trwy.... 
Mae eiddigedd yn...... 
Mae ei ffyddlondeb..... 
Mae ei glustiau yn..... 
Mae ei glustiau yn..... 


Mae ei law aswy...... oe 
Mae enw Crist i........ 
Mae enw f'Anwylyd.... 


Mae enw'm Iôr fel...... 
Mae f'enaid i, fy. ...... 
Mae fy enaid yn........ 
Mae fy enaid yn,....... 
Mae fy nghalon am ehe, 
Mae fy nghalon am ym. 
Mae fy nghalon yn ehe.. 


fy meiau fel....... 
Mae fy mhecliod yn.... 


MYNEUAL 


Mae fy Mhriod......... 
Mae fy Mhrynwr....... 
Mae fy nerth i yn...... 
Mae fy Nuw yn fy...... 
Mae fy nwydau....... . 
Mae fy ofnau fel y...... 


Mae ffrydiau 'ngor .... 


Mae ffynon hyfryd..... 
Mae gelynion i mi ..... 
Mae gobaith f'enaid...., 
Mae golwg ar byrth.... 


Mae golwg arnat ti..... 
Mae grasusau pen,..,.. 
Mae gras yn rhyw...... 


Mae gwaed eì groes.... 
Mae gwobrwy yn yr.... 
Mae 'nghalon yn....... 
Mae 'nghyfeillion adre'. 
Mae 'nghyfeillion wedi, 
Mae 'ngolwg a'm....... 
Mae haeddiant fy..... . 
Mae haeddiant mawr... 
Mae haul a sêr y....... 
Mae heddyw*yn y...... 
Mae hiraeth arnaf am. . 
Mae hiraeth arnafam y 
Mae hiraeth pur vn.... 
Mae holl deganau’r..... 
Mae holl ddoethineb.... 
Mae hyfryd swn dy.... 
Mae hynod rinwedd.... 
Mae 'i addewidion...... 
Mae 'i angylion yn..... 
Mae ’i ddillad yn,...... 
Mae ’i ddoniau yn...... 
Mae 'i eiriau fel y...... 
Mae Iesu ei hun yn.... 
Mae Iesu Grist o’n..... 
Mae Iesu Grist yn Br... 
Mae Iesu Grist yn drys. 
Mae Iesu'n fawr ei..... 
Mae i mi elynion o..... 
Mae llais y durtur... .., 
Mae llais y nef........, 
Mae llais yn galw ...... 
Mae llawenydd yn...... 
Mae lleiaf loes Iachawd, 


746 


MYNEGAT,’ 


Mae lluoedd maith y. . 663 
Maelluoedd maith yn . 894 


Mae llwybr hyfryd..... 263 
Mae, mae Rhyw hir.... 464 
Mae, mae Yr amser.,,.. 887 


Mae'm beiau'n fawr.... 635 
Mae'm cydwybod...... , 287 
Mae meddwl am y...... 548 
Mae meddwl am yr..... 552 


Mae'm gofalon oll...... 715 
Mae'm golwg acw...... 376 
Mae'm hymdaith...... 801 
Mae mor bosibl........ 766 
Mae moroedd a........ 105 


Mae'm Prynwr ..... 193 
Mae'm rhedfa is y rhod 1020 
Mae 'mrodyr uwch.. 640 
Mae'm siwrnai yn y.. ... 8lT 
Mae mur y gwahan.... 413 
Mae myfyrio ar fy...... 909 
Mae myrddiwn orin.., 243 
Mae mynyd oedrych... 803 
Mae'n achub hyd .,.,, 226 
Mae'n awr Yn eistedd.. 884 
Mae'n brawd wedi gor.. 1026 
Mae'n brydini........ 415 
Mae'n decach yn ei..... 247 
Mae'n denu'm serch.... 586 
Mae'n eiriol fry o...... 604 
Mae'n eistedd ar....... 214 


Mae'n eistedd yn....... 917 
Mae nerth dy ras....... 588 
Mae'n fwy, mae'n....., 663 


Mae'n gofalu am fy.... 129 
Mae'n gysgod rhag...., 584 
Mae'n gysur meddwl... 881 
Mae'n hwn ryddhad i'r. 1012 
Mae'n hyfryd meddwl,. 881 
Mae'n llon'd y nefoedd, 118 
Mae'n meddalhau'r..., 468 
Mae'n para'n ffydd,.... 117 
Mae'n rhaid croeshoelio 1013 
Mae'n rhaid i'r........ 384 
Mae'n son am drysor... 946 
Maent hwy'n rhyfeddu. 880 
Mae'n traed yn awr.... 680 
Maent wedi anghofio’r.. 879 


Mae'n wridog, fe....... 
Mae'n wyn & gwridog, . 
Mae'n wyn, mae’n...., 
Mae 'nymuniadau.,.,,, 
Mae 'nymuniadau'n,,,. 
Mae odfaon yn......... 
Mae ofnau yn finteioedd 
Mae pawb o'r brodyr... 
Mae peraroglau’th...... 
Mae pererinion draw.. 
Mae pob dymuniad.... 
Mae prawf o’th......... 
Mae priodoliaethau..... 
Mae pyrth y nef o...... ; 
Mae'r anialwch wedi... 
Mae'r Archoffeiriad.... 
Mae'r Brenin ei........ 
Mae'r Brenin yn y..... 
Mae'r bryn yn uchel... 
Mae'r bwrdd yn........ 
Mae'r byd ac uffern.... 
Mae'r dydd yn dod...., 
Mae'r dydd yn nesau, ,. 
Mae'r dydd yn nesau, ,. 
Mae'r ddaear a'i boll.., 
Mae'r ddyled wedi, ,.. 
Mae'r efengyl wen...... 
Mae'r fancr fawr yn.... 
Mae'r fath feddyliau..,, 
Mae'r fynyd leiaf...... . 
Mae'r ffordd yn awr, 
Mae'r ffynon yn.. 

Mae'r Ganaan hyfryd.. 
Mae'r gwaed a redodd.. 
Mae'r gwyntoedd...... 
Mae'r hanl yn ddysg... 
Mae'r hen Iuddewon.,, 
Mae rhinwedd yu...... 
Mae'r holl greudigaeth, 
Mae rhyw ddirgelwch, 
Mae rhyfeddodau...... 
Mae rhyw foroedd...... 
Mae rhyw hiraeth,. ... 
Mae'r iachawriaeth fel.. 
Mae'r iachawd. rad, yn. 
Mae'r iachawd. rad mor 
Mae'r jubil dragwyddol 


Tâl 


Mae'r lle sanctaidd..... 
Mae'r mana wedi...... 
Mae'r moddion a’r..... 
Mae'r Oen fu ar...... 
Mae'r oriau maith.. 
Mae'r orsedd fawr...... 
Mae'r orsedd wen..... . 
Mae'r pomgranadau.... 
Mae swn y farn........ 
Mae'r tonau lawer..... 
Mae'r tywy!lwch yn.... 
Mae'r udgorn mawr ... 
Mae'r wledd yn........ 
Mae Salem heb ei...... 
Mae Satan ar fy........ 
Mae seintiau yn........ 
Mae Seion wan yn. a ee 


egwch d'wyneb... 
Mae torf aneirf......... 
Mae trysor sydd........ 
Mae tyrfa fawr heb..... 
Mae tywyll anial....... 
Mae’th drugareddau.... 
Mae'th drugareddau.... 
Mae'th gariad gwerth.. 
Mae udgorn Jubili., 
Mae un diwrnod yno.. 
Mae y cariad sy’n. 
Mae yma drugareddau.. 
Mae yma ernes......... 
Mae yma ffynon......,. 
Mae yn amlygu pe..... 
Mae ynddo drugaredd.. 
Mae ynddo ddwfn...... 
Mae ynddo hefyd......, 
Mae ynddo 'i hunan,.., 
Mae ynddo nerth......, 
Mae yn ei glwyfau,.... 
Mae yn ei heddwch..... 
Mae yn maddeu...... a. 
Mae yno Dri Pherson,, 
Mae yno gantorion..... 
Mae yno hedddyw...... 
Mae ynot foroedd..,.... 
Mae yr Iorddonen.. 

Mae ystormydd........ 


MYNEGAL 


Maith yw'r nos a....... 
Mananefol sy......... 
Marchog Iesu yn....... 
Marchog yn dy.. 
Marwolaeth fy Ngwared 
Marwolaeth im yw’r.... 
Marw wnaeth y gronyn 
Mawr ei enw'n ninas.,, 
Mawr, mawr Yw....... 
Mawr oedd Crist yn.... 
Mawr oed ! Iesu yn.. 
Mawr yw Iesu yn..... os 
Meddianodd cf â'i...,.. 
Megys ei ddilled y..,.. 
Melusach nag yw’r..... 
Melusach ty fy........ 
Melus fel diliau........ 
Melus fel mana......... 
Melus yw dydd y...... 
Melldithied Ebal....... 
Mellt, taranau, mwg.... 
Mewn anial dyrys...... 
Mewn anialwch 'rwyf... 
Mewn bywyd mae...... 
Mewn cariad gwisg.... 
Mewn cariad, Iesu..... 
Mewn cnawd i'n....... 
Mewn gwaith gwe...... 
Mewn hydcr ffydd...... 
Mewn rhyw aníalwch... 
Mewn rhyw byder...... 
Mewn trallod at........ 
'Mhen oesoedd rif y.... 
Mi af heibio i’r...... ee 
Mi af trwy fy ddin. Y” 
Mi af trwy'r y cystudd. ee 
Mi af trwy'r Iorddonen, 
Mi af yn mlaen er...... 
Mi af yn mlaen er...... 
Mi af yn mlaen yn...... 
Mi a'i gwaredaf ef...... 
Mi a’ i maes o blith.... 
Mi anturiaf, rhaid..... 
Mi a'th fawrygaf di..... 
Mi bellach goda'i....... 
Mi brofais Dduw yn,. 


820 | Mi bwysaf ar eì afr... 
748 


Mi bwysaf atat eto...... 
Mi dafla ’maich........ 
Mi debygaf clywaf ..... 
Mi debygwn gwela'.... 
Mi deithiais ran o’r.... 
Mi deithia'n ddifyr.... 
Mi dora'r clymau oll... 
Mi dreuliaf oriau...... 
Mi dynaf o hyd, er..... 
Mi dde's yma i'r....... 
Mi ddiffygiais deithio.. 
Mi ddisgwyliaf, doed... 
Mi ddisgwyliaf yno’.... 
Mi ddof at ei fwrdd.... 
Mi ddof yn hyf i ben... 
Mi ddringa’ i’r lan..... 
Mi ddringais greigiau.. 
Mi ddringa’r creigiau... 
Mi ddymunwn wel’d.. 
Mi edrychafari.. ..... 
_Mi es trwy afonydd..... 
Mi feddyliaf fod y...... 
Mi feddyliais cawn..... 
Mi feddyliais yn y...... 
Mi feddylia'th fod...... 
Mi flinais fod mewn.... 
Mi foria’n nerth addew. 
Mi fyddaf fry, O!..... . 
Mi fyddaf lawen........ 
Mi gaf deimlo. ......... 
Mi gaf fod o flaen...... 
Mi gaf fy nghorff....... 
Mi gaf fyw ar ryfedd... 
Mi gaf glywed cydsain.. 
Mi gaf goncwest........ 
Mi gaf yno garu 8..... . 
Mi gaf yno wel'd a..... 
Mi gaf yno yfed cariad.. 
Mi gaf yn y wlad.....,. 
Mi gana’ am waed...... 
Mi ganaf byth am...... 
Mi ganaf tra fo..... yy 
Mi garaf f' Anwylyd o.. 
Mi garaf fy Anwylyd... 
Mi ge's arwyddion, .... 
Mi ge's y Ffrynd....... 
Mi glywaf lais mer...... 


MYNEGAI. 


| Mi glywa’i lef pan...... 


Mi glywais gynt fod.... 
Mi glywa’r haul, a’r.... 
Mi godais i fyny fy...., 
Mi gofiaf eiriau'm...... 
Mi gredaf eto'n hy..... 
Mi gysgaf hîn yn...... 
Mi haeddais fod yn.... 
Mil mwy oedd eich..... 
Mil o filoedd, myrdd... 
Mil sy'n dysgwyl....... 
Mi lyna’n dawel........ 
Minau ar y mur........ 

Minau a weli ’mh...... 
Minau bellach a. ” 
Minau bellach o'r.. ano 
Minau bellach orfoledd. 
Minau bryfyn gwael.... 
Minau ddof i'r....... . 

Minau gaf fod yn...... 
Minau gerddaf......... 
Minau godaf tuag...... 
Minau gredaf yn,...... 
Minau gwnaf yn...... oe 
Minau mewn myf,..... 
Minau'n ddyfal........ 
Minau'r ywaela’o...... 
Minau'r noeth a'r.. 
Minau rois fy holl...... 
Minau weithian’n...... 


Mi nesaf atat eto'n nes, 

Mi nis gallaf wneyd.... 
Mi olchaf fy nwylaw.... 
Mi orfoleddaf draw..... 
Mi orphwysa' f'enaid... 
Mi rof fymddiried..... 
Mi rof fy meiau o'r..... 
Miroffynwylaw....... 
Mirof ffarweli bob.... 
Mi rown fydoedd....... 
Mi rown y byd ac...... 
Mi waeddaf yu y....... 
Mi welaf draw o bell.... 
Mi welaf dyrfa dra...... 


878 


Mi welaf fyrdd dan.....e 630 


Mi welaf fyrdd yr...... 


749 


876 





MYNEGAL 


Mi welafle mewn...... 222 
" Mi welaf ffynon lawn... 954 
Mi welaf lu anfeidrol... 605 
Mi welaf oleu'r haul.... 818 
Mi welaf wiad uwch.... 868 
Mi welaf yn eí fywyd... 428 
Mi welais wedd dy..... 112 
Mi wela'n awr yn...... 1651 
Mi wela'n codi’r........ 899 
Mi wela'r cwmwl du.... 818 
Mi- welaf fy nghar...... 257 
Mi wn fod fy Mhrynwr. 339 
Mi wn i Grist, mi...... 253 
Mi wn mai 'meiau...... 809 
Mi wn pe cawn....... . 574 
Mi wn y dwg fli....... 574 
Mi wn yn awr pwy..... 530 
Mi wyraf weithiau...... 595 
Mi yfaf dd@r y........ 376 
Mi ymddigrifwn yn.... 590 
Mi ymddiriedaf yn..... 358 
Mi ymddiriedais...... . ôl 
Mi ymddiriedais ynot.. 23 
Mi ymddiriedais ynot.. 49 
Mi ymhyfrydaf yn...... 23 


Mi yn dy nawdd a...... 8 
'Mofyn am orphwys..., 
Molant ei enw ef....... 
Molianaf byth yr....... 
Molianant enw'r....... 
Molianu'r Arglwydd.... 
Molienwch Dduw...... 
Molwch chwi Dduw.... 
Molwch Dduw yn...... 
Molwch yr Argwydd.... 
Molwch yr Argl. can's., 
Molwch yr Arglwydd o'r 
Mor anobeithiol....... . 199 
Mor beraidd i’r........ 219 
Mor brydferth ar fyn... 1033 
Mor brydferth yw...... 1015 
Mor deg yw'th bebyll... 
Mor ddedwydd yw..... 
Mor ee Yw'r..... (eo 

or grenion yw fy..... 
Mor gu, O Arglwydd, “ 
Mor hyfryd cael un.... 


Mor ogoneddus yw..... 1015 
Môr sydd ynot o....... 
Mor werthfawr yw.. ... 
Mur y gwahan dros.... 
Mwy, mwy Yw......... 
Mwy na therfysger..... 
Mwynhad o'i ras....... 
Mwy yw d/eiriau ar.... 
Myfi aberthaf i dy...... 
Myfi anturiaf mwy..... 
Myfi anturia'n awr..... 
Myfi gaf yno'n dawel... 
Myfi 'r hwn wyf Alpha. 
Myfl 'r pechadur....... 
Myfi yw'r Adgyfodiad.. 
Myfyrio am fyn'd..... . 
Myfyrdod am Gyfryng.. 
Myfyrio fod fy hyfryd.. 
Myn barch, ac idd ei... 
Myn'd a wnaf dan...... 
Mynegaf finau........ . 
Mynegant am y 
Mynyddoedd, bryniau.. 
Myrddiynau maith..... 
Myrddiynau o frodyr... 
Myrdd o fy mrodyr. eee 


Na alw mo’nof ger...... 
Na bo gwrthwyneb..... 
Na bo na phoenau...... 
Nac aed o’th gof dy.... 
Nac esgeulusa fl...... ee 
Na'd fi adeiladu'n...... 
Na’d fi ar aswy nac,.... 
Na'd fi daflu golwg, ... 
Na'd fi foddloni ar...... 
Na'd fi, lesu, fyn’d..... 
Na'd fi ymddiried..... e 
Na'd fod genyf ond..... 
Na'd i mi garu mwy.... 
Na'd i'r cenllysg i fy.... 
Na'd i'r gwyntoedd,... 
Na ddigalonwn, er...... 
Na ddoed gwael...... oe 
Na enwer enw neb,.,.. 
Na flined f'enaid......, 
‘Na foed fy mywyd...... 


750 


MYNEGAT, 


Na foed gan un per..... 916 | Nid digon gair, na..,... 
Na foed im feddwl...... 179 | Nid dim tywyll........ 
Na foed i'm henaid..... 189 | Nid fy ngoncwest...... 
Na foed un dyn is...... 321 | Nid fy llafur, nid fy.... 
Na fydded i'r llifeir,,.. l10 | Nid fynefywary...... 
Na fyddwn anobeithiol, 841 | Nid gallu angylion..... 
Na gwobr, na rhodd.... 9 | Nid ini, Arglwydd. ... 
Na lawenhewch, an...,. 546 | Nid llygad wel, na...... 


Na lwfrhaed ein....... . 471) Nid myfi sydd yn...... 
Na phall fy nghais,..... 565 | Nid oedd dim 0........ 
Na roddwch flodau'ch., 1052 | Nid oedd ond dy....... 
Na soniwch am un..... 112 | Nid oedd ond gwaed, ,.. 
Na thro dy wyneb...... 582] Nid oes aberth oun.,,, 
'Nawr ar ei fwrdd...... 170] Nid oes A ddeilfy...... 
'Nawr boddlawn....... 106) Nid oes angel, nid...... 
'Nawr, Brenin y bren... 169 | Nid oes arnaffaich,.... 


'Nawr mi glywa'r...... 914 | Nid oes a ylch fy enaid, 
'Nawr 'rwy'n darfod.... 778 | Nid oes dim erioed..... 
'Nawr 'rwy'n gwel’d.... 785 | Nid oes dim o dan...... 


'Nawr 'rwy'n gwel'd yr. 897 | Nid oes draw gyfer.,... 
'Nawr wrth gofio’r..... 671 | Nid oes drwg cael,..... 
Neb is nef ond ti....... T19 | Nid oes ddofa fy... .... 
Nef yw i'm henaid,..... 547 | Nid oes eisien un...... 
Nef yw meddiant yr.... 903 | Nid oes elyn is y....... 
Neidia’r mynydd....... 76 | Nid oes enw 'mhlith..,, 
Nerthaist dy blant...... 518 | Nid oes fynyd fach..... 
. Nerth i dreulio'r Sab... 1016 | Nid oes, fy Arglwydd .. 
Nerth os caf mi....,... 282 | Nid oes ffynon......... 
Newyddion braf a....., 162 | Nid oes genyf ddim.... 


Newyddion daer....... 966 | Nid oes geny’ ond...... 
Newydd mawr &........ 835 | Nid oes gofid, nid...... 
Ni all Amalec na....... 720 | Nid oes wrthddrych.... 
Ni all dim o'r storom... 786 | Nid oes na haul, na.... 
Niall fy meiau, a...... 885 | Nid oes, Nifu, ni...... 
Niallrhaid, ac ni...... 291 | Nid oes ond f'Arglwydd 
Ni all ympryd trist..... 697 | Nid oes ond fy ngh..... 
- Niatal dim o'r mor,,.. 650 | Nid oes ond gweled..... 
Ni awn fel hyn yn...... 880 | Nid oes pleser, nid..... 
Ni chaiff fod eisieu..... 211 | Nid oes terfyn ar fy.... 
Ni chaiff y dyfroedd..,., 636 | Nid oes terfyn ar flyn... 
Ni cheisiaf loches...... 164 | Nid oes terfyn fyth..... 
Ni cheisiai'n wyneb,... 956 | Nid oes, Trwy........ ee 
Ni chiliais rhag dy..... 81 | Nid oes un gwrth...... 
Ni chlywir dim o’ch.... 415 | Nid oes unman i..,.... 
Ni chcllwyd gwaed..... 264 | Nid oes yno ddim...... 
Nid all moroedd.,...... 295 | Nid oes yno ddiwedd... 
Nid all Satan a'i.,...... 519 | Nid ccs yno gofio...... 


751 





Nid ofnaf ing, na....... 
Nid ofni rhay dych..... 
Nid o’r ddaear mae.... 
Nid wyf deilwng........ 
Nid wyf ond gwan...... 
Nid wy'n caru fy....... 
Nid wy'n ceisio gan.... 
Nid wy'n haeddu..... . 
Nid wy'n ofni tir....... 
Nid yw dyn ond fel.... 
Nid yw fy nyddiau..... 
Nid yw 'ngweddi...... . 
Nid yw harddwch....., 
Nid yw hardd wrth..... 
Nid yw hwn ond....... 
Nid yw hyfrydwch..... 
Nid yw'r blinderau, .... 
Nid yw'r ddaear a’i.... 
Nid yw'r haul a'i...... 
Nid yw trysorau........ 
Nid yw y ddaear........ 
Ni ddaw cwmwl...,..., 
Ni ddaw 'nghyfeillion,, 
Ni ddaw'r llygad ....... 
Ni ddiffydd lin fo'n.... 
Ni ddown yn mlaen.... 
Ni edrychaf ar ddim.... 
Ni edrych IOr ar... ..... 
Ni feddaf ar y ddaear... 
Ni feddaf ffrynd........ 


Ni fedd angylion. ..... - 


Ni fedd y dwyrain...... 
Ni feddyliais fod fy.... 
Ni fethodd gweddi...... 
Ni fuasai genyf obaith.. 
Ni fu trugaredd........ 
Ni fyddaibywyd....... 
Ni ganwn am gariad..,, 
Ni gawn wel'd a'i...... 
Ni gawn yn fuan....... 
Ni gawn yno wel'd..... 
Ni newid ddim er...... 
Ni phery ddim yn...... 
Ni phery'r byd a’i.... , 
Ni raid esgyn fry....... 
Ni redwn yn wrol ..,.. 


Ni saif y gelyn mwy.. ., 


MYNEGA 


Ni saif ynfydion 0....,, 
Nis blinwn ganu....... 
Nis dichon byd a’i...... 
Nis gadawa i'r sillaf.... 
Nis gallaf dd’wedyd.... 
Nis gall angylion nef..,. 
Nis gall angylion pur... 
Nis gallai gwaed yr..... 
Nis gallai'r holl for..... 


Nis gall dychryn,....... 


Nis gall dysg, ac........ 
Nis gall dysgedigion.... 
Nis gall einioes, nis.... 
Nis gall f'enaid, er,.... 
Nis gall holl hyfryd.... 
Nis gall hwnw sy’n..... 
Nis gall meithder..... 

Nis gallodd angeu. .... 
Nis oedwn mwy nes..., 
Nis teimlodd neb...... 
Ni thal im gyfadde'.... 
Ni thâl pleserau’r...... 
Ni theimlir yno un..... 
Ni thraethir maint..... 
Ni thrig awelon........ 
Ni throf fy wyneb...... 
Ni welaf wrthddrych... 
Ni welir un yn llesg... 
Ni welo 'd llygad.,..... 
Ni welwn ben ein...... 
Ni welwn ein caru...... 
Ni welwn ein henwau.. 
Ni welwn faddeuant.... 
Ni welwn yn amlwg.... 
Ni wnaed yr enaid...... 
Noddfa arall nid........ 
Noddfa pechadur.... . 
'Nol cyfeiliorni &r...... 
'Nol edrych ar ol....... 
'Nol gorphen ar ei...... 
'Nol marw Brenin...... 
"Nol rhoddi'n.......... 
'Nol teimlo archoll,...... 
'Nol tirio yn fach... ee 


O addfwyn Iesu! gad... 
O addfwyn Iesu l rhoi. 


752 





agor fy llygaid i.... 
angeu, pa le mae... 
angeu pur y groes.. 
anghrediniaeth..,., 
am dreiddio i’r..... 
am dynu o'r anial., 
am ffydd i ffoi at.... 
am gael ffyddi..... 
am gael golwg hoff.. 
am gacl treulio..... 
am grefydd wirion.. 
am nerth i dreulio.. 
am yfed yma....... 
anfeidrol berffaith.. 
anfeidrol rym y.... 
anfon di yr Ysbryd, 
O! anialwch maith.... 
O! annherfynol fôr..., 
O Arglwydd! amled.... 
O Arglwydd! awdwr.... 
O Arglwydd! cofia am.. 
O Arglwydd) cofia’th,.. 
O Arglwydd! cyfod i... 
O Arglwydd da, argraff, 
O Arglwydd! dena'm .. 
O Arglwydd! dwed i.. 

O Arglwydd | dy drugar 
O Arglwy d! dyro i ni.. 
O Arglwydd! dysgim.. 
O Argl. Dduw! bydd.., 
O Argl, Dduw] bywha.. 
O Argi. Dduw! rhag.. 

O Argl. Dduw! rhwn.. 
O! Argl. Dduw y llu.. 

O Arglwydd! ein lor. wee 
O Argiwydd! ein Tor... . 
O Arglwydd! erglyw... 

O Arglwydd! fy Mhr. . - 
O Arglwydd! gad im... 
O Arglwydd ì galw.. .. 
O Arglwydd gosod.... 
O Arglwydd, Llywydd. 
O Arglwydd! na cher., 

O Arglwydd! pa fath.. 

O Arglwydd! rho i mi... 
O Arglwydd! 'r hwn..,, 
O Arglwydd! tyr'd i. we 


oooo02000000000C0O 


MYNEGAL 


108 
230 
532 
353 


O Arglwydd! tyr'd 1.... 
O Arglwydd! wrthym.. 
Olaros yma .......... 
Ol arwain fy enaid..... 
O bellder tragwyddol... 
O bell mi wela......... 
O beth i'r llall cyrwydr. 
O bob enw yn mhil..... 


! Brophwyd mawr.. 

! Brynwr mawr...... 
! brysia Arglwydd.... 
! brysia, fenaid...... 
! cau fy llygaid....... 
! cenwch fawl i’r..... 
| cesglwch ataf fi.... 
! cofia fi ger bron.... 
Î cofia fl pan bwy’n... 
! cofia'th hedd rai.... 
! cofia'th wael........ 
| 

! 

| 

! 


cred, O! cred..... oe 
cwyd fi o’r pydew.... 


e2ooooobcooooooôoo 


Och'neidiau'r groes.... 
Och! pwy a roddai..... 
O! chwiliwn gyrau..... 
O! chwiliwn yr Ysgryth 
O! dangos d'allu, . 
O! dangos im fy....... 
O! dal fi, r’wyf heb.... 
O dan d'adenydd,...... 
O! darfydded imi...... 
! deffro, deffro, ...... 

deffro, gwel, fy. 


Î 

! deffro'n foreu.,..... 
! dena'm serch. ..... 
! deued iachawdwr.,, 
Î deuwch bawb i'r.... 
1 deuwch, O! deuwch 
O! dewch a gwelwch... 
O! dewch a phrynweh.. 
O! dewch Ìeuenctyd..., 


O 
O 
o 
o 
o 
O 
o 


753 


cofiwch eich Creawd 1055 


616 


1017 


O1 dowch i'r dyfroedd.. 
O! diolch am Gyf...... 
Ol dirwynwch...... 
Ol distawa ! nghalon... 
o ! distewch, gyn..... 
O! dorf i dorf, o gad i. 
OI dowch a chanwn.. oe 
Ol dowch yn mlaen.... 
O! down yn unfryd.... 
O! dragwyddol iach.. .. 
Ol drigfan deg......... 


I dyma'r ddyfais. oes 
! dyrchafa'm henaid., 
! ddedwydd ddydd... 
$ ddedwydd nefol.... 


OJ ddinas Duw pres.... 
Oddi wrthyf fi yn.. 
Oddi wrthyf rhed.. 
O Dduw! dod i'mi...., 
O Dduw ! mor rhy...... 
O Dduw | na ddyrvu..... 
O Dduw! pa dduw..... 
O Dduw rho.im dy..... 
O Dduw y lluoedd!.... 
O! Ddwyfol anorchfyg.. 
O ddydd i ddydd....... 
O ddydd i ddydd, o awr 
O! ddyfnder diwaelod, , 
O! ddyfnderoedd iach.. 
O ddyfnderoedd O!.... 
O ddyfnder! pwy...,.. 
O! edrych arnaf...... oe 
O! edrych rhwng y.. 
O! enw anwyl iawn. 

O! enw ardderdhocaf.. . 
Oes, oes, Mae rhin y... 
O! estyn eto ibarhau,, 
O! ewch i'w byrth...... 
O! fanna pur o ddwy... 
O! feiau mawr, beth., 

O f'enaid! edrych arno. 
O f'ensid ! gwel addas, , 


MYNEGAL 


O fenaid! gwel fath.... 
O fenaid! hed i'r lan... 
O f'enaid! moria’n..... 
O f'enaid ! nac anghof.. 
o! fendith heb ddim... 
Ofer iawn mae'r nef..,. 


Ofer i mi wel’d........ . 
O fewn Caersalem...... 
O fewn dv babell....... 
O fewn dy gaerau...... 


O fewn igloriau..... , 
O fewn i’r anial........ 
O fewn i'r wlad........ 
O filwyr ieuanc dewch.. 
Oflaen fy llygaid....... 
O flaen y drugareddfa, 
O flaen y faingc........ 
Ofnadwy ydwyt ti...... 
Ofni ddoe, ac ofni..... 

Ofni'r wyf, ac eto...... 
Ofni'r wyf na ches..... 
Ofn yr Arglwydd sydd.. 
O! foreuddydd ded..... 
O! foreuddydd y. 


! gariad hob ei gym.. 


69 | O! foroedd o ddoethin.. 
40 | O! Frenin mawr tra... 
54 | O fryniau Caersalem.... 
1028 | Ofryn i fryn, o banti., 
56 | O! Fugail doeth yr..... 
976 | O! Fugail Israel, dwg.. 
224| Ofy enaid! cod dy..... 
1025 | O! fy enaid, gorfoledd.. 
141| Ol fy enaid gwan...... 
293 | O fy Iachawdwr!l....... 
287 | O fy Iesu bendigedig... 
141| Ofy Iesu! 'Mhriod.... 
589 | O! fyrddiwn ryfedd.... 
621 | O! ffynon fawr ei...... 
262 | O! ffynon fawr o, .... oe 
228 | O! ffynon trugaredd..,. 
424 | Ol gad i mi profi a..... 
_ 28 | O! gad im ffoi i’r...... 
66 | Ol gad i mi yn fuan.. 
585 | O! gad im mewn tang.. 
163 | O Galfaria maefy...... 
180 ol gariad anorchfygol,. 
54 


a] 








! dowch yn llu ienenc 
! gariad, o anfeidrol, 
gariad! O gariad!.... 
gariud uchaf fu. .. ... 
golch fi beunydd.... 
groesaw! groesaw.... 
groesi groes, o don... 


on out 


! 

Ŷ 

! 

! gwna ímî brofì. .... 
! gwnaimi wylio.... 
! gwrando weddi'r. 

! gwynen byd y... ... 
! gyfiawnder pur....., 
! gyr dy oleu. ........ 
! haeddiant annher... 
| 


aeosooceooooooo0c00oooo 


O hyfryd dawel, nefol, 
1 hyfryd ddedwydd... 
hyfryd foreu........ 
iachawdwr. fawr.... 
iachawdwr. gadarn.. 
Iachawdwr pechur., 
J Fesu byw, Iach...... 


O Iesu ! fy Eiriolwr.... 
O Iesu gwiw! golch.... 
O Iesu gwiw? gwyn.... 
O Iesu mawr | rho...... 
O Iesti mawr! y........ 
O Iesu! Dwy 
O! Iesu'r Archoffeiriad, 
Ol Iesu'r Brenin....... 
O'i gysegr rhoed i... 
O'i ystlys bur yn....... 


MYNEGAI. 


1053 | Ol luoedd uffern....... 
543 | O! llanwed iachaw..... 
O llefara! addfwyn..... 
Oll o'm*mewn nid...... 
O! maddeu ’maia..... 
Ol melus yw'r......... 
O'm genau na ddwg.. 
O! molwch enw'r...... 
O! molwch yr Argl.. 
O! mor hyfryd yw'r... ee 
O'm pen i'm traed..... 
O'm pen i'm tr, 'rwy'n. 
O!naallwn garu'r,,.., 
O! na allwn godi'm.... 
O! naallwn inau'r,.... 
O ! na allwn rodio...... 
Ol na allwn roddi..... 
Ol na bai cystudd...... 
Ot na ba'i fy mhen yn.. 
O! na bai rhyw..... eee 
O! na byddai oríau.... 
O! nac ymguddia..... . 
O! na chawn ddiolch... 
O! na chawn bellach... 


! na chlywn yr...... 
! nad fi, Arglwydd.. 
!na’d i mi gwymp.. 

I na ddoi dydd yr... 
!na ddoi'r amser... 
! na fedrwn yno...... 
! na foed ardal....... 
! na foed tafod........ 
! 
! 
! 


O! na welwn ddydd.. 
O ! na welwn gopa.. 
O! nefol awel chwyth... 
On’ chaf fywyd 


Ond Crist y nefol..... . 
Ond dyn yn enwedig... 
Ond ei holl serch ef.... 


755 


Ond gweled 'rym.... es 
Ond gwiedd Sydd...... 
Ond llawenydd fel...... 
Ond mae'r am8er...... 
Ond mi gaf ogoniant. ... 
Ond mwy na'm boll,... 
Ond mwy na'r ben..... 
On'd oes ganddo..... . 
Ond os absenol........ 
Ond os troi di dy...... 
Ond pan y gwelaf...... 
O! nefol addfwyn...... 
O! nertha fenaid...... 
O! nertha finau f....... 
O nerth i nerth, o daith 
Oni wna Barnydd...... 
Ol pa bryd caf......... 
O! paid â mi, gad... coe. 
O! pa'm nas caf fl...... 
pa'm yr wyt, fy..... 
par yn ffyddlon “ao 
p'le mae'r manna, 
profwch, gwelwch... 
pwy Ymgudd....... 
pwy yw hon........ 
O! ras didrai, dider ... 
O'r diwedd daeth yr.... 
O'r dyfnder du i'r...... 
O'r dyfnder esgyn...... 
O'r dyfnder gelwais.... 
O'r dywyll wlad pan.... 
O'r enwau oll &...... .. 
O'r Ganaan byfrvd..... 
O'r Graig y mae'n...... 
O'r iachawdwriseth.... 
O! rhedwn bawb yr.... 
O'r holl fendithion..... 
O'r holl gadwedig...... 
Ol rhwyga'r cwmwl.,.. 


oooooo 


! 
| 
! 
! 
{ 
! 


Ol rhwyga'r ttW....... | 


O! rhwyma fi wrth..... 
O'r nef fe ddaeth....... 
O'r nef mi glywais... , 

O'r nefoedd fry yr...... 
O! Rosyn Saron........ 
O'r trysorau anchwil... 
O! ryfedd ddoethineb, . 


MYNEGAI. 


1025 
103 


Oo! ryfedd gariad..... ee 
Os agori im dy......... 
O! Salem, fy anwyl.... 
Os am bechod y’th..... 
O! sancteiddia fenaid.. 
Os ar wely rhaid fy..... 
Os boreu godi, o8...... 
Os bydd dy galon...... 
Os caf, bechadur....... 
Os caf fi'th garu........ 
Os claf, Os gwan, Os.... 
Os collaf wedd ei....... 
Os crwydrais fel........ 
Os cyfyd gwynt........ 
Os dangosi'n eglur..... 
Os daw cydwybod...... 
Os daw gw'adwydd..... 
Os daw y gyfraith cen 
Os dilyni chwantau.... 
Os disgyni, addfwyn. .., 
Os dof fi trwy'r anial... 
Os edrych wnaf i'r...... 
Os fy rhwydau oll #.... 
Os gâd fy anwyl. ...... 
Os gofyn neb sydd.. 

Ol ’egrifena’n eglur.... ee 
Os gwaredir fi o'm...... 
Os gwelir fi, bechadur, , 
Os gwrthyd fì fy........ 
Os haul cylch wybr.... 
Os-hoeliwydefun,. .. 
O Seion fryn y dacth... 
Os llaesu'n awr y...... 
Os melus oedd dech.... 
Os na chaf dy gym..... 
Os pell yw’r dwyrain... 
Os rhaid cyfarfod...... 
Os rhaid dwyn y....... 
Os rhaid goddef ar..... 
Os rhaid wynebu'r..... 
Os rhaid yfed dyfroedd. 
Os rhaid ymdrechu.... 
Os Satan, neu gyd...... 
Os tonau gawn â....... 
Os trefnodd siomi...... 
Os tua'r ochr dde...... 
Os wyt heb rym Î ee oe 


756 


Os ydwyf wael fy....... 
Os ydyw, rhai seintiau.. 
Os ydyw'r Oen fu ..... 
Os yw'n gofidiau yn.. 
Os yw tegwch d'wyneb. 
O tor fy llyffetheiriau., 
O! trugarha; can's. .... 
O! tyn Y gorchudd..... 
Oltyr'darfrys........ 
! tyr'd i ben, dded.... 

tyr’d i’th ardd...... 

tyred, addfwyn..... 

tyred, Arglwydd.... 


| 

1 

! 

! . 
gred Awdwr...... 
It 

! 

! 

l 


tyred, Iôr tragwydd. 
tyred, y gogledd.. 

O! tyred, Ysbryd...... 
O1 tywallt hwn i’m.... 
O'th flaen di, Arglwydd 
O'th fiaen, O Dduw!... 
O'th nawdd, oddi...... 
O'th nawdd y daw y.... 
O'th ras tosturia. .. 
O! uchder heb ei...... 
O wir Ddyddanydd...: 
O wir frys i'r 


O! ynfydrwydd........ 
O! Ysbryd Glan, i'n.... 
O! Ysbryd pur nef..... 
OJ Ysbryd pur sanct... 


Pa aberth roddir......, 
Pa beth all mwyach.... 
Pa beth a wnaf fi. 
Pa beth yw dyn?....... 
Pa beth yw dyn ít i'w... 
Pa beth yw Gyt Lee 
Pa bryd caf deimlo.. 

Pa bryd caf deimlo’ Tr. 

Pabrydycaflân...... 
Pa bryd daw'r dydd. wee 
Pa bryd gwasgara'r.... 


coooeooo8ooo 


224 


MYNEGAI. 


Pa bryd y ffy cymylau.. 
Pa dafod, nen pa.....,. 
Pa ddawn sydd yn yne . 
Pa ddrwg wna'r....... 
Pa dduw yn mhlith.... 
Pa fath uchder rhed... 

Pa feddwl, pa 'madrodd 
Pa feddyliau uwch..... 
Pa fodd am hyn nas.... 
Pa fodd, fy enaid ...... 
Pa fodd, O Dduw!l...... 
Pa fodd y meiddiaf..... 
Pa fwyaf gawn o...... os 
Pa gyfnewidiadau.,.... 
Pa yyuwit a pha....... 
Pa ham caiff nwyd..... 
Pa ham gofala’mn....... 
Pa ham y ciliwch oe ee 
Pa ham y dest o’r...... 
Pa ham yr ofna’ mi. eau 
Pa ham y trof yn..... 
Pa hyd, fy Arglwydd.. 
Paid ag ofni, ber......, 
Paid a'm gado yn....., 
Paid, fy enaid gwan.... 
Paledechreuaf.... ... 
Pa le, pa fodd, dechren. 
Pa le Y gwnaffy.. 
Palmentwch y br if..... 
Pa'm Arglwydd........ 
Pa'm caiff hwnw.. 
Pa'm caraí'r byd..... ee 
Pa'm mae'm liygaid.... 
Pa'm? oni throidi..... 
Pa mor ddwyfol, pa.... 
Pa'm ? pwy, O Dduw!.. 
Pa'm yr ofna'm henaid. 
Pa'm 'rwy'n 'mofyn.,., 
Pa'm 'rwy'n chwuar..... 
Pa'm ’rwyt, fy Nuw.... 
Pa'm 'r ymrafael trist.. 
Pa'm y caiff bwystfilod. 
Pa'm y disgwyliwn.... 
Pa'm y geilw'n Brenin. 
Pa'm yr ofna'i........, 
Pan adeilader Seion.... 
Pan af i dref i'r. 


757 


MYNEGAI, 


Dan aliwyf gredu....... 106 | Pan gofiont drachefn... 
Pau aller briwio.,...... 105 | Pan gofiont eu dydd.... 
Pan ar ddiffygio......., 831 | Pan grymodd Iesu..,.. 
Pan ballo ffafr pawb.... 116 | Pan gwelwyf fhun,..,, 
Pan b'och di yu........ 681 | Pan hoehwyd Iesu...., 
Pau boeuogrwydd..... 642 | Pan losgo'r ddaear...., 
Pan bo glaswellt....... 910 | Pan oedd euogrwydd.., 
Pan bo mynyddau...... 988| Panoedd euog heb..., 
Pan bo'r Ilygaid........ 855 | Pan oedd fy ngobaith... 
Pan bwyf dan y ....... 832 | Pan oedd gelynion..... 
Pan bwyf yn wan...... 106 | Pan oedd uffern........ 


Pan bwy'n med iwl.... 1062 


Pan bwy'n myned...... 
Pan bwy'n profi.,...... 
Pau bwy'n sengn...... 
Pan byddo awyr glir... 
Pan byddo f'Arglwydd. 
Pan byddo'm ni yn..., 
Pan byddo'n cuddio, ... 
Pan byddwy'n.......,. 
Pan caffwyf weì'd v.... 
Pan clywo'r Indiaid..., 
Pan collo gwellt y...... 
Pan denir fi o’r........ 
Pan ‘'drychwy’ i’r...... 
Pan ddaeth Israel ..... 
Pan ddaeth y Mab...... 
Pan ddarffo enwau .... 
Pan ddaw holl demtas,, 
Pan ddeloangeu yn..., 
Pan ddelo drvgau...... 
Pan ddelo'r saint...... 
Pan ddel y gyfyng...... 
Pan ddel yr adgyfodiad. 
Pan ddyger adref,...., 
Pan ddysgwyf 'nabod., 
Pan edrychaf ar dy..... 
Pan elwy' i maes yn,... 
Pan fo dyfroedd oer.... 
Pan fo'm cyduab....... 
Pan fo'm henaid....... 
Pan fo pawb yn........ 
Pan fo Sinai i gyd...... 
Pan fu fy Arglwydd..,, 
Pan fyddo fenaid...... 
Pan gallwyf wel’d...... 
Pan gilio ffwrdd.... ... 


Pan oeddwniyn....... 
Pan oeddwn mewn..... 
Pan own yn gorwedd... 
Pan sycho'r môr...... . 
Pan syrthia’r ser. .... oe 
Pan syrthio’r ser...... . 
Pan welych fì yn..... ee 
Pan y collwyf wel’d.... 
Pan y croeshoeliwyd... 
Pan y dechreuoìd...... 
Pan ymddatodo'r......, 
Pan yn wynebu ym.... 
Parhau Mae cariad..... 
Par ìm aros mwy'n.... 
Par imi weled hedd.... 
Pa rwystrau sy ar...... 
Pawb-sydd yn.......... 
Pe ai dynion, fawr..... 
Pe âi'r ddaear fawr.... 
Pe âi'r mynyddoedd ... 
Pe bai bosibl i mi...... 
Pe bai dengmil......... 
Pe bai'r holl gystudd... 
Pe bawn mewn cys..... 
Pe buasai fil o fyd...... 
Pe caid y ddaear gref... 
Pe cawn adenydd...... 
Pe cawn fy nhraed..... 
Pe cawn gredu i ti...... 
Pe oawn gysnron O..... 
Pe cawn holl berlau.... 
Pe cawn y byd i,......, 
Pechadur aflan yw..... 
Pechadur wyf &.,.,.... 
Pechadur wyf dâ....... 
Pechadur wyf f'Argl.... 


758 








Pechadur wyf, du iawn. 
Pechadur wyf, mi...... 
Pechadur wyf, O!...... 
Pechadur wyf. y dua'n, 
Pechod greodd ynddo'r 
Pechod yma, cariad.... 
Pe chwilid fry yn..... os 
Pe diffoddai’r heul..... 
Pe doi cystudd yn ei... 
Pe doi dae'r ac uffern.. 


Pe gado'r nef wnai..... 
Pe gwypent hwy’r...... 
Pe llithrwn ddim...... 


Pell uwch geiriau ..... 
Pe meddwn aur ....... 
Peraidd ganodd ser.... 
Pererin llesg a laith.. 
Pererin wyf i’r Ganaan. 
Pererin wyf mewn..... 
Pererin wyf mewn..... 
Pererin wyf sydd....... 
Pererin wyf £Uâ-....... 
Pererin wy'n y byd.. 
Perffeithia, Iôr, dy... 

Pe rhodiwn, nid ofn.. 
Pethau chwerwon...... 
Pe unwaith y dar... 
Plana'r egwyddorion,,. 
Plant caethion Bablion. 
Plant tirion yr Ysgol. . 
Plant ydym eto...... 
P'le, Arglwydd, dech.. 
P'le gwelir cariad.. 
P’le’r enynodd fy...... 
P'le'r wyt yn myn’d.... 
Pleserau’r ddaear...... 
Pob cenedl a phob...... 
Pob gras sydd yn.. 
Pob hiraeth, pob....... 
Pob llwyth ac iaith..... 
Pob parch a haedd.... 
Pob perchen anadl..... 
Pob peth molianent.... 
Pob pleser is y rhod.... 
Pob priodoledd faith... 
Pob rhych yr wyt...... 
Pob seraph pob........ 


MYNEGAI. 


aid 


P'odd gall y Bugail..... 
P'odd y gallaf ddweyd., 
P'odd yr af fi trwy’r.. .. 
Poen a llawenydd.. 
Prawf di fy much 
Prif destyn holl........ 
Priod mawr a Phen yr. . 
Priodoliaethau'r nef.... 
Profed hwnw nad ...... 
Proffeswyr cred Ol. 
Pryd hyn pereiddia,. 
Pryd hyny caf...... e oee 
Pryd hyny mi af....... 
P'un mwy wnai ai...... 
Pur ffynon pob...... 
Pur ganiadau i Frenin.. 
Pwya chwenychai..... 
Pwy bynag a gredo yn.. . 
Pwy draetha'n ilawn.... 
Pwy ddyry im falm.... 
Pwy feiddiai gym...... 
Pwy gyfrwydd:...... ee 
Pwy, medd llawer...... 
Pwy, meddwch ydyw'r, 
Pwy na fwytai y...... ee 
Pwy o honoch chwi.. 
Pwy rwyga iddi'r dy fr.. 
Pwyso'r boreu ar fy.... 
Pwy sydd yn debyg.... 
Pwy welaf fel.......... 
Pwy welaf o Edom.. 
Pwy wrendy ruddfan.. 
Pwy ŵyrna welir...... 
Pwy ydyw hon yn wir.. 
R. 


Rai anghenus, dewch.., 
Raid i ti ddim ond.... 

'R anrhydedd a'r...... 
Rhad ras Yw'r new.... 
Rhagluniaeth fawr..... 
Rhagluniaeth fawr..... 
Rhag ofn myn'd o'r.... 
Rhagori ar ddepg...... 
Rhaid cael llygaid...... 
Rhaid 1 mi gael gwel'd. 
Rhaid i mi gael pob.... 
Rhaid i mi gael......06 


759 


MYNEGAL 


Rhaid i'r lesu'n hel.... 
Rhaid i ti'n rbad....... 
Rhaid oedd bod........ 
Rhaid oedd concro..... 
Rhaid oedd diodde’r... 
Rhaid oedd fy newis, ... 
Rhaid rhoddi ffarwel... 
Rhai wedi myn'd i..... 
Rhan o'th degwch a. 
Rheded afon iachawd... oe 
Rhed, fy enaíd, i'w..... 
Rhedwn ar frys, YY ee 
Rhifedi ’meiau sydd.... 
Rho allu im, fy Nuw... 
Rho, Arglwydd, im.... 
Rho brawf o'r gwin.... 589 
Rho brofi heddyw'r.... 1054 
Rho dy heddwch....... 196 
Rhoddaist fy nydd..... 30 
Rho ddawn a goleu.... 927 
Rhoddwn fawl i Dduw.. 1049 
Rhoed pob creadur..... 451 
Rhoes Crist anrhyd... 385 
Rhoes reol iddynt i.... 
Rhof arno ef fy....... . 
Rhof fawrglod i ti...... 
Rhof fy nhroed y fan... 
Rho fy nwydau fel...... 
Rhof ffarwel i'r holl.... 
Rho gydwybod wedi.... 
Rhoi mantell goch...... 
Rho í mi arwydd....... 
Rho i mi brawf o’th.... 
Rho i mi heddweh...... 
Rho i mí lechu yna.... 
Rho i mi wel’d mai..... 
Rho i mi yfed cariad, ,, 
Rho i mi yfed, 'rwy'n,. 
Rho nerth dy hedd..... 
Rho nerth i ddwyn..... 
Rho oleuni, rho........ 
Rho'r delyn eur........ 
Rhosyn Saron yw...... 
Kho’th gariad cryf..... 
Rhowch ar lais udgorn. 
Rho wel'd dy groes.. 

Rho win ac olew yn.. 


769 


pal | 


Rho undeb ffydd....... 
Rhwpg cymylau....... 
Rhwng Pihahiroth..... 
'Rhwn sy'n gyrw'r..... 
'Rhyd pen y myny dd... 
Rhy drwm yw'm..... 
Rhyfedda hyd a lled.. 
Rhyfedd, Arglwydd. ... 
Rhyfeddir byth y...... 
Rhyfedd na buaswn.... 
Rhyfeddod a bery’n.... 
Rhyfeddod angylion.... 
Rhyfeddod mawr...... 
Rhyfeddod, rbyf....... 
Rhyfeddol byth @eesee@o0ea0 
Rhyfeddol oedd y...... 
Rhyfeddol weith....... 
Rhyfedd, rhyfedd...... 
Rhyfeddu mawra...... 
Rhyfeddu'r wyf, &...... 
Rhyfeddu'r wyf i'r. .... 
Rbyfeddu’r wyf, O..... 
Rhyfeddu wnaf a...... 
Rhyfeddwn gariad rhad 
Rhyfedd yw i Dduw.. 
Rhyfelodd Crist â'r... 
Rhyw afon a gaed...... 
Rhyw annherfynol..... 
Rhyw drysorau heb.... 
Rhyw dryeor mawr.... 
Rhyw ddyfnder........ 
Rhyw fflam angh....... 
Rhyw gariad fel y..... . 
Rhyw lewyrch......... 
Rhyw loches gadarn, ,.. 
Rhyw weithiau fil...... 
Rhyw Wr, rbyfedd .... 
'Roedd ei bìcser cyn.... 
'Roedd pob gwag...... 
'R un nerth sydd...... 
'Rwyf am gael profi.... 
'Rwyf bron a gorfol..... 
'Rwyf bron, 'rwyf.,.... 
'Rwyf fel y gwyliwr.... 
'Rwyf fi ar y cefnfor.... 
'Rwyf fi heddyw’n...... 
'Rwyf finau'n teithio,.. 


760 


'Rwyf finau yn......... 
'Rwyf oll yn friw....... 
'Rwyf wedi blino a.,... 
'Rwyf yma'n wael,..... 
'Rwyf yn caru’r........ 
'Rwyf yn clywed.,..... 
'Rwyf yn darfod ag..... 
'Rwyf yn dechreu...... 
'Rwyf yn dyfod at....,. 
'Rwyf yn dy garu...... 
'Rwyf yn edrych ar,... 
'Rwyf yn ei wel’d...... 
'Rwyf yn foddlawn ia.., 
'Rwyf yn foddlawn i'th. 
'Rwyf yn gwel'd yr.... 
'Rwyf yn gweled, ...... 


'Rwyfynhaeddu....... - 


'Rwyf yn baeddu, Ar... 
'Rwyf yn hiraethu...... 


'Rwyf yn meddwl....... 


'Rwyf yn ofni temt..... 
Bwyf yno wrth fy...... 
'Rwyf yn teimlo........ 
'Rwyf yn terfynu...... 
'Rwy'n awr am ganu... 
'Rwy'n awr yn teim.... 
'Rwy'n blino, eisieu, ,., 
'Rwy'n blino'r fynyd... 
'Rwy'n ceisio cadw..... 
'Rwy'n ceisio ymdreig.. 
'Rwy'n cofio gair fy. ... 
'Rwy'n cofio'i felus,.., 
'Rwy'n credu'n awr..,. 
'Rwy'n dewis Iesu...... 
'Rwy'n diffygio ar...... 
'Rwy'n disgwyl...... oe 
'Rwy'n dìawd, 'rwy'n.. 
'Rwy'n dy garu........ 
'Rwy'n dy garu, er..... 
'Rwy'n dy garu tia.... 
'Rwy'n edrych arn..... 
'Rwy'n edrych dros,... 
'Rwy'n gorwedd dan... 
'Rwy'n gwaeddi........ 
'Rwy'n gwel'd dir...... 
Rwy'n gwel'd mal,.... 
'Rwy'n gwel'd mai,..., 


MYNEGAI. 


'Rwy'n gwel'd yr...... 
'Rwy'n gweled bob..... 
'Rwy'n gweled trwy.... 
'Rwy'n gwybod beth... 
'Rwy'n hiraethu am.... 
'Rwy'n morio tua...... 
'Rwy'n ofni grym y.... 
'Rwy'n ofni'm nerth.... 
'Rwy'n ofni'r aswy..... 
'Rwy'n ofni'r bìyn..... 
'Rwy'n pender. byw.... 
'Rwy'n pendcr. myn'd, 
'Rwy'n profi 'meiau,.,. 
'Rwy'n profi 'mod,...., 
'Rwy'n rhoi ffarwel,... 
'Rwy'n rhwym......... 
'Rwy'n teimlo f'enaid... 
'Rwy'n teimlo rhyw.... 
'Rwy'n tynu tuag,..... 
'Rwy'n ymdrybacddu,, 
'Rwyt ti'n drech....... 
'Rym wrth dy fwrdd.... 
'Rym yn dy erfyn...... 
8 


Safed haul uwch........ 
Saif ffydd trwy......... 
Saith o weithiau......., 
Sancteiddrwydd im.... 
Sawl a ’mddiriedant.... 
Sawl dy gaffo gaiff...... 
Sef graslawn yw cin.... 
Sef haul a tharian...... 
Sefwch bellacb, fy...... 
Seraphiaid nef, pob.... 
Syfled iechyd, +yfled... 
Symuda’m ffydd..... oe 
ym a 


Tad oesoedd tragwydd.. 
Tod pob trugaredd..... 
Taened gweinidogion,. 
Talodd Crist anfeidrol,. 
Tan fy maich yr wyf.... 
Tan y don yr wyf...... 
Tarddu maes mae’r.... 
Tarian gadarn yw....., 
Taw, f'enaid, nid....... 
Taw, f'ysbryd, paid, ... 


761 


Teg wawriodd arnom.. 
Teilwng yw'r Oen a.... 
Teithio'r wyf fynydd... 
Terfysgodd cenhedl.... 
Terfysgu'r wyf dan..... 
Ti, Arglwydd, â an..... 
Ti, Arglwydd, wyt..... 
Ti, Arglwydd, yw...... 
Ti dy hunan all fy...... 
Ti dy hunan wyf yn.... 
Ti dy hunan yno'n...., 
Ti dy'hunan yw fy..... 
Ti ddeliaist holl euog. .. 
Ti dd wedaist fod..... . 
Ti faddeuaist filo...... 
Ti faddeuaist âl o...... 
Ti, Farnwr byw a...... 
Ti fuost farw, rhyf...... 
Ti, ffynon bywyd....... 
Ti ffynon y goleu...... . 
Ti gai 'mywyd, ti...... 
Ti gai’r enw a'r an...... 
Ti, Iesu, Frenin nef ... 
Ti, Iesu, ydwyt oll...., 
Ti, Iesu, yw ein........ 
Ti'm dygaisttrwy...... 
Ti'm harweiniaist....., 
Ti'm tynaistio0........ 
Ti'r Archoffeiriad...... 
Ti 'sgrifenaist gynt..... 
Ti sy'n addfedu........ 
Tithau, fy merth........ 
Tithau, O Arglwydd.... 
Ti wenaist arnaf yn..., 
Ti wnaethost ddyn..... 
Ti wy'n 'mofyn, Argl.. 
Ti yn unig ydyw'n..... 
Ti yw fyngrym........ 
Ti yw gwrthddrych.... 
Ti yw 'Nhad, a thi....., 
Tosturiol yw ein Duw,, 
Torf fydd o angylion.., 
Tori wnes fy addun..., 
Tor y rhwydau sydd.... 
Tosturi dwyfol fawr,.., 
Tra, Arglwydd yn...... 
Tracaffwyfyfed ar.,.., 


MYNEGAL 


Traethodd fy nghalon.. 
Trafaelwyr ym i'r.,.... 
Tra fwy'n trigo'n yr.... 
Tra fwy'n tynu egwan... 
Tra gallwyf byth ...... 
Tragwyddoldeb mawr.. 
Tragwyddoldeb sydd... 
Tragwyddoldeb sy'n.... 
Tragwyddol glod i'r.... 
Tramwyaist 0 fy........ 
Tra rhaid i mi.......... 
Tra yn dy gwmni...... 
Trech fydd y rhai’n.... 
Treuliwn ein bywyd..., 
Trig gyda mi, fy Nuw.. 
Trígolion byd a dront... 
Trist o dan fy mhwn... 
Trodd fy nghariad...... 
Troes cysgod angeu.... 
Tro eto ngolwg at...... 
Trof fy llygaid oddi.... 
Troffy wynebi........ 
Tro 'ngelynion yn eu... 
Trowch bechaduriaid... 
Trugaredd a gwir...... 
Trugaredd dod i mi.... 
Trugaredd Duw i'n..., 
Trugaredd, f'Arglwydd. 
Trwy darth, trwy...... 
Trwy Dduw y syrth.... 
Trwy ffydd, dwy’n..... 
Trwy ffydd, eheds...... 
Trwy ffydd ehedog..... 
Trwy ffydd fy ngob.... 
Trwy ffydd mae........ 
Trwy ffydd 'rwy'n...... 
Trwy Grist a'i werth... 
Trwy gynulleidfa ei.... 
Trwy ras 'rwyf Argl.... 
Trwy rinwedd nefol.... 
Trysorau mor glir...... 
Trysorau na ddarf...... 
Trysordy deddfau.,.... 
Teysorwyd gras........ 
Trywanwyd, do, fy..... 
Tuag ato mae wyn...... 
Tua Salem euraidd..,.. 


762 


Tu hwnt i’r wybren.... 
T’wyned haul ar........ 
T’wyned heulwen...... 
T'wysog bywyd........ 
Tybygwn modi’n..... 
Tybygwa pe bai........ 
Tydi addewaist........ 
'fydi fo'm cymhorth.... 
Tydi, fy Arglwydd...... 
Tydi, fy Nuw eí...... 
Tydi, fy Nuw, tydi..... 
Tydi, fy unig Argl...... 
Tydi, O Dduw! dai..... 
Tydi wyt deilwng o.... 
Tydi, yr unig Dduw.... 
Tydi yw Duw fy........ 
Tydi yw'r ffynon....... 
Ty fy Nhad sy’n... .... 
Tynaist dy lid oddi..... 
Tyn fy enaid o'i........ 
Tyn fy serchiadau’n.... 
Tyn yr ofn hen o..... 
Tyr'd am hyny, Ffrynd. 
Tyr'd am hyny Iesu.... 
Tyr'd â'r awelon....... 
Tyr'd, Arglwydd....... 
Tyr'd, greadigaeth..... 
Tyr'd i fyny o'r aniai.. 
Tyr'd, nefol g'lom...... 
Tyr'd o'm blaen ....... 
Tyr'd, rho gerydd. ..... 
Tyr'd, yr hwn wyt..... 
Tyr'd Ysbryd Glan..... 
Try'd, Ysbryd Glan.... 
Tyr'd, Ysbryd Glan tra. 
Tyr'd, Ysbryd sanct.... 
Tyred, Arglwydd...... 
Tyred, Arglwydd, i'r.... 
Tyred, Argiwydd....... 
Tyred, bellach o’r...... 
Tyred bellach, tyr’d.... 
Tyred, ffenaid ar i...... 
Tyred, fy Ner, na....... 
Tyred gyda mi trwy.... 
Tyred, hyfryd foreu.... 
Tyred, lesu, i'r an...... 
Tyred, Iesu, i'r ar...... 


MYNEGAIT. 


176 
473 
701 
708 


Tyred, Ysbryd sanct... 
U 


Uchder nefoedd yw ... 
Uchelderau mawr ej.... 
Udgenwch weision..... 
Uffern yn fy enaid...... 
Un arch a ercliais...... 
Ungolwgardy........ 
Un hunanfodol ydyw... 
Uniawn yw deddf...... 


Un llais, un swn....... 
Un olwg ar yr Iesu...., 
Un sillaf ar y groes..... 
Unwaith am byth..... . 
Un wedd disgwyl ..... 
Un wyt, fy Nuw....... . 
Ust! fy mhlentyn..... . 
Uwch cyrhaedd pob.... 


Uwch law terfynau..... 
Uwch meibion dynion.. 
Uwch nefol len mac.... 


Uwch pob rhyw....... . 
Uwch y bryniau. cen oet 
Vv. 
Wedi bod yn hir....... 
Wedi cefnu pob........ 
Wedi dianc uwch...... 
Wedi'm golchi oddi.... 
Weithiau bron yr...... 
Weithiau i ddinystr.... 
Weithiau mae yn...... . 


Wel, angeu du, dy...... 
Wela’i neb o'm holl.... 
Wel anfon eirchion...., 
Wel arno bo'm gol.. 
Wel bellach af yn ..... 
Wel bellach awn yn.... 
Wel bellach boed ì...,.. 
Wel bellach, dechren... 
Wel bellach, gystudd... 
Wel bellach, mi a....,, 
Wel bellach, tyr'l...... 
Wel cyfod, f’ensid...... 
Wel cyn bo hiv ni...... 
Wel dacw'r Breniu...., 
Wel dacw'r fforâ.l...... 
Wel dacw'r man .. 


LEAU 


763 


690 


Wel dacw'r wiad....... 
Wel dacw wawr yr..... 
Wel deuwch tua'r,..... 
Wel deuwn yn y........ 
Wel dyma fel car....... 
Wel dymaf'enaid,..... 
Wel dyma gyfoeth...... 
Wel dyma oedfa........ 
Wel dyma'r awr a...... 
Wel dyma'r awr y....., 
Wel dyma'r cariad...., 
Wel dyma'r Ceidwad... 
Wel dyma'r Cyfaill..... 
Wel dyma'r dydd...... 
Wel dyma'r eiddil...... 
Wel dyma'r gwrth... .-, 
Wel dyma'r lloches.... 
Wel dyma'r trysor...... 
Wel dyma'r unig....... 
Wel dyma'r unig....... 
Wel dyma'r Un sy'n.... 
Wel dyma un, Ol...... 
Wel dyma wledd...,... 
Wel dyna'r pryd y...... 
Wele cawsom y Mesiah. 
Wele fod brodyr yn.... 
Wele holl weision., ..... 
Wele Iesu'r Pen........ 
Wele lawn olwg...... oe 
Wele mae llygaid....... 
Wele mor ddymunol... 
Wele'n dyfod ar y...... 
Wele'n sefyllrhwng.... 
Wele'r dydd yn........ 
Wele'r Ganaan hyfryd.. 
Wele'r llwybr hedd.... 
Wele Sinai a..... aceees 
Wele eto helpia........ 
Wele y plant a roir..... 
Wele y truan a roes.... 
Wele f'enaid bellach. .., 
Wel f'enaid cerdd...... 
Wel f'enaid, cod........ 
Wel f'enaid dos yn..... 
Wel f'enaíd dos yn..... 
Wel f'enaid yorfol...... 
Wel f'enaid hed yn,..,. 


MYNEGAI. 


Wel f'enaid weith...... 
Wel finau'r eiddil. ....., 
Wel ffowch ar ffrwst, ... 
Wel gyda'r henur...... 
Wel Iesu garaf yn...... 
Wel minau bellach,.... 
Wel pwysafarnat...... 
Weltyred, dded.. .... 
Wel tyred, f’enaid...... 
Wel weithian, cod...... 
Wel yf dy win a’th..... 


Wel ynddo ymffrost.... 
Wrth daro'r Graig...... 
Wrth droi fy ngolwg... 
Wrth dy orsedd........ 
Wrth dy orse âd di...... 
Wrth dy orsedd ’rwyf.. 
Wrth dy orsedd 'rwyf.. 
Wrth dy orsedd 'rwyf.. 
Wrth d'ystlys di, O.... 
Wrth dy ystlys......... 
Wrth ddrysau moddion 
Wrth edrych ar y...... 
Wrth edrych, Iesn...... 
Wrth feddwl am yr..... 
Wrth feddwl am y...... 
Wrth fy nghuro gan,... 
Wrth fyn'd trwy’r byd.. 
Wrth fyned trwy....... 
Wrth fy ystlys bydd.... 
Wrth gofio dichell...... 
Wrth gofio drachefn.. . 
Wrth gofio grym....... 
Wrth gofio'i ruddfan... 
Wrth gofio'r Jerusalem. 
Wrth linyn rhad fe..... 
Wrth orphwys ar...... 
Wrth rai anheilwng.... 
Wrth rydiau'r hen..... 
Wrth wel'd o'm blaen.. 
Wrth wel'd yr ang.....- 
Wrth wcled y fyddin... 
Wrth y beddrod, .....,, 
Wrth yr orsedd na'd.... 
Wyf yma dan y........ 
Wyneb siriol fy An..... 


164 


Y. 
Y baich oedd anoddefol. 
Y baich sydd arnaf..... 
Y baradwysaf iddi,.... 
Y Bugail mwyn........ 
Y bustl chwerw gafodd. 
Y bywyd wyf yn........ 
Y canol fur a ddaeth... 
Y Ceidwad cu,...,,.... 
Y clod a'r gogon........ 
Y cwbl feddaf oll....... 
Y cyfan wedi rhoi...... 
Y cyfiawn a flod........ 
Y cyfoeth i mi.......... 
Ycysurigyd.......... 
Y dwylaw wnaeth...... 
Y dydd y gelwais....... 
Y dydd y rhedai........ 
Y ddaear fud roi’r...... 
Y ddaear oll ofned...... 
Y fan bost ti, fy........ 
Y fan bydd terfyn...... 
Yfasom win fel per..... 
Y ffordd yr aeth........ 
Y ffynon loyw.......... 
Y ffynon loyw byn..... 
Y gair melnsa' er....... 
Y geiríau oll i gyd...... 
Y goleuni sy'n ninas.,. 
Y gwanaf wyfa’r....... 
Y gwan mae'n gryf. .... 
Ygwaredig. canent.... 
Y gwin Sydd yno....... 
Y Gŵr fu ar Galfaria. ,. 
Y Gŵrafu gynt o...... 
Y gwylwyr roddent.... 
Y llen Sy rhyngwy..... 
Y Llew o lwyth........ 
Yma cewch wel’d...... 
Yms cewch chwi. ,..... 
Ymadaw wnaf a’r...... 
Ymadewch fy ofn....... 
Yma dymunwn........ 
Y mae anghredin...... 
Y mae arnaf filo....... 
Y mae aroglau pur..... 
Y¥ mae cyfocth a........ 


MYNEGAI. 


Y mae dyfroedd, 
Ymae genyf bleser..... 
Y mae gorphwysfa..... 
Y mae gwapedd,....... 
Ymae gwedd dy....... 
Y mae gwres y dydd.... 
Y mae hapusrwydd.... 
Y mae heddyw nef..... 
Y mae hiraeth yn...... 
Y mae hiraeth yn...... 
Y mae lluoedd Phar.... 
Y mae meddwl am..... 
Ymaenefoedd yn.. ... 
Y mae ofn yn fy,....... 
Y mae'r dyddiau’n..... 
Y mae'r heulwen,.. ... 
Y mae rhinwedd....... 
Y mae'r oriau yn....... 
Ymae syched ac....... 
Y mae tosturi fel y..... 
Y mae trysorau........ 
Y mae Un, uwch....... 
Ymae yn y gair........ 
Y mae yr Argl. gyda.... 
Y manna pur ar,,...... 
Y man boch di fy....... 
Yma rhed yr afon...... 
Yma tardd cyflawnder.. 
Ymdeithydd wy’n...... 
Ymdrechodd hardd.... 
Ymdrechu wnawn...... 
Ymddangos mae yr.... 
Ymddarostwngwn dan.. 
Ymddifyraf wrth....... 
Ymddiriedaf yn dy..... 
Ymddyrcha, Dduw..... 
Y Meichiau aeth yn.... 
Y Meichiau a wel...... 
Ymffrostiaf ynddo...... 
Ymgrymaf mwy dan... 
Ymgrymaf tua’th....... 
Ymgrymc«d pawb i, ...., 
Y'mlaen, ymlaen chwi.. 
Ymneillduwch beth, ... 
Y moroedd mawr...... 
Ymroddwch yn ddiball. 
Ymwel, Arglwydd...... 


765 


Y mynydd mawr....... 
Yna bydd 
Yuna eu gwarêd......... 
Yna pan y delo......... 
Yn awr, Addfwyn.,...... 
Yn awr hen deala'r.. wee 
Yn awr mae’r adar.. 

Yn awr 'rwy'n gor...... 
Yn awr Sancteidd.. 
Yna y cofiwn Ddnw. eee 
Yno yr af at allor.... 
Yu babell y bydd. 
Yn brysio atei......... 
Yn d'nnig enw di yrr 
Yn dy glwyfau y..... 
Yn dy gyfamod........ 
Yn dy haeddiant....... 
Yn dysgwyl wrtho ef.. 
Yn dy waith y mae..... 
Yn ddistaw disgwyl.. 
Ynddo?'i hunan mae. 
Ynddo mae afon......., 
Ynddo'n unig ‘rwy’n. 
Yn Eden, cofìaf..... 
Y nef ei hun yw’r...... 
Yn eigion môr iaae...., 
Yn ei ryfeloedd...... 
Yn eithaf grym y...... 
Y newydd taened....... 
Yn ewyllysgar pwy a... 
Yn foreu iawn diwall... 
Yn fuan, tyr'd, fy...... 
Yn fynych, fynych..... 
Yn gorphwys yn y...... 
Yn nghanol cyfyngr- eee 
Yn nglyn wylofain.. 

Yn ngwelodig. nef****., 
Yn ngwyneb deddf..... 
Yn holl drallodau...... 
Yn holltau'r Graig.. 
Yn Judah ac yn Israel., 
Yn lle cario corph. eee 
Yn mha le y ceir....... 
Yn mhen rhyw oes..... 
Yn mhlith cwmp....... 
Yn mhlith holl ryf... 
Yn mhlith plant........ 


s 


y..ce.... 


MYNEGAI. 


426 | Yn mhob rhyw......... 
94 | Yn mlaen mi deith...., 
71 | Yn miaen yr awn....... 

1012 | Yn mlaen yr awn dan... 

464 | Yn mynwes glyd yr.... 

396 | Yn mysg gelynion.... 

641 | Yn Nuw fy nghalon.... 

619 | Yn Nuw ymddiried.... 

885 | Yn Nuw yn unig....... 
54 | Yn nydd dy nerth..... - 
32 | Yn nyfnder dŵr a...... 

345 | Yn nyfnder pob........ 

499 | Yn nyfnder pob... ..... 
60 |} Yn nyfnder profed...... 

284 | Yn nyfnder t'wyll..... . 

577 | Yno boed fy mwyd..... 

282 | Yno caf dderchafu’r.... 

. 1046 | Yno caf fî ddechreu... 
1023 | Yno caf fi ddweyd.... 

508 | Yno cawn orchfygu.... 

324 | Yno derfydd fy......... 

298 | Yno erys fy nedwydd... 

i Y noeth, y Mawd. see os 
8 no y drig...... 

106 | Yno llenwir fyny...... 
54 | Yno mae dy hen........ 

266 | Yno maefy holl........ 

654 | Yno mae fy mwyd..... . 

1037 | Yno mi yfed........ 
1937 | Yno’r afi'mofyn....... 
62 | Y nosweithiau hir.... 

170 | Ynot gobeithiai’n...... 

524 | Ynot mae fy iach....... 

579 | Yno y derfydd, ........ 

165 | Yn Peniel 'rwyt fy...... 

640 | Yn rawnwin ar y....... 

537 | Yn rhad 'rwy'n cael.... 

385 | Yn rhad 'Rwy'n dis.... 

314 | Yn rhad y ces, yn...... 

173 | Yn rhad y mae'n....... 
53 | Yn rhad yr ethol......, 

902 | Yn uchel fry ar fryn. YN 

319 | Yn unig yn yr Argl 

516 ! Yn wir yn wir. 

351 | Yn wyneb gorth.. yn 

211 | Yn wyneb uifern....... 

655 | Yn y boreu'r wyf. ..... 

766 





Yn y bywyd byth s..... 


Yn y deml gydag Anna. - 


Yy y dyfroedd........ 
Yn y ffynon hon........ 
Yn y ffwrnes danllyd... 
Yn y man bost ti.. 
Yn yrhyfel mi ar...... 
Y penaf drysor......... 
Y pendefigion o’r...... 
Y pererinion glew...... 
Y plant & wasanaethant. 
Y plant a wasanaethant. 
Yr aberth mawr fu..... 
Yr afon a lifodd........ 
Yr afon fawr o......... 
Yr Arglwydd â'i dde.... 
Yr Argìwydd a'm car... 
Yr Arglwydd ar dy.... 
Yr Arglwydd arno...... 
Yr Arglwydd a wnaeth. 
Yr Arglwydd biau’r.... 
Yr Arglwydd clybu.. 

Yr Arglwydd dyng..... 
Yr Arglwydd gogon.. 

Yr Argl. sydd un....... 
Yr Argl. sydd yr..... a 
Yr Argl. yn teyrn...... 
Yr Argl. yn wis........ 
Yr Argl, yw fy ngoleu.. 


oe 


Yr Argl, yw fy Mugail. 
Yr awyr sy'n dyfod, 
Yr ebyrth oll er...... ee 
Yr enaid sydd yn...... 
Y rhai a Ant mewn..... 
Y rhaia blanwyd.. see 


Yrhaia'i canlyn....... 
Yrhaia 'mddiried.. oe 
Y rhai bwrcasodd,,.. 
Yrhai'n a'u had oll.. 
Y rhai o dan dy........ 
' Y rhai sy'n cadw’th.. 
Y rhai sy'n ofni’r...... 
Y rhai yn berffaith..... 
Yr haul, a’r llenad.. 
Yr haul g’wilyddia..... 
Yr hoelion geirwon...,, 
Yr holl broffwydi...... 


MYNEGAL 


Yr holl frenhiniaeth.. 491 
Yr holl greadigaeth 443 
Yr holl gyfoethoz..,.... 127 
Yrhwna rodia'n.. yn 9 
Yr hwn sydd isel yn.... 9 
Yr hwn sy’n codl’r..... 75 
Yr hwn sy’n ffydd...... 841 
Yr hwn sy'n gwrando.. 1047 
Yr hwn sy’n madd..... 68 
Yr hwn wnaeth........ 91 
Yr hwn y boreu.... 62 
Y rhyfel o’n hochr...... 806 
Yr hynod Graig, ein.... 173 
Yriachawdwriaeth..... 370 
Yr lawn a dalwyd...... 222 
Yr Iesu a deyrnasa..... 451 
Yr Iesu yn ddilai....... 341 
Yr Iôn a'th geidw.. 82 
Yr ochr draw i'n. ....... .. 559 
Yr Oen aeth dan........ 614 
YrOenaladdwyd***:.. 155 
Yr Oen sydd ar yr...... 873 
Yr uchel gân fydd. . 189 
Yr unwedd ag y.. ol 
Yr wyf bron a......... . 788 
Yr wyf yn dyfod....... 954 
Yr wyf yn gorwedd.. 582 
Yr wyt yo fwy na’r. NWN 661 
Yr wyt yughylch,...... 93 
Yr y’ m yn disgwyl yn. 1036 
Yr y'm yn meiddio. . 938 
Y Sabboth, gŵyl..... .. 934 
Ysainto'i gylch..... oe 176 
Ysawladrigzodoed.... 63 
Y sawl a edrych.. “eno. 27 
¥ sawl a’th gaffo....... 558 
Y sawl ni rodia....... . 1 
Y sawl sydd deilwng... 24 | 
Ysbrydoedd rhai....... 932 
Ysbryd y Tad a'r. 950 
Ystyria hefyd y........ 29 
Ytanllyd gledd........ 416 
Y tir dymunol ..... 891 
Y ty nid adeilado’'r..... 85 


INDEX TO ENGLISH HYMNS. 


A guilty, weak, and..... 
Alas! from such a...... 
All hail the power....... 
All that remains for..... 
All things living 
Angels, assist our....... 
A thousand ages in...... 
Before Jehovah's. ...... 
Before the hills in....... 
Behold the throne....... 
Beyond my utmost...... 
Bold shall I stand....... 
Break off your tears..... 
Buried in sorrow 
But there’s a voice...... 
Can we, wll086,.,....... 
Cheer our despond... 
Christ by highest........ 
Christ, the Lord, is o eens 


Come, Holy Spirit..... oe 
Come, Holy Spirit....... 
Come, Holy Spirit....... 
Come, thou fount........ 
Convince us of our...... 
Could we but climb..... 
Crown him, y6.......... 
Dear Lord | âìud......... 
Dear name! the....... 
Dear Shepherd...... 
Death cannot make...... 
Dismiss us with thy.. 
Divine Instructor....... 
Down from the........ 


pe 


Eternalarethy.......... 
Far from this........... 
Father of mercies....... 
Fix, O Lord! a tent..... 


Fly abroad, thou 
Forbid it, Lord 


Seec6ea, 





NO. 


a. 


5 
30 
2 
18 
33 
4 


For food, he gives....... 
For mercies, count...... 
For thou, within DO,.... 
From ali that dwell...... 
From Greenland's....... 
Great Prophet of........ 
Great Redeemer......... 
Guide me, O! thou...... 
Hark the glad!.......... 
Hark! the herald....... 
Hark! the voice........ 
Hear what the.......... 
He comes the broken.... 
He comes the prisoners.. 
He dies! the Friend..... 
He hath, with a...... eee 
Here consecrated. . wee 
Here I raise my........ 

Here may the wretched.. 

Here may we prove...... 
Here's love and 


His sovereign power.... 
How sad our state....... 
How sweet the.......... 
In a dungeon deep 
In thy presence we 


cececo 


It makes the wound..... 7 


Jesus invites his........ 
Jesus is all my.......... 
Jesus, lead us with YT 
Jesus, my great......... 
Jesus, my Shepherd.... 
Jesus, the vision of...... 
Jesus, thou art all...... 
Jesus, thy blood,..... 
Jesus, where’er thy..... 
Join all the.. 
Joyful, all ye nations... 
Just as I am—and....... 


768 














INDEX TO ENGLISH HYMNS, 


Just as lam- -poor...... 
Just as I am—though.... 
Just as I am—thou....., 
Just as Iam—thy....... 
Just as I am—with...... 
Kingdoms wide......... 
Laden with guilt....... 

Lay upedaig sacred....... 
Let all our powers...... 
Let every kindred,...... 
Let the Indian, let....... 
Let us then with.. 


Let us with a glad...... — 


Lives again 0ur......... 
Look, how we grovel.... 
Love and grief my...... 
Love’s redeeming....... 
May the glorious........ 
May the grace of ....... 
Mild, he lays his........ 
My dear Almighty....... 
My soul obeys the....... 
Nothing in my hand.... 
Not the labours of...... . 
Ol could we make....... 
O'er those gloomy. ...... 
Olforastrong.......... 
O! for this let men...... 
Olforthislove,......... 
O! happy, sweeter....... 
Ol let the dead..... eens 
O may these heavenly... 
Ol may thy counsel..... 
Once more, before....,, 
Ol that with yonder.,,,. 
O! to grace how......... 
Our God, our help...... 
Our God, our belp...... 
Our glad Hosannas..,... 


Revive our drooping..., 
Rock of Ages, cleft.... : 
Salvation !| letthe,..... 
Salvation! Ol the....... 
See from his head.. 


Show us that loving..... 
So all my doubts........ 
Sweet the moments..... 
Teach me to live....... 
That rich atoning....... 
The best return for,,..., 
The cause was love,..... 
The cross! the cross..... 
There everlasting...... . 
There is a land of....... 
The volume of my,..... 


They die in Jesus....... 
Thine image, Lord...... 
This is the field........ . 


This is the judge........ 
This spotles robe........ 
Though we arê........., 
Through the desert..... 
Thus, teach me......... 
Till then I would....... 
Time, like an ever...... 
"Tig thine to cleanse..... 
To praise the ever....... 
To the dear fountain ... 
Truly blessed is......... 
Under the shadow...... 
Vain the stone, the...... 


Veiled in flesh the....... 
Waft, waft, ye....... cece 
Weak is the effort...... . 


We'llcrowd tby......... 
Well-pleased the, ÎSseceoecc 


Were thewhole........ eo 
What kind endear....... 
What though the........ 
What wondrous....,.... 
What from the......... * 


When I survey the...... 
When I tread the........ 
While I draw this....... 
Why should cruel...... . 
Wide as the world....... 
Will not an old.......... 
With pitying eyes....... 
Ye saints redeemed..... 
Yet, this acknowledge... 


769 


Se S 





